

Digitized by Google 



Digitized by Google 


Digitized by Google 




Digitized by Google 




Digitized by Google 


Landfræðissaga íslands. 

Hugmyndir manna um tsland, náttúruskoðun og 
rannsóknir, fyrr og síðar. 


Eptir 

Lorvald Thoroddsen. 


Gefín út af 

Hinu istenzka bókmenntaf]elagi. 


ÍI. 


Kaupmannahöfn. 

Prentaö hjá S. L. Möller. 
1898. 


Digitized by Google 



86541 4 


1>L 

313 

.T5 

' t 


Formáli. 

/ 

I formála fyrsta bindis hefi eg tekið fram grundvallar- 
reglur þær, sem eg fylgdi er eg samdi þessa bók; þar gat 
eg þess og, að eg mundi verða fjölorðastur um 17. öldina og 
sést það á þessu bindi, að svo hefir orðið. Um þá öld hefir 
mjög fátt verið ritað, og sagði eg því miklu ítarlegar sögu 
þess tima en annara. Flest þau frumrit, sem eg hefi notað, 
hafa ekki verið prentuð áður, og eru viðsvegar dreifð i hand- 
ritasöfnum f Reykjavik og Kaupmannahöfn. Það hefir verið 
mjög mikil fyrirhöfn að safna efninu í bók þessa, í öðru bind- 
inu einu er vitnað i meir en 300 handiit, og liklega eru 
þau handrit engu færri, sem höf. hefir orðið að kynna sér 
til þess að leita af sér grun, án þess nokkur árangur hafi 
orðið af rannsókniuni; mörg handrit eru lfka ill aflestrar og 
þreyta og timatöf að fást við þau. Eg tel ómaki minu ve) 
varið, ef menn af riti þessu fá nokkru glöggari hugmynd en 
áður um ástand landsins á fyrri timum; eg hefi reynt að segja 
frá hugmyndum manna um ísland og íslendinga blátt áfram 
og hlutdrægnislaust, og látið tímann lýsa sér sjálfum með 
dæmum og tilvitnunum úr rilunum; eg hefi optast látið kafla 
hinna íslenzku rita haldast óbreytta með fornu sniði, svo 
menntunarástand, hugsunarháttur’og ritblær hvers tíma sæist 
sem bezt. Til þess að lengja ekki málið um of, hefi eg frá 
eigin brjósti ekki sett aðrar skvringar en þær, sem nauðsyn- 
legastar voru, og ekki hefi eg heldur i athugasemdum leið- 
rétt hin fornu rit, þar sem allir íslendingar af sjálfu sér sjá 


Digitized by Google 



IV 


pkekkjuna. Tilvitnanir til handrita og prentaðra bóka eru 
æði margar, og vona eg að fræðimenn þeir, er fást við sögu 
landsins, geti haft af þeim einhver not. 

Herra kand. Þorlákur Jónsson hefir lesið prófarkir þessa 
bindis, og sjálfur hefi eg litið yfir 2. próförk 2. og 3. heptis; 
1. hepti (bls. 1 — 112) var prentað meðan cg var á ferðalagi 
á íslandi sumarið 1896. Svo er til ætlast, að registur, at- 
hugasemdir og viðaukar fylgi þriðja bindi. 

p. t. Kaupmannahöfn í októbermánuði 1897. 

porvaldur Thoroddscu. 


Digitized by Google 



Yfirlit efnisins. 

(Annað bindi 1600 — 1750). 


IV. Sautjánda öld. Hindurvitni og fjölfroeöi (bls. J — 222). 

13. Ástand og aldarbragar á 17. Öld 1. bls. 

14. Hindurvitni og galdratrú 20. — 

15. Náttúruþekking Islendinga á 17. öld . 52. — 

16. Jón Guðmundsson og Jón Daðason 73, — 

17. fslenzkar landlysingar frá fyrri liluta 17. aldar . . ■ . 100. — 

18. Islenzkar landlýsingar frá seinni bluta 17. aldar ■ . . 132. — 

19. Norræn rit um tsland 162. — 

20. Útlend rit um ísland 195. — 

V. Fyrri hluti átjándu aldar. Uppástungur um viöreisn Islands 
og landlýsingar , er af þeim spretta (bls. 223 — 368). 

21 Yfirlit yfir uppástungur og bollalagnað um viðreisn og 

framfarir íslands ■ . . . . . . . . . . . , . 223. — 

22. Jarðabækur og syslulýsingar 251. — 

23, Hinar fyrstu landmælingar 273. — 

24. LandlVsingar og náttúrulýsingar eptir islenzka menn ■ ■ 290. — 

25, Útiend rit um Ísland. Anderson, Horrebow 331. — 


Handritasöfn, sem vitnað er til i þessari bók. 


í Reykjavík. 

I. Landsbókasafn. 

1. Gamla handritasafnið (Lbs.). 

2. Handritasafn Jóns Sigurðssonar (Hdrs. J. S.). 

II. 3. Handritasafn Gókmenntafélagsins í Reykjavik (Hdrs. Bmf. Rvik). 

III. 4. Stiptsskjalasafnið. 

IV. 5. Biskupsskjalasafnið. 

í Kaupmannahöfn. 

V. Konungsbókhlaða (Det store kongelige Bibliothek). 

6. Gammel kongelig Samling. 

7. Ny kongelig Samling. 

8. Thotts Samling (Thott). 

9. Kalls Samling (Kall). 

VI. Háskólabókhlaða. 

10. Handritasafn háskólabókhlöðu (B. U. H.). 

11. Safn Árna Magnússonar (A. M.). 

12. Handritasafn R. Rasks (Rask). 

13. Handritasafn Magnúsar Stephensen’s (Stephensen). 

VII. 14. Rikisskjalasafnið (Rigsarkivet). 

VIII. 15. Handritasafn Bókmenntafélagsins i Kaupmannahöfn (Hdrs. 

Bmf. Kmh., eða að eins Hdrs. Bmf.). 


Digitized by Google 



Prentvillur, 


Bls. 8 4 Verlunarfélögin les Verzlunarfélögiu. — 10 31 þá enn 1. enn 
þá. — 14 2. nmgr. s3 næsta 1. mesla. — 15“ standi 1. etandi. — 19 
4. nmgr. þar eiga 4 fyrstu línurnar að vera samanhangandi mál. og 
svo byrjar latneska stakan, 2 línur. eptir disticho: — 26* hindurvitni, 
alþýðunnar 1 hindurvitni alþýðunnar.. — 28“ deriderantes !. deside- 
rantes. — 34 1. nmgr. Lbs. 158—40 1. Lbs. 158-4°. — 40 19 neita I. 
neyta. — 40“ sínum 1. sýnum. — 41 1. nmgr. serpendis 1. serpentis. 
— 46“ sólunni 1. sálinni. — 48 31 sem hér var, og 1. sem hérvarritað, 
og. — 49“ guð sorða 1. guðs orða. — 57 4 nmgr. Sérstök risgjðrð 1. 
Sérstök ritgjörð. — 60° farið mest eptir útlendum; 1. farið mest eptir 
útlendum bókum;. — 63 2. nmgr. í Amsterdam A° 1772; 1. í Amster- 
dam A° 1672;. — 64 2. nmgr. 420—421 1.420,421. — 66" rúmfræðina 1. 
rimfræðina. — 66 1. nmgr. tungl etc. I. tungl etc.« — 66 14 - 15 og ótal 
fleiri karlar munu 1. og ótal fleiri karlar og konur munu. — 67 19 frá- 
skiptinn 1. fáskiptinn. — 72 1S eðlisfræði 4 1. eðlisfræði 3 . — 72 16 þorleifur 
Jónsson 1 1. þorleifur Jónsson 6 . — 78 4. nmgr. Jón Guðmungsson 1. Jón 
Guðmundsson. — 84 34 heitt mannshold 1. lieilt mannshold. — 91 1. 
nmgr. læknigabók 1. lækningabók. — 91 2. nmgr. er seinna gerðist 1. 
er seinna gerðust. — 99 1. nmgr. (neðst) Anglorum 1. Angelorum. — 
102® löggðu 1. lögðu. — 108“ óaðgengilegri 1. óaðgengileg. — lll s rit- 
aði líka marga annála I. ritaði líka annála. — 220 1. nmgr. rempubli- 
carum 1. rerumpublicarum. — 221’ nautgipir I. naulgripir. 


Digitized by Google 



IV. SautjáiHÍa öld. Hindiirvitui og 
fjöifræði. 

13. Ástand o g aldarbragur á 17. öld. 

Þ ess hefir fyrr verið getið, að siðaskiptin gerðu mikla breyt- 
ingu á högum íslendinga, sumpart til góðs sumpart til ills, 
hið andlega líf vaknaði úr dái. fróðleikur og kunnátta jukust 
stórum, menn fóru að snúa sér að fornum fræðum og læra 
nýjan fróðleik, endurlífgun siðaskiptatimans fluttist frá megin- 
löndum álfunnar hingað norður. Hinn nýi rannsóknarandi, 
sem vaknaður var i öðrum löndum, mundi hér á landi eflaust 
hafa borið hina fegurstu ávexti, ef ekki hefði jafnhliða siðbót- 
inni flutzt út hingað ýmislegt andlegt og líkamlegt ófrelsi, 
sem kæfði allar verulegar framfarir. Sjóndeildarhringurinn 
er jafnan þröngur hjá þeim, sem vinna baki brotnu og hafa 
þó ekki málungi matar, og barnið lærir seint að ganga, ef það 
ekki fær að sleppa rúmstokknum og reyna sig. Eins og 
alkunnugt er misstu íslendingar hinn seinasta snefil sjálfs- 
forræðis við siðaskiptin; eptir það eru úrskurðir allra mála, 
smárra og stórra, í höndum útlendinga, sem ekkert þekktu 
til landsins; af þessu Ieiddi brátt að íslendingar voru sviptir 
atvinnufrelsinu og fengu ekki að bjarga sér á þann hátt, sem 
hentast var; eptir að einokunarverzlunin var komin á, má 
heita að öll atvinna Islendinga sé rígbundin við reglur, sem 
eingöngu voru i þágu þeirra, sem verzlunina höfðu, var með 
þessu tekið fyrir allar framfarir atvinnuveganna og leiddi 
einokunarverzlunin, sem kunnugt er, til þess, að Iandið komst 

1 


Digitízed by Google 



á vonarvöl. í öórum efnum varð alþýóa manna' engan 
veginn fyrir verri kúgun, en þá tiðkaðist í öðrum löndum, 
konungar og stórhöfðingjar þóttust eiga lönd og þjóðir og 
mega -fara með þessa eign sina eins og þeir vildu, og allstaðar 
þar sem þeir gátu komið öllu bolmagni við, kreistu þeir úr 
þjóðunum allt það fé, er þeir gátu. Tíöarandinn var enn þá 
ekki kominn á hærra stig. Verzlunareinokun gat hvergi 
komizt á, nema i fjarlægum og fábyggðum löndum, og vegna 
hennar voru íslendingar ver settir en aðrar þjóðir. 

Með því að efnahag íslendinga eptir siðaskiptin allt af fór 
hnignandi, eptir þvi sem lengur leið, þá var ekki að búast 
við, að andleg menning gæti náð neinum verulegum þroska á 
17. öldinni, þó hún á hinn hóginn væri miklu meiri, eti við 
hefði mátt búast eptir kringumstæðunum. Annað það, setn 
spillti fyrir framförutn menntunarinnar, var hjátrúarringlið, 
sem kom i lærða menn og leika á 17. öld. og það jafnvel 
helzt í þá, sem fróðastir voru; hindurvitni og galdratrú gekk 
þá um alla Norðurálfuna eins og landfarsótt og lá við sjálft 
að heilar þjóðir mundu tryllast af angist, menn gátu ekki 
gengið um þvert hús fyrir öndum og árum, menn hugsuðu 
ekki um annað en djöfla og forynjur, og klerkarnir hömuðust 
og snerust eins og höfuðsóttarkindur kringum helvíti og gátu 
samt ekki unnið bug á kölska, sem gekk eins og grár köttur 
um hvers manns hús. f*egar svona var ástatt, var ekki að 
búast við, að margir hefðu sjálfstæða hugmynd um náttúruna 
eða rannsökuðu eðli hlutanna, það var jafnvel hættulegt að 
fást við náttúrufræði, menn áttu á hættu að verða teknir, 
píndir og brenndir fyrir galdra. Hin andlega sýki var svo 
altnenn, að það þurfli býsna sjálfstæða sál til þess að hefja 
sig upp úr hindurvitnamuggunni, enda greip hjátrúar-bráða- 
fárið því nær alla lærða Islendinga á 17. öld. 

Allnr lýsingar íslands á 17. öld, útlendar og innlendar, 
bera, sem vonlegt er, mjög mikinn keim af tíðarandanum, og 
þvi munum vér, eins og vér höfum fyrr gert, er um aðrar 
aldir var að ræða, drepa nokkuð á ástand landsins og 
menninguna, en þó helzt tala nokkuð um hjátrúna, því 
flest öll rit frá þessari öld eru meira og minna blönduð 


Digitized by Google 



3 


djöflatrú og flestir skoða náttúruna eingöngu gegnum gleraugu 
hinnar svörtustu kreddutrúar. 

Með Guðbrandi biskupi Þorlákssyni og samtiðarmönnum 
hans fer hið andlega lif að vakna úr dái. Vér höfum áður 
sýnt, að siöabreytingin kom því til leiðar, að fleiri ungir menn 
leituöu sér menningar í útlöndum, en áður hafði verið; hin 
þýzka verzlun var þá i sem mestum blóma, svo íslendingar 
áttu hægt með að leita þangað, sem mest var menningin, 
enda dró hin nýja trúarkenning þá. sem aðrar þjóðir, til frum- 
stöðva siðbótarinnar, til Þýzkalands. Utanferðir íslendinga 
til Þýzkalands héldust alla 16. öldina og fram á hina 17., en 
eptir það að einokunin komst á fækkaði ferðum þangað, 
flestir fóru ekki iengra en til háskólans í Kaupmannahöfn; 
fram eptir 17. öldinni fara þó nokkrir lengra til að leita sér 
menntunar, til Þýzkalands, Hollands o. fl. landa, en þeim 
fækkar, eptir þvi sem líður á öldina. Af íslenzkum fræði- 
mönnum, sem á 17. öld menntuðust í öðrum löndum en 
Danmörku, má t. d. nefna þessa: f’órður biskup Þorláksson 
var við bóknám í Wittenberg, Gisli sýslumaður Magnússon 
var um tima i Leyden og ferðaðist um England og Þýzkaland, 
t’orkell Arngrímsson fór til Hollands og Noregs, Þorsteinn 
sýslumaður Þorleifsson frá Hlíðarenda (1635 — 1705) stundaði 
bóknám i Haag, Rotterdam og Hamborg, 1 Björn sýslumaður 
sonur Vísa-Gísla var við nám i Hollandi og Englandi, og 
bróðir hans t’orleifur dó við háskólann í Oxford 18 vetra, 
Halldór sonur Brynjólfs biskups var 4 ár á Englandi og dó í 
Yarmouth 1666. Ólafur Hallsson (f 1681) fór til Þýzkalands 
og var við nám i Jena, Wittenberg, Rostock, Hamborg og 
Liibeck, var siðast prestur í Grímstungu, sneri mörgum 
guðsorðabókum á íslenzku og vildu margir kjósa hann til 
biskups, er Gisli Þorláksson var kosinn.’ Ymsir aðrir íslend- 
ingar ólærðir hafa eflaust farið til útlanda. þó fárra sé getið; 


') Bogi Benediktsson: Sýslumannaæfir I. bls. 387. 

J ) Specimen Islandiæ non barbaræ, hdrs J. S. 333 — 40, bls.273 — 82; 
þar segir aö séra Ólafur hafi verið fæddur 1606. 

1 * 


Digitized by Google 



4 


Bjarni nokkur Hallgrimsson dó i Skotlandi 1664. hann var 
giptur þar, en kom opt kynnisferðir til íslands. 1 ) 

Allir lærðir menn, er vildu fá meiri frama i mentum, 
en hér á landi var hægt að fá, fóru i þá daga til háskólans 
i Kaupmannahöfn eins og jafnan siðan ; háskóli þessi var þá í 
miklum blóma og margir af kennurununi voru fra*gir vís- 
indamenn, hafði þetta góð áhrif á menntalífið á íslandi, enda 
voru fáir svo efnum búnir, þegar leið á öldina og allt svarf að, 
verzlunarokur og harðindi, að þeir hefðu getað leitað til 
háskóla i öðrum löndum. Eins og vér síðar munum sjá voru 
margir íslendingar á 17. öld mjög fróðir i bókvísi þeirra 
tíma, lærðir menn fengust þá við allar fræðigreinir, visindin 
voru þá ekki víðtæk, svo gáfaður maður gat hæglega komizt 
yfir að nema aðalatriði flestra fræðigreina, sem þá voru 
stundaðar, en mjög var fróðleikurinn blendinn og fáir sýndu 
svo mikla greind, að þeir höfnuðn þvi, sem ótrúlegt var eða 
ósannað, ef þeir fundu það i bókum. Regluleg og skynsöm 
athugun á náttúrunni er á 17. öld mjög sjaldgæf, menn 
setja allt í bækur, sem þeir hafa lesið eða heyrt, en skoða 
fátt eða ekkerl sjálfir. Guðfræðin drottnaði hér á landi 
eins og annars staðar yfir öllum fræðigreinum, lærðir menn 
gátu sjaldan eða aldrei aðra atvinnu fengið en prestsembætti, 
þvi nær engar bækur voru prentaðar nema guðsorðabækur, 
og guðfræðisbragð er af mörgu þvi, sem skrifað er í öðrum 
greinum; kreddur og trúarringl fluttist hingað frá úllöndum 
og súrsaði allar bókmenntir, daglegt líf og hugsunarhátt, þessu 
fylgdi hin rammasta hjátrú, svo ekki var að búast við, að 
hér myndaðist sjálfstætt vísindalíf í fjarlægu, fámennu og 
afskekktu landi; tizka sú i trúarefnum. er aðalmúgur klerka 
og embættismanna erlendis fylgdi, fluttist hingað furðu fljótt 
og hafði áhrif á allt þjóðlífið, sannast hér sem optar máltækiö 
»að auðlærð er ill danska«. Þó er aldarandinn hér engan 
veginn verri en í öðrum löndum, því fer fjarri, og það er 
mesta furða, hve mikið andlegt lif gat haldizt, þrált fyrir 
örðugar kringumstæður. 


‘) Annálar Gunnlaugs Þorsteinssonar. Lbs. 168-4°, bls. 67. 


5 


A 17. öld fer fvrst aö brydda á hinni miklu hnignun i 
efnalegu tilliti, sem seinna kom íslandi á steypirinn; ein- 
okunarverzlunin var aöalorsök þessarar hnignunar, en við hana 
bættist illt árferði og margt fleira andstætt. I 5 ó var efna- 
hagurinn á 17. öld aö sumu leyti töluvert betri en seinna 
varö, í mörgum ættum var mikill auður og héldust sýslur og 
mannaforráð enn i ættunum, alþýöa manna var þó fátæk og 
kunni litt aö bjarga sér, svo þegar illa var ært, komust stór- 
hópar á vonarvöl. Við siöbreytinguna varö konungsvaldið 
rikara hér sem í öðrum löndum og fylgdi það allstaðar hinum 
nýja sið. þvi Luther keypti höfðingjana í lið með sér með 
því að gefa þeim í hendur eignir og stjórn kirkjunnar. í*ó 
héldu íslendingar á þessari öld fornum lögum og dómsvaldi 
og konungsskipanir voru tiltölulega fáar. Margir voru þá 
fróðir i lögum og rituðu margt i þeirri grein, sem enn er 
til, þó voru menn jafnan deigir til stórræða og framkvæmda T 
og mæltu litt á móti, þó gengið væri nærri réttindum þeirra 
og hlýddu stjórninni orðalaust; þvi miður máttu íslendingar 
kenna sjálfum sér sumt það, sem aflaga fór í landsstjórninni. 1 

Harðindi voru opt mikil á 17. öld, einkum framan af 
öldinni og hin seinni ár hennar. Veturinn 1601 var aftaka 
harður og var kallaður »lurkur«, þá var almennur penings- 
fellir og grasleysi og sauðgróður sást ekki fyrr en á Jóns- 
/nessu, hafisar lágu fram á sumar og engir lögréttumenn að 
norðan komu til þings, sakir harðinda; næsti vetur var kallaður 
• píningsvetur* og dó þá fólk hrönnum af harðrétti næstu 
þrjú ár, er sagt að 9<KKJ manns hafi þau ár fallið á íslandi 
af sóttum og sulti. 1615 voru og harðindi mikil og árið eptir 
(1616) gekk bóla; Björn á Skarðsá segir: »margur drengur 
og stelpa voru á þessu ári og á nokkrum eptirkomandi árum 
flutt að sunnan norður og í Austfirði af sýslumönnum. vegna 
manndauða og fólksfækkunar, drengir seldir sumir fyrir 60 
og 60 álnir, en stelpur 40 álnir«. 2 Veturinn 1625 var kallaður 

') tað er vist eins dæmi, sem sagt er um Þorstein í’órðarson á 
Skarði (t 1700) »hann vildi engin völd né lén af dönskutn |>yggja um 
sina lífdaga«, Hestsannáll. hdrs. J. S. 39. fol. 

’) Annálar Björns á Skarðsá bls. 193. 


Digitized by Google 



6 


»svellavetur«, voru þá jarítbönn mikil og fjárfellir og hafís lá 
til alþingis:' hart var einnig 1630, en þó tók út vfir 1633 — 34, 
þá var kallaöur »hviti vetur«, þá hrundi niður peningur 
manna um allt land, þá voru svo miklir snjóar, að menn 
komust ekki til sjóar, hesta kafTennti á sléttum velli, fjárhús 
fóru í kaf og allar samgöngur hepptust. 1 héruðunum frá 
Borgarfirði austur að Rangá féllu 1200 kýr og annar penings- 
fellir var eptir þvi. Næsti vetur var skárri, eu fólk féll þó 
unnvörpum af sulti. Gjörði þá örbyrgð mikla og fjölda margar 
jarðir lögðust i eyði, var þá hin mesta óöld af þjófnaði og 
siðleysi og margt komst á ringulreið.* »Rolluvetur« 1648 var 
mjög harður, en annars var árferði bærilegt allt miðbik 
aldarinnar. Arið 1074 byrjuðu afskapleg harðindi í Norð 
austursýslum, dóu þá 1100 manns í Þingevjarþingi úr hungri 
og vesöld, en 1400 í Múlaþingi. Eptir 1685 voru því nær á 
hverju áii haröindi og hafísar; 1688 — 89 var fellir og sultur 
mikill og 1690 og 1691 voru harðindi og frostavetur miklir. 
Arið 1694 lá hafís við land, allt suður að Evrarbakka, og 
veturinn eptir var einhver hinn mesti frosta og ísavetur, sem 
komiö hefur á íslandi. þá lá hafís kringum allt land, 14. 
apríl rak ísinn fyrir Reykjanes og inn á Kaxaflóa, þá voru 
lagnaðarísar svo iniklir, að gengið var af Akranesi i Hólms- 
kaupstað (Reykjavík), að vestan kom hafisinn suður fyrir 
Látrabjarg inn á Breiðafjörð og um vorkrossmessu mátti 
ríða fyrir hvern fjörð á Norðurlandi. Sumarið eptir var hinn 
mesti grasbreslur, svo tún voru varla slæg og taða var reidd 
heim i pokum, þá gekk einnig þung landfarsótt um allt 
land. Arið eptir varð hið mesta peningshrun og dó margt. 
fólk af hungri. Árin 1696 — 99 var allt af hallæri og manndauði. 


') Um |;ann vetur orti Bjarni Jónsson »eitt kvæði um þann mikla 
jarðlandsvetur anno 1626«. Viðkv. »Margur liarður veturinn var. sem 
veikti landsins gæði, þó hefir verið þessi i mesla æði« ; byrjun: »margur 
biður maðurinn nú, minnast vetrar tíma, hversu hann við hjörð og 
hjú, harðlega gjörði stima« o. s. frv. 10 erindi, hdrs J. S. nr. 631. 4° 
(eptirrit eptir Stockh. nr. 21. 8vo chart.) 

’) Sbr. umburðarbréf Gísla biskups Oddssonar. Hist. eccles. Isl. III. 
bls. 144-163. 


Digitized by Google 



7 


peningur var þá mjög lítill og ávallt hin mesta búsvelta hjá 
öllum þorra alþýðu. Hin vondu áhrif harðindanna á 17. öld 
stöfuðu ekki aðeins af veðráttunni, heldur og af hugsunarleysi 
manna og óforsjálum búskap og svo lá einokunin eins og 
mara á öllum hag þjóðarinnar. Hundruðum saman komust 
menn i hörðu árunum á vergang og umhleypingar og flakk- 
arar úr öllum landsfjórðungum álu það litla, sem dugnaðar- 
mennirnir gátu aflað sér; af öllu þessu leiddi siðaspilling, 
sem ekki var hægt að bæla niður, þó lögin beittu hinum 
mesta strangleika og klerkarnir prédikuðu um helvíti og 
kvalir. 

Aðalundirrót apturfararinnar i efnalegu tilliti var ein- 
okunarverzlunin; hér er ekki þörf á að nefna nema aðeins 
fá atriði, er hana snerta. Eins og fyrr hefir verið getið, var 
fullkomin einokunarverzlun innleidd á íslandi 1602, Þjóð- 
verjum bannað að verzla hér og verzlunarhús þeirra rifin 
1608. Árið 1602 fékk borgarafélag í Kaupmannahöfn, 
Helsingjaeyri og Málmey einkaleyfi til verzlunar á íslandi og 
var höfnunum skipt milli þeirra; verzlun þessara borga stóð 
f 60 ár til 1662, en þá hafði það félag fyllt mæli synda sinna, 
svo þá var stofnað annað danskl félag, er hélt verzluninni til 
1 706, þá var verzlun á einstökum höfnum boðin upp og seld 
þeim, sem hæzt buðu af borgurum Kaupmannahafnar, þessar 
sérstöku verzlanir héldust til 1733. Árið 1619 var fyrsti 
taxti settur, er ákvað verðlag á íslenzkum og útlendum vörum, 
fyrr hafði hverjum verið frjálst að kaupa ag selja eptir því 
verðlagi, er seljandi og kaupandi komu sér saman um, en nú 
var þetta frelsi tekið af og var í töxtunum sjaldan hirt mikið 
um hag íslendinga, þó þeir sifellt kvörtuðu undan byrði 
þeirri, sem þeim var lögð á herðar. Kaupmenn græddn mest 
á fiski, en kærðu sig ekki um landvöruna og eptir þessu var 
verzlun og löxtum hagað, svo landbúnaðinum fór aptur, en 
að sjónum safnaðist fátækur þurrabúðarskrill. Verzlunar- 
böndin urðu harðari og verri, eptir því sem leið á öldina, og 
var ákvörðunum konungsbréfanna framfylgt með mestu 
harðýðgi og grimmd. f*rátt fyrir sífelld bönn og hótanir, 
verzluðu þó enskar og hollenzkar fiskiduggur hér og hvar á 


Digitized by Google 



8 


útkjálkum, en vfir alla þá, er framið höfðu ólevfilega verzlun, 
dundu þó hinar versílu refsingar, ef upp komsl. Hinn helzti 
verzlunarstaður Hollendinga var í Bjarneyjum, 1 en Englendingar 
verzluðu mest undir Jökli. 1 Verlunarfélögin gerðu út herskip 
til að verja einkaleyfi sitt, en gátu þó ekki algjörlega drepið 
hina útlendu verzlun fvrr en Ieið á öldina, er öll grimmd var 
notuð til þess að kúga íslendinga; íslendingar báðu 1650 
konung að mega verzla nokkuð við útlendar þjóðir, en var 
náttúrlega þverneilað og var sagt að það mundi vcrða þjóð- 
inni til hins mesta hnekkis, ef slíkt væri levft. Páll Torfason 
sýslumaður i ísafjarðarsýslu missti embætti og búslóð, af því 
hann í nauðsyn sinni, um vor áður en dönsk skip kornu, hafði 
keypt tvö færi á enskri duggu fyrir sokka og vetlinga. 1653 
bannar konungur íslendingum að fara út i hollenzk eða 
ensk skip eða vísa þeim leið á hafnir, og leggur við dauða- 
hegningu. 8 Konungsbréf 13. maí 1682 hótar þeim íslend- 
ingum æfinlegum þrældómi i járnum á Brimarhólmi, sem 
annað hvort á sjó eða landi verzla við útlendinga. 4 Arið 1699 
var Hólmfastur frá Brunnastöðum, sem heyrði' undir verzlunar- 
umdæmi Hafnarfjarðar, hýddur fyrir að hann seldi nokkra 
úrkastsfiska í Keflavík, og þó hafði Hafnarfjarðarkaupmaður 
ekki viljað taka þá; Tómás Konráðsson var árið 1700 dæmdur 
til aleigumissis og þrælkunar á Brimarhólmi, af þvi hann 
hafði selt nokkra fiska að Búðum, er hann hafði aflað i 
Dritvik, er heyrði undir Stapaverzlun. Margir voru hýddir 
fyrir smábrot gegn verzlunarkúguninni, sumir sendir á 
Brimarhólm, og stundum létu kaupmenn greipar sópa 
um eigur manna, ef þeim þótti þeir eitthvað misbjóða 
verzlunarhag sinum; 6 1670 var islenzkur maður veginn af 
dönskum manni á Djúpavogi, urðu þeir sundurorða út úr 
kaupskap; hinn danski maður fór utan ódæmdur. 6 »Menn 
máttu ekki skiptast nauðsynjum sín á milli, enn síður eiga 

') Sbr. Annálar Péturs á Ballará, hdrs J. S. nr. 236. 4°. 

’) Árbækur Espólíns VII. bls 46 — 46. 

*) Magnús Ketilsson: Forordninger og aabne Breve III. bls. 62. 

‘) Lovsl. for Isl. I. bls. 390—91. 

*) Magnús Ketilsson: Forordninger III. bls. 37—39. 

*) Árb. Esp. VII. bls. 62. Hestsannáll, hdrs J. S. 39. fol. 


Digitized by Google 



9 


kaup saman, því öll sala, hjálp eða lán, hvað sem við lá, 
var kallað »prang« og látið varða húðstrokum og þrælkun; 
landsetar máttu ekki færa landsdrottnuin vöru til afgjalds 
eptir jörð sina ut úr héraði, lieldur urðu þeir að selja það 
kaupmanni þeim, sem þar var.«* íslendinguin var harð- 
bönnuð öll verzlun við útlendinga og vöruskipti innanlands 
og þó var þeim stundum nauðugur einn kostur að verzla 
við aðra en Dani, þegar fá eða engin skip komu til landsins 
frá Danmörku eins og stundum bar við t. d. 1644, 1659. 1665, 
1667 og optar. Um áiið 1659 segir i annálum: »þá kom 
ekkert danskt skip til íslands, en hollenzkir komu þá mjög 
innrgir allstaðar, nema i Norðlendingafjórðung kom ei nema 
eitt skip, fraktað frá Hamborg«. 2 Við verzlunarófrelsið bættist 
sunnanlands inannslánakvöðin á skip konungs og kaupmanna, 
svo bændur urðu að hætta róðrum og láta skip sín fúna. 
Slik ineðferð hlaut að drepa niður alla atvinnuvegi og alla 
framtakssemi, það var ekki til neins að reyna að bjarga sér, 
þegar útlendir kaupmenn réðu öllu og gátu farið ineö menn 
eins og þræla. Opt bar það við að kaupmenn höfðu svo litið 
skiprúm eða vantaði ilát, svo þeir hvorki vildu né gátu keypt 
þær vörur, sem þeiin 4mðust, stórir fjárrekstrar urðu að snúa 
aptur úr kaupstöðunum, tólg og lvsi skemmdist, bændur urðu 
að flytja ullarpokana aptur heim til sín margar dagleiðir 
o. s. frv. Nauðsynjavörur vantaði opt, stundum voru þær 
skemmdar, en allt af var nóg af brennivíni og stuðluðu kaup- 
menn mjög aö því að gera menn að drykkjurútum, eitt ár 
voru t. d. 730 tunnur af brennivini fluttar til Gullbringusýslu. 8 

Dað er ótrúlegt, að menn skyldu geta þolaó slíka kúgun, 
og þvi er ver og miður að Islendingar gátu að nokkru leyti 
kennt sjálfum sér um hvað illa fór, öll samtök vantaði og 
sinákritur og öfund spillti opt framkvæmdum og endurbótum, 
einurðin var farin og þrælsóttinn kominn í staðinn. Það sem 
einkennir 17. öldina er framar öðru vil og vouleysi, enginn 

‘) Nj’ félftgsrit 111. bls. 15. 

’) Annálar Péturs á Ballará. hdrs J. S. nr. 236-4°. 

’) 0. Stcphen8en\ Om den islandske Handels Förelse. Kjöbenliavu 
1798. bls. 24. 


Digitized by Google 



10 


þorði að ráðast í neitt eða segja neitt og menn tóku þegjandi 
móli öllum mótgjörðum eins og syndastraffi, sem þeir heföu 
verðskuldað. Kristján V. sendi 1670 Jens Rodsteen admirál 
hingað; hann birti Brynjólfi biskupi, að konungur vildi að 
Islendingar hefðu nokkra verzlun sjálfir sem aðrir þegnar 
hans, og bað hann auglvsa prestum og vila hvað þeir treystu 
sér til að leggja fram, svo höfuðstóll til verzlunar gæti myndazt. 
Biskup skrifaði próföstum og bað þá halda prestastefuur í 
héruðum og senda sér svar bréflega fyrir sumarmál næstu, 
fýsti hann þá að taka boði konungs með þökkum og laldi 
það bæði mildilegt og nytsamlegt og óvist hvort betur færi 
ef neitað væri, en flestir töldu vankvæði á sakir fátæktar og 
féll svo mál þetta niður; einna vandræðalegast er svar presta 
i Borgarfirði. 1 Stöku menn sáu þó hver hætta og tjón 
landinu var búin af verzlunarólaginu t. d. Guðbrandur ]?or- 
láksson, Björn á Skarðsá, Gísli Magnússon og Brynjólfur 
Sveinsson. Bjöm á Skarðsá segir: »1*30 er af sem kunnugt 
er, þó miður fari, að Islendingar hafi hafskip eður eigi þeirra 
ráð; og að þvi verður oss, að forfeður vorir hafa örkvisazt 
upp í þessum efnum, höfutn nú j>að aðrir á leggja«. . . >Vér 
erum innibvrgðir sem fé í sjáfarhólmfim, og eigi svo mikill 
skipagangur, að geti kaunað eyjar þær til matfanga. er 
kringum landið liggja, þess síður komizt til annara þjóðlanda 
sér næringar að leita.« a 

Prestarnir hafa jafnan verið aðalstoð menningarinnar á 
íslandi og ekki sízt á 17. öld, því nær allar bókmenntir 
landsins eru þeirra starfsemi og menntun að þakka; líklega 
hafa íslenzkir prestar aldrei fyrr né síðar fengizt jafn mikið 
við ritstörf og verið að tiltölu jafn fróðir eins og þá, þeir voru 
mjög hnýsnir í allskonar fróðleik og meó þvi vísindagreinarnar 
þá enn voru svo umfangslitlar, þá gátu þeir hægtega kynnt 
sér margar greinir og orðið fróðir í öllum, eptir þeirra tíma 
sniði. Prestarnir voru þa sem síðar milliliðir milli alþýö- 
unnar og hinnar útlendu menntunar, af því þeir voru skóla- 

') Árb. Esp. VII. bls. 63-64, 68. 

*) Annálar Björns á Skarðsá, bls. 262 og formáli. 


Digitized by Google 



11 


gengir og skildu útlend túngumál, af þessu leiddi aptur að 
prestarnir fluttu þann aldaranda og þá tízku, er réði mestu i 
útlöndum, hingað til lands og fylgdist þar að bæði gott og 
ílit. Hjátrú og trúarvingl, siðleysi og grimmar kenningar, 
trúgirni og ofstopi gegn þeim, sem aðrar skoðanir höfðu, allt 
þetta var þá aldarbragur i meginlöndum Norðurálfunnar og 
fluttist því eðlilega hingað: engin þjóð er svo afskekkt, að 
aldartízka annara landa ekki geti komizt þangað, hugmvndirnar 
brjótast inn um ótal smugur, svo ekki verður rönd við reist. 
Enginn getur neitað þvi, er þekkir sögu og bókmenntir 17. 
aldar, að vér siðan, í trúbrögðum og siðgæði, höfum tekið 
mjög miklum framförum, þó vér séum i rauninni skammt á 
veg komnir í þessu sem öðru; vér megum þó ekki um of 
áfella menn, er uppi voru á 17. öld, þó oss finnist hugsunar- 
háttur þeirra og kenningar frábrugðnar því, sem nú er, það 
verður að segja hverja sögu sem hún gengur, enginn getur 
hvorki með sálu né iíkama brotizt úr þeirn fjötrum, er aldar- 
bragurinn leggur á hann. 

Menning þjóða og alda sést jafnan vel á þvf, hvern 
skilning menn leggja í orð ritningarinnar. Skoðanir manna 
og hugmyndir um trúarbrögðin fara mjög eptir menntunar- 
ástandinu. Lítil menntun, auðvirðilegur hugsunarháttur, seyrið 
siðferði og ruddalegur aldarbragur lýsir sér eins i postillum 
og prédikunum eins og í öðrum bókutn. Á 17. öld höfðu 
grimmar styrjaldir og viðbjóðslegar trúarofsóknir tafið fyrir 
siðferðisþroska þjóðanna, fræ þau til siðferðislegra framfara, 
er siðbótin hafði sáð, báru ekki ávexti fyrr en síðar. Menn- 
ingin var enn lítil og siðbótamenn höfðu orðið að beita öllum 
kröptum til þess að 'standast ofsóknir páfamanna, ogskapaðist 
því hjá þeim sjálfum bókstafstrú, ofsi og öfgar, sem jafnan 
eru samfara mikilli baráttu og lágu menntunarstigi, en þetta 
hvarf aö miklu leyti, er menntunin óx og menn voru farnir 
að jafna sig. Trúarhugmyndir alþýðunnar á 17. öld eru, 
bæði hér og erlendis, að mörgu leyti auðvirðilegar, þó ein- 
stöku mikilmenni af sérstakri andagipt hefji sig upp úr 
svælunni. Skoðanir íslenzkra klerka eru engan veginn ofsa- 
legri en skoðanir útlendra presta og ekki nándar nærri eins 


Digitízed by Google 



12 


andstvggilegar eins og kenningar klerka á Skotlandi í sama 
mund. 1 Meginþorri islenzkra guðsorðabóka á 17. öld eru 
útleggingar, og prédikanir prestanna, þær sem til eru i hand- 
ritum, eru þeim mjög likar. f*ó oss þyki kenningar þeirra 
tima ofsalegar og undarlegar, þá liggur þetta mest i því, að 
aldarhátturinn er nú annar. Islenzkir klerkar voru i þá daga 
mjög trúarsterkir, svo engin efasemd um minnsta atriði i 
kenningum kyrkjunnar komst nokkurs staðar að, þeir voru og 
mjög vandlætingasamir, þó það hefði lílil sýnileg áhrif á 
breytni sjálfra þeirra og annara; ræðurnar lýsa opt brennandi 
trú og mikilli andagipt, en hugsunin og orðalagið i prédikunum 
og sálmum þeirra tíma er opt svo frábrugðið því, sem nú er, 
að þaö verður stundum hnevxlanlegt eða hlægilegt fyrir 
menn frá vorum tímum, jafnvel titlar guðsorðabókanna eru 
slundum hjákátlegir.* Kenningarnar eru optast mjög harðar, 
um helviti og eilifar kvalir, og getur vel verið, að menn þá 
hafi ekki látið sér segjast af öðru, 3 en hinsvegar fer þvi 
fjarri að prédikanir þeirra tíma örfi menn eða hvetji til þess 
að lifa fögru eða nytsömu lífi; jörðin er eymdadalur. öfug 
og bölvuð, ofurseld kölska og öllum hans árum, náttúran er 
eitruð og full af freistingum og andstyggileg fyrir sannkristinn 
mann, lifsskoðunin er öll svört og skuggaleg, maðurinn er 


') Sbr. H. T. Buckle: History of civilisation in England. 

’) Til d*mis má taka: »Pau blómguðu bein þeirra dauðu. Skál- 
holti 1694«. >það andlega tvípartaða bama reykelsi . . . i andlegt 
einnig tvipartað sálmasalve sett og sni'iið. Hólum 1731«. >Cataplasma 
Lugentium eður Plásturklútur við sár þeirra, *em syrgja afgang sinna 
astvina og náunga, i útfarar minning þess bráðþroska blómsturs, sem k 
æskutima var af sigð dauðans uppskorið, eðtagöfugs og hágáfaðs stud. 
art. lib. Skúla Brynjölfsson Thorlacii«. Lbs. nr. 505-4° o. s. frv. 

’) Ekki hafa þó allir söfnuðir verið ánægðir með eintómar vílis- 
kenningar. 1630 ákæra Rípur sóknarmenn prest sinn þorstein Jónsson 
fyrir þorláki biskupi Skúlasyni og færa honum til sakar. að hann 1° 
hefði sagt, að guðs son væri rentumeistari djöfulsins, 2° að hann pré- 
dikaði alltíð fordæmingu, sjaldan evangelium, 3° að hann segði, að 
fáfrólt fólk, sem syngur sátma og hefir ei lag við. spottaði guðs orð 
o. s. frv. Bréfabók þorláks biskups Skúlasonar. Lbs. 175. fol. 


Digitized by Google 



13 


leiksoppur illra anda, allt andstreymi er kölska aö kenna eða 
útsendurum hans púkum og galdramönnum, kúadauði og 
horfellir, hafis og verzlunarokur, stórviðri og slysfarir, ama- 
semi kvenna, sóttir og halastjörnur, allt þetta kemur frá 
kölska einum, hann eitrar loptið og spillir sálu og likama 
mannsins. 1 og hefir jafnan í fylgi með sér stórhópa af 
djöflum og árum og er þvf von þó sálmaskáldið andvarpi og 
segi: »Fer með fjölda sveita fjandinn ár og síð, lieldur er 
þungt að þreyta við þessa alla strið*, 5 enda er það aðalstarf 
kölska að tæla menn til synda og rógbera þá síðan við guð, 8 
og þá er ekki gott að vita hvert mannskepnurnar eiga að 
snúa sér. Í*rír eru mannsins verstu óvinir holdið, heimurinn 
og djöfullinn 4 og er því fátækt og volæði mest eptirsóknar- 
vert i heimi hér »þvi feitari búkur, því vesælli sál*. 6 

Eptir öll harmkvælin hér á jörðu fóru menn, sem lög 
gera ráð fyrir, annaðhvort til himna eða vitis. flestir í hinn 
seinna samastaðinn. Hvernig menn hafa hugsað sér himnariki 
sést á hinum alkunna sálmi: »eilift lifið er æskilegt, ekki 
neinn giptist þá*. 8 Víti er þó miklu optar lýst og það opt 
svo nákvæmlega, að menn skyldu halda, að höfundarnir hefðu 
verið þar daglegir heimagangar; sérstakur ritlingur segir einna 
nákvæmast frá vistarverunni hjá kölska, hann heitir: »Eirn 
litill sermon um helvíti og kvalir þeirra fordæmduc (Skálholti 
1693). Til dæmis um skoðanir manna um eilífa pínu set eg 

') »Hætfa er mest i heimi nú, sá heljar vargurinn skæði, veit snart 
til dóms að vitjar þú, versnar hans ólma bræði. grefur upp galdraráð, 
ef gæti hann lopt og Iáð eitrað allt í senn, einnig dýr og menn. nema 
gæskan þin það græði.* Vísnabók 1748. bls. 73. 

•) Vísnabók 1748. bls. 196. 

’) »Tak þig í vakt. þú veslug sál, veiðarinn Satan býr þér tál, 
umsitjandi hvað orka kann. ótal svikræði bruggar hann, fellir menn 
fyrst í syndir sá, siðan rógber oss guði hjá*. Flokkabók 1780. bls. 380. 

‘) Sbr. >Klögun af þremur sálaróvinum hollde, heime og djöfle* 
eptir síra Magnús Ólafsson. Visnabók 1748. bls. 222 — 226. 

*) Jðn Jðnston: Sigurhrósshugvekjur. Ilólum 1797. bls. 141. 

*) J>ar segir meðal annars: »útvöldum guðs svo gleðjist geð. 

gestaboð mun tilreidt, klára vin, feiti. mergur með, mun þar til rétla 
veitt, soddan veizlu vér sitjum að. sælir um eilíf ár og lofsyngjandi 
þökkum það, þá verður gleðin klár*. Flokkabók. Hólum 1780. bls. 416. 


Digitízed by Google 



14 


hér kafla úr ræðu eptir Jón biskup Vídalín: »Hversu óliðanleg 
inun þá verða hin eilífa guðs reiði, sem fyrir utan alla vægðar 
vou mun sálga fordæmdum mönnum og ekki afláta. Engin 
pina, engin sótt eða sársauki kann so mikill vera í þessum 
heimi, að guðs bliða andlit, sem fyrir íbúð andans birtist 
mæddri sál so sem i öðrum speigli og skuggsjón, fái það 
ekki yfirgnæpt og eytt sorginni og sárindunum, þeim er lik- 
amanum tilfalla. En hvað er um slíkt að tala i þeim vellandi 
kvalanna ofni, þar er ofan á óbærilegar pislir og plágur, ofan 
á minning skamma og lasta, ofan á herfilegar djöflanna 
ásýndir, ofan á allskonar innbyrðis háðungar fordæmdra á 
milli, ofan á skelfilegar ógnanir og bölvuð brixli, er ekkert 
annað að hugsa til, en guðs grimmdar reiði, sem tapaðri sálu 
ofbýður öllum ógnum fremur*. 1 Sálmar og andleg kvæði frá 
4 17. öld eru full af útmálun pislanna i viti* og keppist hver 

') Jön Vidalin: Líkræða yíír Gisla Magnússon. Hólum 1704 4°. 

’) Til sönnunar þvi að þella eru ekki ýkjur, set eg hér kafla ur 
3 alkunnuin sálmum úr tveim guðsorðahókum. sem alþýða mjög mikið 
notaði, jafnvel fram á þessa öld. 1 Visnabúkinni stendur (2. útg. 1748. 
bls. 199) >Frjósa og stikna. en fá ei slokknað, fijósa i báli fyrir utan 
Ijósið, ljósi á móti lífsins risu, fyrir ljósið vildu myrkrið kjósa, kvelur 
þá eldur og kynstra fýla, kvelur en lifa þó í heli, ólykt slík er af elds- 
ins kveikju og meinfullurn brennisteini. Höggur ormur önd og naggar, 
aldrei slitur pínu vítis, kremja djöflar kropp með hrömmum, kreista, 
þrýsta, hrista og nísta. I móti nátturu hver einn hlulur, hér skal þæfa 
um aldur og æfi, andstyggðarleg allra hegðun, ein mjög pínir og veldur 
meinum. Blindir sjá þeir blindan fjandann. blindaðir mest af skömm 
og syndum, árar i kvölum að þeim skælast. illúðlegir til sambúða. . .. 
Ósegjanleg ógn og bagi. óttinn stór hjá neðslu dróttum, í skömm og 
sneypu skrækja og hrópa, skrokkinn hungrar en þyrstir tunga. Tími 
er ei að inni tunga tannagnist og fleira annað, sem líða eiga með 
pínu og plágu, í púkans eldinn þá fram seldir«. í sömu hók bls. 260: 
*Með veini og ópi vondar þjóðir, venda síðan guði frá; í heitum loganum 
hryggir og móðir, hreppa bæði sorg og þrá. þeir dragast um dimmar 
djöfla slóðir, þeim dauða er enginn endi á. Með önd og likama aumir 
brenna í eldi, eitri og ormakrá, sem sindur fyrir afli í sundur renna, 
svartari eru en bik að sjá. myrkur og fýlu meinlegt kenna, meira og 
verra en eg kann tjá.« í Flokkabók 1780, bls. 417—18 er sálmur, 
sem byrjar svo: »í helviti er alls ills nægð, á öllu góðu næsta óhægð, 
óbærilegur hiti hár, heljarnístandi grirnmdin sár. Ormur samvizku 


Digitized by Google 



15 


við annan að gera þessar lýsingar sem allra andstvggilegastar 
og ægilegastar; það væri mjög fróðlegt, ef einhver ritaði nána 
lýsingu á trúarskoðunum 17. aldar, hér höfum vér rúmsins 
vegna aðeins nefnt örfá alkunn dæmi. Þegar vér berum guðs- 
orða og sálmabækur 17. aldar saman við þær bækur, sem 
vér nú höfum, er öll ástæða til að gleðjast yfir hinni miklu 
framför, sem orðin er. 

Þvi má geta nærri, að kenningar klerkanna á 17. öld 
hafa haft mjög mikil áhrif á hugsun og lifsskoðun alþýðu- 
manna, enda sézt það fljótt ef að er gáð, að hið sama 
mvrkravald drottnar yfir hugum manna i því er snertir 
veraldlegar sýslanir, enda hjálpaðist allt að, óáran, verzlunar- 
okur, trúarvingl og galdratrú, svo menn urðu vonlausir um 
framtíðina. Sú skoðun kemur mjög víða fram, að rétt sé 
komið að heimsendi, að öllu sé að hraka bæði náttúrunni 
og mönnunum, enda séu það eðlilegir refsidómar fvrir syndir 
mannanna. Allt var áður gott og blessað, en nú var landið 
komið á steypirinn, sést þessi hugsun i ótal kviðlingum frá 
17. öld, í sálmum, heimsádeilum, heimsósómum, mansöngvum 
og víðar. 1 Mörg af þessum kvæðum eru vel ort og er auð- 
fundið, að efnið hefir verið innileg sannfæring skáldanna. 
Sum af kvæðum þessum eru alkunn eins og t. d. »Farsæl 
var sú fyrri tíð, furðu góð og harðla blfð, ætíð er nú hregg 
og hríó með hryggum sjáfargangi« ! o. s. frv. ; eins er kvæði 

standi, ótti, þurkur, svengd, harmkvæli, öfund. hatur, vít, örbyrgð mest, 
engin góð von með heilsu brest. Myrkur og svæla sifelldleg, sorg og 
djöflamynd ófrýn mjög, óp og j'lfranir eilifs veins, andstyggileg lykt 
brennisteins. Sól og tungl enginn sjá þar kann, sizt af öllu þó guð 
sjálfan. sú litla skíma eldi af, enga hughægð fordæmdum gaf. Maginn 
i hungri mæðist mest, munnur af þorsta pinist verst, eldsloginn verkar 
óp og kvein, innlæsist hann i merg og bein. Af einum neista af 
eymdar glóð, ólíðanlegri pína stóð. en þó kvinnu hér kynni sár, kvelja 
jóðsótt um þúsund ár o. s. frv. 

') Sbr. Vísnabók, 1748, bls. 78. 191 o. s. frv. Jón f>orkelsson: 
Digtningen paa Island, bls. 102 — 104, 287 — 88, 313—14, 329, 375, 379, 
401. 403-406, 436. 461, 458-59 og viðar. 

Sítmundur Eyjóljssnn: Nokkur orð um skógana hér á landi. 
Búnaðarrit V, bls. 2—4 

’l Visnabók 1748, bts. 286 — 88. 


Digitized by Google 



16 


síra Ólafs il Söndum alkunnugt »Fyrnist ísland fríða, fölnar 
jarðar blóm« o. s. frv. f*að kvað svo rammt að apturförinni, 
að sólinni fór aptur sem öðru, Bjarni Jónsson segir í Alda- 
söng: »Sólin guðs sést nú bleik, sem gull það liggur í reyk, 
blómstur um álfur allar er fölt sem gamlir kallar, ár hvert 
ber ánauð stranga, öfugt vill margt til ganga*. Hjátrúin og 
taugaveiklun sú, er henni var samfara og hin sifellda um- 
hugsun um stundlegar og eilífar hörmungar, gjörði það að 
verkum, að alþýðumenn á 17. öld dreymdi marga störa 
drauma og hættliga, og á engri öld hafa menn séð jafn margar 
sjónir og ofsjönir, fyrirburði, skrímsli og skripi af öllu tagi 
eins og þá; í ritum þeirra tíma er margt um slíka hluti. 1 

f'rátt fyrir allar prédikanir, hýðingar og galdrabrennur 
var siðferðið á 17. öld á fremur lágu stigi; þó var allt af beitt 
hinni mestu harðýðgi og grimmd gegn þeim, sem eitthvað 
brutu móti lögunum eöa mót hugsunarhætti aldarinnar. 
Tilfinningarleysi og siðleysi kemur mjög viða fram bæði hjá 
undirgefnum og yfirboðurum; agaleysi var þá mikið og var 
þó ekki þvi að kenna, að foreldrar væru ekki nógu strangir 
við börn sin, yfirvöld of tilflnningasöm við sakamenn eða 
prestar ekki nógu harðorðir i stólnun. Hér mun eg aðeins 
nefna fá dæmi. »Um haustið 1662 varö það til tiðinda í 
Fljótum, að Sigurður Bergsson, búandi á Gryndlingi hinum 
minna, strýkti pilt sinn 12 vetra gatnian, vesælan að vexti og 
illa aðlátinn, svo hann fékk bana af; var piltur þessi hneigður 
til að krytja sér af matarreitum, þá við varð komið, og föður 
hans ráðlagt að hirta hann, strýkti hann hann fyrst í bæjar- 
dyrum, svo hann afklæddi sig sjálfur, batt hann síðan á 
fótunum um bita og barði hann með vendinum, unz af dró 
hljóðin, og bætti þrisvar á vöndinn, var þá pilturinn tekinn 
ofan, bar sig að ganga í baðstofu og bað að gefa sér að 
drekka, deyði strax um kvöldið snemma«. ! Sama ár strýktu 
foreldrar barn sitt til bana í Eyjafirði, en stjúpfaðir drap 


‘) Ýmislegt um vitranir og furðulega drauma er t. d. í Lbs. nr. 
626-4° og 412-8vo. 

') Annáll Gunntaugs þorsteinssonar, Lbs. 168-4°. bls. 62. 


Digitized by Google 



17 


stjúpbarn sitt i Skagafiröi. 1 Hegningar fyrir barngetnað skyld- 
inenna voru eptir stóradómi aftaka grimmar; sem alkunnugt 
er voru margir, karlar og konur, líflátnir fyrir þá sök, karlar 
höggnir og konum drekkt. Fyrir smá afbrot voru hegningarnar 
optast mjög grimmilegar, þjófar voru sumir hengdir, sumir 
brennimerktir, skorin af þeim eyrun, höggnir af fingur o. s. frv. 
og þó hefir aldrei verið önnur eins þjófaöld eins og þá. 
forkell nokkur Pétursson stal 4 dölum, var honum dæmt 
húðlát og brennimark og skorið af honum annað eyrað. a 
• Lárits Gottrúp sendi til Asbjarnar bónda Jokkúmssonar yfir 
um fjörð og bað um frian flutning fyrir fógetann; Ásbyrni 
þótti það ekki skyldt, ok varð ekki af; fyrir þat var hann 
klagaðr fyrir Sigurði lögmanni Bjarnarsyni, ok dæmdust 
honum tvær hýðingar, sem hann mætti bera, fóru þær fram, 
svo hann leið i ómegin«. 8 Ekki voru embættismenn sumir 
mjúkir í orðum við þegna sina, en þó mátti of mikið af því 
gera; 1660 var Torfi sýslumaður Erlendsson á Vatnsleysu, 
faðir í’ormóðs Torfasonar, dæmdur fyrir illyrði á þingi við 
Helga nokkurn Sveinsson i 73 marka sekt og af völdum og 
embætti, hafði kallað Helga »skálk, skelmir og hórujagara og 
sagði, að hann hefði iogið og stoiið sacramenti af prestinum*. 
Næsta ár fékk Torfi aptur embætti, æru og fé, fyrir tilstilli 
sonar sins í’ormóðs. 4 

Drykkjuskapur gekk á 17. öld fram úr öllu hófi og er 
þess ótal sinnum getið í annálum, að menn hafi drukkið sig 
i hel. 1620 sóru allir sýslumenn konungi hollustueiða á 
alþingi »sumir ódrukknir, sumir veldrukknir«. 8 Jón Halldórsson 
segir enn fremur »með amtmanns Fuhrmanns hingað komu 
sefaðist og aflagðist eitt og annað óskikki, sem hafði lagzt í 
venju, jafnvel á sjálfu lögþinginu, svo sem drykkjuskapur, 


■) Árb. Esp. Vn., bls. 28. 

') Árb. Esp. VI., bls. 78. 

*) Árb. Esp. VII., bls. 101. 

4 ) Ánnáll Gunnlaugs Jorsteinssonar, Lbs. 168-4°. bls. 54—65, 65. 
Árb. Esp. VII, 26, 29. 

‘) Safn til sögu íslands II. bls. 733. Sbr. Sunnanfari II. bls. 
100-101. 

II 


Digitized by Google 



18 


rúss og deilur*. 1 Þó prestar á 17. öld væru lærðir, fróðir 
og siðavandir margir hverjir, þá fór prestastéttin engan 
veginn varhluta af spillingu aldarinnar; má sjá þess ótal 
dæmi í ritum, bréfabókum og annálum þeirra tíma, að prestar 
stóðu jafn lágt í siðferði eins og leikmenn; það ervarla hægt 
að Ijúka upp bréfabókum biskupanna, svo menn ekki reki 
sig á siðferðisbrot presla og er sjaldan tekið mjög hart á 
því. Sira í’orsteinn Oddsson prestur i Skarðsþingum féll 
þrisvar í hórdómsbrot og hélt þó prestsembætti.* Einar 
prestur Torfason á Stað i Steingrimsfirði »hafði kunnur orðið 
að hórdómi, en vafið lengi að konan lýsti hann, fyrst með 
þögn hennar og síðan meó lýgi á annan og tekið hana sjálfur 
til aflausnar, hafði hann flækt það mál lengi með krókum og 
kyndugum brögðum*. 3 Sira Einar missti þó ekki prestinn, 
en varð að sækja um annað brauð (Stað á Reykjanesi). 
Ótal svipuð dæmi mætti teija, et þörf væri. Ekki var tekið 
til þess, þó prestar væru hneyxlanlega drykkfelldir, er opt 
talað um drukkna presta og drykkjuslark þeirra og annara 
embættismanna. I annál Halldórs Þorbergssonar 4 stendur: 
»1652: kennimaður einn fargaðist sjálfviljugur af brennivini* 
Sira Páll Gunnarsson i Stafholti dó 1696 af drykkjuskap i 
Hjarðarholti ; B f'órður prófastur Oddseon reið drukkinn á stag 
milli húsa og meiddist til bana. 6 Síra Jón Sigurðsson á Breiða- 
hólsstað skrifar sjálfur, að hann muni ekki með vissu hverju 

') Safn tit sögu íslands II. bls. 772. 

*) Stjórnleysi í kvennamálum var arfgengt í ætt hans. f’orsteinn 
Guðmundsson, þriðji og siðasti maður þórunnar á Grund, átti 5 eða 6 
launbörn. eitt þeirra var Oddur prestur i Tröllatungu. hann nauðgaði 
systur sinni, sem var barn að atdri, og missti prest og var dæmdur af 
Oddi Gottskálkssyni 1564 i Spjaldhaga, útlægur úr Norðlendingafjórðungi 
og átli að missa hægri hönd, en bæði eyru, ef hann gyldi eigi ráðspjöll 
fyrir stúlkuna. Páll Stígsson náðaði Odd og fékk hann síðan Trölla- 
tungu. Síra Oddur átti 3 sonu, sira þorstein, er fyrr var getið, Nikulás 
og Jón; Nikulás átti 4 launbörn; Jón átti barn með systur konu sinnar 
og fyrirfóru þau barninu. Ann. Björns á Skarðsá, bls. 183 — 85. 

>) Árb. Esp. VII. bls. 93. 

•) Hdrs. J. S. nr. 313-4°, bls. 119. Sbr. Árb. Esp. VI. 162. 

*) Hestsannáll. hdrs. J. S. nr. 39. fol. 

‘) Fitjaannáll, hdrs. J. S. 238-4°. Árb. Esp. VIII, bls. 96. 


Digitized by Google 



19 


hann hafi lofað »þvi eg var drukkinn af brennivini síra 
Eiríks*; 1 Magnús Jónsson skólameistari drukknaói drukkinn 
á Reykjavikurgranda, og svo mætti lelja ótal fleiri dæmi. Það 
hefir ekki í þá daga þótt neitt ódæði, þó klerkar fengju sér 
neðan i því, og sést það bezt af þvi, sem Björn á Skarðsá 
segir um síra Svein Símonarson í Holti í Önundarfirði : 
»hann var sérdeilis prestmann og yfirgekk vel flesta menn í 
hegðan og skikkan svo vel drukkinn sem ódrukkinn«* Síra 
Sveinn var faðir Brvnjólfs biskups og þótti merkisprestur. 
Vel verður að taka tillit til aldarhátta þegar menn lesa slíkt 
í bókum, drykkjuskapur var þá líka mjög mikill í útlöndum 
og sést það i útlendum fræðibókum, að konungar sumir og 
stórmenni voru fullir á hverju kveldi og þótti kurteisi. Víst 
mun það að íslendingar voru ekki eptirbátar annara í drykkju. 
Oli Worm kvartar undan drykkjuskap islenzkra stúdenta í 
Höfn og ekki voru þeir Islendingar, er fengust við fornfræði 
í Svíþjóð, allir sérlega miklir reglumenn. 8 Síra f*órarinn 
Eiriksson, er fyrstur íslendinga var fornfræðingur konungs, 
var alræmdur slarkari. Þórarinn fékk Eydali 1651, komst i 
Ijólt barngetnaðarmál og missti prestinn, sigldi svo til Dan- 
merkur og komst í mjúkinn hjá Friðriki III. og var 1656 
sendur til íslands til þess að safna íslenzkum söguritum, en 
afrekaði litið »því fáir vildu trúa soddan flysjungi og svallara* 
segir Jón Halldórsson. Endalok síra f’órarins urðu þau, að 
hann, meðan stóð á umsát Svia um Kaupmannahöfn, féll 
drukkinn í borgargrafirnar nálægt Hojbro og drukknaði. Varð 
- dauði hans upphefð Þormóðs Torfasonar. 4 Stjórnin var við 

') Islenzkt fornbréfasafn 111. bls. 191. 

’) Annálar Björns á Skarðsá. bls. 289. 

’) Utw Troil: Bref rörande en resa til Island 1772. Upsala 1777. 
bls. 192—202. 

*) Prestaæfir Jóns Halldórssonar. Rask 65, bls. 47 — 49. 

Jón forkelsson gamli segir nm dauða hans: 

>Janus Dotmerus in Diario obsidionis Hafniensis 
ejus emortalem sequenti notavit disticho: 

Qui prorsus vino fuit insatiabilis ante 
lstandus Thoro mediis satialur in undis. 

Specimen Islandiæ non barbaræ, hdrs. J. S. nr. 333-4°, bls. 176 — 76. 

2 * 


Digitized by Google 



20 

og viö aö gera tilraunir til aö hepta siðleysi læröra manna, 
þó árangur lagaboðanna yröi litill, 1636 kom út hingað 
konungsbréf um ótilbærilegl lif presta, 1638 var gefið út 
konungsbréf til klerka, aö þeir haldi sér frá drykkjuskap og 
ræki embætti sitt, og 1647 ákveður konungur, að enginn nema 
hann sjálfur framvegis megi veita prestum uppreisn á æru, 
er sannir væru aö barngetnaöi. 1 

Vér munum þvi næst tala nánar um hindurvitni á 17. öld 
og um hinn mikla og margbrotna fróðleik þessarar merkilegu 
aldar; vér veröum að geta alls þessa stuttlega, svo land- 
fræðisrit þeirra tima verði skiljanleg, er menn sjá af hvaða 
toga þau eru spunnin. Þó vér aðeins getum drepið á fáar 
greinir þessara hluta, þá vonum vér þó, að það sé nóg til 
þess að sýna jarðveg menntalifsins á 17. öld. Myrk lifs- 
skoðun og hjátrú hlaut hér á landi að ráða miklu, ekki síður 
en i öðrum löndum; 17. öldin er byltingartimi, hið forna og 
nýja er að berjast, svo sönn þekking og gömul hindurvitni 
blandast saman; útlendur og innlendur fróðleikur hrærist 
saman i undarlegan óskapnað, en í myrkrinu sjást þó all- 
margar bjartar stjörnur gegnutn skýjarofin. t’að er farið að 
liða á nóttina, tunglið veður í skýjum, náttúran sést í óglöggri 
skimu, svo eðlilegir hlutir og saklausar skepnur verða að 
skrímslum, forynjum, ófreskjum og kynjamyndum, mennirnir 
eru nýlosnaðir undan martröð miðaldanna og hryllir enn við 
öllu, sem þeir ekki geta gjört sér glögga grein fyrir. Þegar 
liður á öldina gyllir morgunroði vísindanna hina efstu tinda, 
en þó birtir ekki algjörlega fyrr en á miðri 18. öld, þá rekur 
morgungolan burtu þokuslæðurnar og töframyndirnar hverfa. 

14. Hindurvitni og galdratrú. 

Flest islenzk náttúrufræðis og landfræðisrit á 17. öld eru 
svo gagndrepa af hjátrú, að vér verðum í þessum kafla að 
skýra nokkuð nánar frá galdratrú og hugsunarhætti þeirrar 
aldar. Það sem vér nú köllum hjátrú og hindurvitni var í 

‘) Árb. Esp. VI., bls. 79, 89, 119. 


Digitízed by Google 



21 


augum flestra þeirra, er þá voru uppi, heilagur sannleiki og 
þótti mjög vítavert og hegningarvert aö efast um slíkt. Vér 
furðum oss nú á hjátrú og heimsku manna á 17. öld og 
galdra og andatrúin er oss hneyxli; hugsunarháttur þeirra 
tima er svo frábrugðinn hugmyndum nútímans, að oss er 
hann varla skiljanlegur. Þó verður djöfla og galdratrúin 
skiljanlegri, þegar nánar er athugað; hjátrúin er bein og eðlileg 
afleiðing heims og lífsskoðunar miðaldanna, kirkjufeðurnir og 
hinir skólastisku spekingar reyndu að sameina biblíuna og 
kenningar hinna fornu grísku vitringa, og af sameiningunni 
óx upp heimsskoðun miðaldanna, guðfræóislegt og heims- 
spekilegt fræðikerfi, er gerir grein fyrir stjórn og byggingu 
alheimsins og visar manninum sess í miðdepli hans. Hugs- 
unarháttur þeirra tima, guðfræðin, trúin og heimsspekin, eins 
og þetta allt kemur fram i ritum íslendinga á 17. öld t. d. i 
bókum þeirra Jóns Daðasonar, Páls í Selárdal, Jóns lærða 
o. fl., er óskiljanlegt, nema menn geri sér grein fyrir þeim 
grundvelli, sem miðalda vísindin eru byggð á. t*ess vegna 
lýsum vér hér stuttlega heimsskoðun miöaldanna. 

Jörðin er óhreifanlegur miðdepill alheimsins, yfir hana 
hvelfast tíu himnar, hver upp af öðrum. Efsti himininn ljós- 
himininn er óhreifanlegur, þar býr drottinn í ljósi, sem enginn 
fær til komizt; aliir hinir himnarnir eru hreifanlegir og hrei- 
fast kringum jörðina, hinn efsti af þeim hinn niundi heitir 
krvstallshimin, þá kemur stjörnuhimininn með fastastjörnunum, 
svo sjö himnar, er plánetur, sól og tungl eru við bundnar í 
þessari röð: Saturnus, Jupiter, Mars, Sólin, Venus, Merkurius 
og Tunglið. t*á kemur loptið, jörðin og sjórinn. í heiminum 
eru 4 frumefni eldur, lopt, vatn og jörð; allir hlutir eru 
myndaðir af sameiningu þessara frumefna. Allt afl i náttúr- 
unni er frá guði, sem lætur andlegar verur englana fram- 
kvæma allar hreifingar og breytingar náttúrunnar. Englarnir 
hreifa himnana og pláneturnar; og yfir hvern stein, hverja 
jurt og hvert dýr hefir guð sett anda eða engla, og náttúra 
sú og eðli, sem þessir hlutir hafa, eru eingöngu þeirra kraptur. 
Óbreytileg náttúrulögmál eru ekki til, þau lög, er oss virðist 
náttúran fylgja, eru ekki annað en reglur þær, sem englarnir. 


Digitized by Google 



22 


vanalega fara eptir, en við sérstök tækifæri er opt samkvæmt 
vilja guðs brugðið út af þessum reglum og verk englanna 
heita þá kraplaverk. Vitneskjan um englana er því undir- 
staða allrar heimsspekilegrar þekkingar. Englarnir skiptast i 
niu hersveitir, þrjár hinar æðstu eru i Ijóshimninum kringum 
hásæti drottins, þrjár stýra hinurn neðri himnum og þrjár 
jarðneskum hlutum. Englasveitirnar eru samanhangandi 
keðja, hinir æðstu englar taka á móti skipunum guðs og láta 
þær ganga til englanna í næsta himni og svo koll af kolli. 
Allir jarðneskir hlutir eiga andlegar frummyndir i Ijós- 
himninum og frá þeim strevmir andlegur kraptur til eptir- 
myndanna i stjörnuhimninum , plánetuhimninum og til jarð- 
neskra hluta; hver hlutur á jörðu er þvi eigi aðeins undir 
stjórn engils, heldur stendur og i nánu sambandi við plán- 
etur, 1 stjörnur og hinar æðstu frummyndir í ijóshimninum. 

Maðurinn er skapaður i mynd guðs og naut fullsælu í 
paradís á jörðunni, en þá breyttist heimurinn allt i einu við 
uppreisn Lucifers og syndafallið. Hinn fremsti allra engla, 
höfðingi serafanna, hinnar æðstu englasveitar, setti sig upp á 
móti guði, englar af öllum hersveitum gengu í lið med Satan, 
hann beið ósigur og var honum og öllum hans áhangendum 
steypt niður í undirdjúpin; þó lét guð af almætti sínu og 
alvizku Lucifer og hans hersveitir haldast við líði og gaf þeim 
verksvið með vissum takmörkum. StarfSatans og allra hans 
ára er síðan eilif styrjöld gegn guði og þvi, sem hann hefir 
skapað. Lucifer vinnur þegar í byrjun mikinn sigur, tælir 
manninn til syndafalls og nær mönnunum og jörðunni á sitt 
vald; þá er hið fyrra samræmi horfið, gott og illt skiptir 
heiminum i tvennt og ljóssins og myrkranna riki berjast 
siðan án afiáts á jörðunni og i hinum níu himnum; í ljós- 
himininn getur hið illa aldrei komizt. Innan í jörðunni 
myndast helvíti, fullt at eldi, er brennir allt, en eyðir engu. 

‘) »Pláneturnar á himnum hafa nokkra verkun hér niðri á jörðunni 
eptir skapaðri náttúru, en miklu meiri krapt hafa þín heilðgu orð, sem 
að eru so sem himneskar plánetur á himni náðarinnar og hver að 
verka bæði á himni, jörðu og helvítú. í’órðarbænir. Skálholti 1697. 
bls. 18. 


Digitízed by Google 



23 


Lucifer revnir að sýna mátt sinn og vald og skiptir hinum 
föllnu englum í hersveitir, sem eiga heima á sömu stöðvum 
eins og hinir góðu englar og berjast við þá. bæði i hinum 
níu himnum og á jörðunni. Hinir vondu englar hafa ill 
áhrif á gang stjarnanna og með því á kjör og örlög mann- 
anna, þeir búa út halastjörnur og önnur skrípi til þess að 
skelfa menn og skaða, og gjöra mörg önnur undur og ósköp. 
Aðrir púkar hríngsóla um loptið og gjöra bylji, eldingar, hagi 
snjó, þurk, stórrigningar, pestir og stórsjúkdóma; aðrir árar 
búa i sjálfri jörðinni, i sjó og vötnum, ám og lækjum, í 
fjöllum og skógum og gera allt það illt, sem þeir geta. 
Þessu lýsir Jón Daðason i »Gandreið« ágætlega í þessum 
vísum: 1 


1. Lucifer með leiptur og glæður 
loptkringlunni undir, 

með skýjaeldi og skruggum skæður 
skelfir sjó og grnndir. 

2. Satans andar upp og niðnr 
elementis spilla; 

í undirheim er svikara siður 
sálir manna að villa. 


8. Fj’tons er ei fylgdin sljó 
feigð og fári blása. 
gegnum veður, vötn og sjó 
vargar þessir rása. 

4. Drakó byggir dupti i, 
draugar myrkrin fanga, 
árahópar eins og my 
út um löndin spranga. 


Síðan kölski fékk vald sitt er jörðin orðin sannur eymda- 
dalur fyrir mennina, öll höggin lenda á þeim, um þá berjast 
góðir og illir andar, maðurinn veit ekki hvert hann á að 
snúa sér, að honum steðjar allskonar böl, andleg óhamingja 
og likamlegar pislir, kölski freistar hans á allan hátt, getur 
jafnvel breytt sér í ljóssins engil; frá því mannskepnan fæðist 
og þangað til hún deyr, er hún ekki eitt augnablik frjáls eða 
óhult fyrir árásum illra anda, er sækja bæði á sál og líkama; 
eðli mannsins er veiklað af erfðasyndinni og mótstöðuaflið er 
lítið, skynsemin getur enga hjálp veitt, hún er afvegaleidd 
við syndafallið og leiðir menn í allskonar gönur og háskalega 


') Hdra. Bókmf. Kmh. nr. 36. fol. Ny kgl. Samling. nr. 76. fol. 
Timarit Bókmf VIII. bls. 67. f*á sögu heyrði eg um hrafna á Langa- 
nesi 1896. er þeir »steypa klukkur< i lopti, að þá væru þeir að grípa 
loptanda. 


Digitized by Google 



24 


villulærdóma; ef maðurinn hrasar og fvlgir freistingu djöfulsins, 
þá hefir hann týnt sáluhjálp sinni og kvelst um aila eilifð i 
eldi og brennisteini. Allt þetta böl og andstreymi kemur frá 
engum öðrum en hinum gamla höggormi, og lýsir meistari 
Jón Vidalín því snilldarlega, er hann segir: >allt það mót- 
drægt er, allt það illt er, allt hvað ómak, erfiði, kvöl, þján- 
ingu, hrelling og hugarangur, sviða og sárindi eykur bæði á 
sálu og líkama, útvortis og innvortis, þvi öllu saman er 
djöfullinn hin fyrsta orsök í. og einn vellandi brunnur og 
uppsprettu auga af öllu því, er manneskjuna kann að augra, 
og án hans er ekkert illt. það illt kallast og með réttu heitir 

Hann hripsar orðið burt úr mannanna hjörtum, hann 

útsendir sína illsku anda um loptið, við hverja guðs börn 
hafa að berjast*. 1 

Guð sér auman á böli mannkvnsins og sendir sinn ein- 
getinn son til þess að endurlevsa það; kristnin breiðist út 
um löndin og kirkjan er stofnuð til þess að verja mennina 
gegn árásum Lucifers, engin sáluhjálp er möguleg nema með 
hjálp og tilstilli kirkjunnar, frá kirkjunni fær maðurinn það, 
sem skynsemin aldrei gat veitt honum, vitneskjuna um hin 
æðstu sannindi; skvnsemin leiðir í freistingar, trúin ein er 
upphaf og endir vizkunnar. Köiski ris nú upp með öllu sínu 
valdi og slægð og tekst að freista mannsins með því að leiöa 
skynsemi hans í efasemdir um hin heilögu sannindi kirkj- 
unnar; þannig myndast villulærdómar, er steypa miljónum 
manna í eilifa glötun. Villulærdómarnir eru eitursár á félags- 
líkamanum, sem kirkjan verður að skera eða brenna, ef duga 
skal. Nú fer heimurinn sífellt versnandi, kölski fær meiri og 
meiri yfirráð yfir sálum manna og líkömum, hann pínir þá 
með sjúkdómum, slysum og styrjöldum, sendir ára sína inn 
í suma, svo þeir verða djöfulóðir og tala tungum djöflanna. 

') Jón p. Yídalín: Líkreeða yfir Gísla sýslumann Magnússon. 
Hólum 1704. bts. 38, 40. í Hugvekjusálmum síra Sigurðar Jónssonar 
(Hólum 1751. bls. 433) stendur meðal annars um kölska: »í munninn 
leggur lýgi hann, ljóta hngsun í hjartans rann. sérhvern lim manns tit 
syndar dró, sauruga drauma opt tilbjó, alla staði hann óttast þarf, 
óþreyttur fremur svika starf.« 


Digitized by Google 



25 


Sumir komast svo langt i illsku og örvæntingu, að þeir gefast 
kölska og rita sáttmálann með blóði sinu, þeir vilja njóta 
jarðnesks munaðar, er Lucifer getur veitt þeim, en hirða 
minna um afdrif sálarinnar. Þessir menn verða mennskir 
djöflar og fá hjá föður sínum djöflinum Ieynileg töfralyf til 
þess að auka riki hans og gjöra guðsbörnum skaða; þannig 
mvndast galdrar, hin skaðlegasta eiturspeki. sem kirkjan af 
alefli verður að útrýma. því annars mundi Lucifer ná öllu 
mannkyninu á sitt vald. Til er önnur hulin speki, sem guð 
gefur kirkjunni til verndar, hún kennir yfirráð yfir náttúrunni 
með aðstoð góðra engla, og er sú speki kölluð hin hvíta 
speki eða hvítu rúnir (magia candida) til aðgreiningar frá 
hinni svörtu speki eða römmu rúnum (magia diabolica), hana 
kennir kölski vinum sinum og lætur púka sína framkvæma. 
Loks er mælir syndanna fullur, mannkynið orðið svo spillt, 
að engin viðreisnar von er lengur, þá kemur Antikristur, 
heimsendir og hinn síðasti dómur; jörð og himnar hverfa, 
ekkert verður eptir nema Ijóshimininn og helvíti; á himnum 
munu útvaldir gleðjast eilíflega og hafa þó fyrir augum eilífar 
kvalir og tannagnístran fordæmdra i helvíti. 1 Menn verða, 
er þeir athuga trúarlif og bókmenntir 17. aldar, að hafa í 
huga, að á þessari heimsskoðun og þessari trú er allt félags- 
lifið byggt. 

Afl það, sem kennimönnum var gefið til þess að reka 
burt illa anda, kemur fram á ýmsan hátt, kirkjan gat. með 
særingum, bannfæringum, hringingum, krossmörkum og mörg- 
um dularfullum athöfnum* hrakið kölska og ára hans; þekk- 
ingin á náttúrunni gegnum sjóngler kirkjunnar, og þær töfra- 
athafnir er klerkar framkvæma í góðum tilgangi eru sérstök 


‘) í aðalatriðum hefi eg farið eptir: J. Ennemoser: Geschichte der 
Magie. Leipzig 1844. og V. Rydberg: Medeltidens magi. Stkh. 1865. 

’) Enn þá eymir eptir af sumu þessu. þegar menn leggjast niður 
að læk til þess að drekka. krossa þeir sig, svo ekki fari ofan í þá hrunn- 
kiukkur eða eiturormar. 1 Guðmundarsögu er getið um smalamann, 
sem »íleygir sér niðr at læk ok drekkr þegar ósigndr sem eitt kvik- 
vendi«, enda fór þá ógurlegur eiturormur niður í hann. Biskupasögur 
II. bls. 87. 


Dígitized by Googlc 



26 


fræðigrein, hvitu rúnir, sem fyrr var getið; stundum er sú 
fræóigrein i bökum kölluö náttúrleg töfralist og er þó engu 
hjátrúar minni en hin eiginlega galdrafræði. t*au hindurvitni, 
er kirkjan haföi lögleitt og sett í sitt fræðikerfi, voru gagnleg 
og nauðsynleg varnarmeðul gegn illum öndum, en forn 
hindurvitni, alþýðunnar töfralyf. særingar og annað þvílikt, 
voru kölluð háskalegar og djöfullegar römmu rútiir, og öllum 
þeim á bál kastað, sem fengust við slikt: livilu rúnir og 
römmu rúnir eru þó i fleslu nauðaiíkar. Klerkum var mein- 
illa við það, ef leikmenn höfðu um hönd særingar gegn illum 
öndum, því þar var gripið fram fyrir höndurnar á kirkjunni; 
þess vegna er síra Guðmundi Einarssyni svo illa við Fjanda- 
fælu Jóns lærða og reynir hann með mikium hártogunum að 
sanna, að Jón sé á djöfulsins valdi og leiksoppur hans, þó 
Jón þykist reka burt illa anda með særingum, þá gagni það 
ekkert, kölski hopar bara undan snöggvast að gamni sinu. 

Islenzkir klerkar skrifuðu á 17. öld mörg rit um anda 
og ára, álfa og púka; allt þetta hyski gekk þá ljósum logum 
og datt engum í hug að efast um tilveru illra anda. Lífs- 
skoðun miðaldanna kemur þó á íslandi hvergi eins vel fram 
og i jafn svörtum sérvizkuhjúpi, eins og hjá síra Jóni Daða- 
syni. Þess hefir fyrr verið getið, að Sigurður skólameistari 
Stefánsson ritaði um álfa, anda, drauga og svipi: og Gísli 
Vigfússon. sem var skólameistari á Hólum 1663 — 1667, skrifaði 
og latneska ritgjörð um anda og drauga, er opt sæjust á ís- 
landi. 1 Þorsteinn Bjarnarson prestur á Útskálum, er var lík- 
þrár 2 og dó prestlaus á Setbergi 1675, var mjög sérvitur, 
hann hefir samið rit i latneskum ljóðum um upphaf hlutanna, 
um álfa, skyggna menn og ýmislegt fleira. 3 Síra Einar Guð- 


') De geniis et spectris haud raro in Islandia sese offerentibus. 
Jón Olafsson Grv. Hist. lit. Isl. bls. 124; ritgjörðar þessarar mun siðar 
getið, þar sem talað er um íslandslýsingu P. Resens. 

’) Árbækur Espólins VII. bls. 24—26. 

’) Ritið lieitir Noctes Setbergenses A. M. nr. 703-4°; 20 blöð þétt- 
skrifuðí4°; efni ritsins er: 1° De principiis rerura eorumque elementis 
et rebus quibusdam inde elementatis; 2° De geniis qui Alfi vulgo 
dicuntur; 3* De hominibus lynceis. 4° Cronologia naturalis mundi. 


Digitized by Googfe 



27 


mundsson á Stað á Reykjanesi skrifaði um álfa og bergbúa 1 
o. s. frv. Auk þess rituðu þeir Páll Björnsson í Selárdal og 
Jón Daðason um álfa, anda og annað þvilíkt og mun þeirra 
síðar getið. Ýmsir leikmenn skráðu og nokkuð um slíka hluti, 
einkum þó Jón Guðmundsson lærði og margir ortu Fjanda- 
fælur; alþýðu var þú bráðnauðsynlegt að fá vernd gegn árum, 
öndum og draugum, sem enginn hafði frið fyrir; einkum voru 
draugar og apturgöngur áfjáðar og var þá helzt að leita til 
þeirra, sem margfróðir voru og skáldmæltir, þvf íslenzk 
alþýða hefir jafnan baft mikið álit á afli skáldskaparins og 
trúað á kraptaskáld. Jón Guðmundsson orti fyrstur Fjanda- 
fælu, en úr því fjölgar særingarkvæðum mjög. Af þeim sem 
ortu Fjandafælur má helzt nefna Gísla Jónsson í Melrakkadal 
(f 1670), hann þótti margfróður og heppnaðist vel að koma 
fyrir sendingum og draugum ; Porkell Guðmundsson á Stóru- 
borg var veikur af ásóknum og var Gísli fenginn til að lækna 
hann, þá orti hann Fjandafælu, en Jón Grunnvikingur segir: 
»hafa margir fyrir satt, að Gísli sjálfur olli upptökum og 
öllum hans veikindum, lét svía stundum, en hélt við til að 
ávinna sér peninga«. »Gísli bar ávallt með sér mikið skin 
guðhræðslunnar og var opt sóttur til að hjálpa mönnum, 
tók fé fyrir og varð vellauðugur, en allt hvarf og evddist við 
hans dauða, svo börnin urðu húsgangsmenn*.® 

Hjátrú, galdrar og hindurvitni f ýmsu formi hafa eins á 
íslandi sem í öðrum lönduin verið til frá alda öðli. Eptir 
að kristni var lögtekin fóru klerkar smátt og smátt að telja 
ýmsar leifar hins forna átrúnaðar með skaðlegum göldrum, 
heiðin goð urðu að djöflum og árum, fornir helgisiðir að 
töfralistum. í Jónsbók eru þeir óhelgir taldir, er fremja 
jforðæðu ok forneskjuskap ok spáfarir allar ok útisetur at 
vekja tröll upp eða fremja heiðni«. I lagaboði um sakeyri 
konungs og biskups 1281 er sagt: »ef þat verðr kennt korlum 
eðr konum at þau seiði eða magni tröll upp at ríða mönnum 

6° De revolutione et concursu seculorum observatis 1672. 6° Computus 
solstitialis 1671. 

') Árb. Esp. VI., bls. 76. 

’) Jón Ólafsaon Grv. Hist. lit. Isl. bls. 122. 


Digitized by Google 



28 


eðr búfé, þá skal flvtja út á sjó ok sökkva til grunna*. 1 Þar 
er og talað um að vekja upp landvætti i fossum og haugum, 
að villa svín eða mjólk frá mönnum o. s. frv. í skipan 
Arna erkibiskups Einarssonar 1346 stendur: »geymið yðir 
fyrir rúnum, galdrum oc gerningom, íyfjom, hindirviti oc 
öllum átrúnaði þeim, sem heilog kirkja kennir vðir eigi oc 
hennar formenn oc þjónustumenn, hvár sem öðruvíss gerir, 
þá er hann sem villumaðir í guðs banne« l . f*ó kirkjan í 
páfadómi bannaði ýmsa hjátrú, þá var þessu banni ekki svo 
harðlega framfylgt, enda var hjátrúin fyrrum á íslandi tölu- 
vert minni en siðar varð á 17. öld og með öðru sniði. 

Á 17. öld kemur hjátrúarbylgjan að utan og öll innlend 
forneskja ýfist upp um leið. Eins og svarti dauði læsti sig um 
alla Evrópu á 14. öld, eins hljóp hið andlega bráðafár, 
galdratrúin og galdrabrennurnar, sem eldur í sinu um alla 
Noröurálfuna á 16. og 17. öld. Hjátrú alþýðu hefir þá i 
sjálfu sér hvorki verið meiri né minni en áður var: trúar- 
bragðadeilurnar fyrir og um siðaskiptin hafa líklega komið 
mestu galdraofsóknunum á stað; páfarnir stofnuðu rann- 
sóknarnefndir i þeim héruðum, þar sem þeir héldu að menn 
væru veilir i trúnni og bæði trúvillumenn og galdrakonur 
voru brenndar, enda var þetta i samræmi við kenningar 
kirkjunnar, þegar þeim var fylgt út í yztu æsar. Þegar 
Innocentius VIII. gaf út páfabulluna 5. december 1484 (summis 
deriderantes affectibus) kom fyrst verulegt fjör í galdrabrenn- 
urnar á fýzkalandi; með þessu skjali fengu svartmúnkar 
tveir Jacob Sprenger og Heinrich Institor leyfi til að fremja 
hin hryllilegustu hryðjuverk á Suðurþýzkalandi, og um leið 
suðu þeir saman bók um galdrabrot (Galdrahamarinn, malleus 
maleficarum), er kom út i Köln 1489. Bók þessi er talin 
eitt hið viðbjóðslegasta rit, sem nokkurn tíma hefir verið 
samið, þar er galdrabrotunum nákvæmlega lýst samkvæmt 
hugarburði klerkanna og sýnt fram á, hver nauósyn sé að 

') Dipl. lsland. II. bls. 223 — 24. Sbr. skriptaboð Jóns biskups 
Halldórssonar 1326 s. st. II. bls. 699 og skipan Páls erkibiskups 1342 
s. st. II. bls. 763. 

’) Dipl. lsland II. bls. 843. 


Digitízed by Google 



29 


eyða galdramönnum með báli og brandi; bókin er eintóm 
hjátrú, útursnúningar og hártoganir, vitfirring bvggð á heims- 
skoðun miðaldanna og tíðarandanum, allt er talið óskeikanlegt 
og rétt, sem svartmúnkasálirnar hafa ungað út; þar er þegar 
í byrjur. sleginn varnagli og sagt, að mest sé villan að trúa 
ekki göldrum (hæresis est maxima opera maleficarum non 
credere). Þessi bók varð nokkurskonar galdrabrennubiblia 
og kenningar hennar komust allt. út til íslands og fluttu all- 
staðar með sér böl og hörmungar. Galdraofsóknirnar urðu 
brátt almennar um alla Evrópu og vitfirringiu óx eins og 
næmur sjúkdómur, eptir því sem hún breiddist út. Þetta 
bráðafár greip alveg eins Lútherstrúarmenn eins og páfatrúar- 
menn, hugsunarhátlur þeirra var í þessu efni hinn sami; 
Lúther trúði eins og aðrir á djöfla, ára, galdra og þesskonar, 
sést það bæði á »Borðræðum« hans og öðrum ritum. Anda 
og áratrúin var sett í vísindalegt fræðikerfi og um það 
skrifaðar margar bækur, 1 hver sá var brenndur, sem einhver 
galdragrunur lék á; það var mjög hættulegt að flækjast inn í 
þesskonar mál, fæstir voru sýknaðir, því þar var ekki dæmt 
eptir réttum rökum, heldur aðeins eptir hugarburði hálfvit- 
lausra manna og optast voru hinir ákærðu með viðbjóðslegri 
grimmd píndir til þess að Ijúga upp á sig aliskonar óðáða- 
verkum. Alþýöan varð bandóð af hræðslu, svo menn imynd- 
uðu sér, að þeir sjálfir stæðu i sambandi við kölska, héldu 
að öll óhöpp kæmu af göldrum og gjörningum og árarnir 
sætu allstaðar um sig. Stundum munu vondar hvatir hafa 
valdið þvi, að menn voru kærðir fyrir galdra, en optast 
munu klerkarnir af eintómri vandlætingasemi hafa rekizt í 
þessum galdramálum; það var þeirra fyllsta og fúlasta sann- 
færing, að það væri hin mesta landhreinsun að koma sem 


') Af bóknm útlendnm um anda og galdra. sem hér í Reykjavik 
eru til á bókasöfnum. má helzt nefna C. Peucerus: Commentarius de 
prscipuis generibus divinationum. Vitebergæ 1576-8vo. og De spectris 
et apparitionibus spirituum. libri II. Islebiæ 1597-4° (478 bts), er sú 
bók full af skemmtilegum drauga. galdra og töfrasögum og »islenzkra 
drauga< getið á bls. 39 (tekið úr Olaus Maguus). 


Digitized by Google 



30 


flestum galdrabelgjum fyrir kattarnef og hiö mesta guðs- 
þakkaverk. 

Fyrrum skiptu yfirvöld og klerkar á íslandi sér lítið af 
kellingabókum, kreddum og kukli alþýðu, en með hinum 
útlenda fróðleik, er streymir inn f iandið á 17. öld, fylgir 
ógurlegur trúarofsi og hjátrúarringl, og eru þeir margir trúað- 
astir á bábyijur, sem lærðastir eru; i þá daga voru galdra- 
brennur algengar um alla Norðurálfu og var eðlilegt að 
brennutízkan flyttist hingað sem í önnur lönd. Prédikanir 
prestanna voru þá helzta andlega fæðan, er almenningur fékk, 
og nú var varla prédikað um annað en trúarviliu, galdra og 
ofsóknir andskotans; hafði þetta sem eðlilegt var mikil áhrif 
einkum á kvennfólk með veikluðu taugakerfi, þess er opt 
getið, að konur féllu í ómegin í kirkjunum, fengu flog eða 
krampa o. s. frv., er þær heyrðu útmálanir klerkanna á 
helvfti, kvölunum og veiðibrellum kölska. Mest gekk þó á í 
Trékyllisvik áStröndum 1GÓ4, þar komu þau býsn yfir konur 
safnaðarins með óhljóðum, mási og froðufalli, að við hverja 
messu voru bornar út 4, 5, 10, 12 og jalnvel fleiri. Lét 
Þorleifur Kortsson lögmaður strax taka þrjá galdramenn 
Þórð, Egil og Grim, sem menn héldu að væri valdir að 
þessu, og brenna þá, og þótti það hinn mesti skörungs- 
skapur. 1 

Þó hvötin til galdraofsóknanna kæmi frá útlöndum, þá 
voru galdrakærur þær, sem leiddu til galdrarefsinga optast 
byggðar á þjóðlegum grundvelli; alþýðu hjátrúin hefir íslenzkan 
blæ, sem kemur fram í galdramálunum. Hér yrði oflangt að 
fara út í það mál, en það má aðeins benda á það, að hér 
eru nærri eingöngu brenndir galdramenn, í útlöndum mest 
galdrakonur; ytra er kvennfólki f flestum galdramálum borið 
á brýn allskonar ólifnaður og samkomur við djöfla og púka, 
gandreiðir og annað þvilíkt, en hér er slfks aldrei getið. Á 
íslandi eru menn langoptast ofsóttir fyrir gjörningaveiki á 
mönnum og skepnum, stundum fyrir rúnir og ristingar, send- 
ingar og uppvakninga mjög opt; er það kvennfólkið, sem 


') Árb. Esp. VI. bls. 151. Fitjaannáll, hdrs. J. S. 238-4°. 


Digitized by Google 



31 


verður fyrir galdraofsóknum og bera konur opt galdra upp á 
aðra, en sjaldnar var konum borið á brýn, að þær væru 
vaidar að þesskonar iligjörðum. Öll taugaveiklun og ama- 
semi (hysteri) er því nær undantekningarlaust kennt göldrum 
og eins slys og óhöpp, er fyrir koma, skiptapar verða af 
gjörningaveðrum o. s. frv. 

A árunum 1625 til 1690 stóð galdrabrennuöldin á ís- 
landi, og á þeim tíma voru, eptir því sem eg hefi komizt 
. næst, brenndir á alþingi og heima í héraði 22 galdramenn, 
en aðeins ein galdrakona, fjölda margir voru hýddir, en 
sumum björguðu tylftareiður. ÍÞó galdrabrennurnar hér á 
landi væru hroðalegar, þá má þó segja það íslendingum til 
lofs, að þeir brenndu færra en sumar aðrar þjóðir og hættu 
fyrr. Hér á ekki við að segja nákvæmlega frá galdrabrenn- 
unum, vér skulum aðeins benda á nokkur atriði. Hinn 
fyrsti, sem brenndur var á íslandi fyrir galdra, hét Jón 
Rögnvaldsson bróðir Þorvaldar á Sauðanesi, sem talinn var 
kraptaskáld, Jón átti að hafa vakið upp draug, er sótti að 
dreng á Urðum í Svarfaðardal og drap þar hesta og gerði 
fleiri glettingar, hann bar á móti, en hjá honum fundust 
rúnablöð og lét Magnús sýslumaður Björnsson á Múnkaþverá, 
er síðar varð lögmaður, taka hann og brenna 1625.* Svo 
varð hlé á brennunum þangað til um miðja öldina, þá tóku 
menn á Vestfjörðum til óspiltra mála, landsins lærðasti guð- 
fræðingur og einsýnn skraddarasveinn, sem þá var lögmaður, 
hömuðust í sameiningu um Vestfiröi. Trúarofsi Páls prófasts 
i Selárdal og Porleifs Kortssonar lögmanns gekk næst vit- 
firringu, allstaðar sáu þeir galdra og gjörninga og létu strax 
brenna hina grunuðu heima í héraði, til þess sem fyrst tæki 
fyrir illgjörðir þeirra, en alþingi staðfesti gjörðir þeirra orða- 
laust og lofaði þá fyrir dugnaðinn. Tíðræddast hefir verið 
um þau galdramál, er spruttu af veikleika Helgu Halldórs- 
dóttur konu síra Páls, á hana sótti taugaveiklun mikil, ama- 
semi og geðveiki, héldu menn veikindi þessi kæmu af fjöl- 

') Árb. Esp. VI. bls. 27—28. í kvæðinu »æfiraun« barrnar þor- 
valdur Rögnvaldsson sér meðal annars yfir því, að bróðir sinn hafi verið 
brenndur saklaus fyrir galdra. Lbs. 165-8vo, bls. 60. 


Digitized by Google 



32 


kyngisofsóknum og flýöi hún bæinn með allmörgu heimafólki, 
var beðið fyrir henni i öllum kirkjum vestra og létti þá af 
um stund. Jóni Leifssyni dreng úr Arnarfjarðardölum var 
kennt um að hann hefði valdið veikleika þessum, hann með- 
gekk einhverja galdraóknytti og sagði að Eriendur nokkur 
Eyjólfsson hefði kennt sér, voru þeir siðan báðir brenndir 
þar vestra, fvrir þing 1669. Alkunnugt er bréf það, er Páll í 
Selárdal skrifaði lögmönnum viðvikjandi þessu galdramáli, 1 
það lýsir mikilli galdratrú, hræðslu og heipt og hefir séra 
Páll með trúarofsa sínum og trúgirni gert sér ævarandi 
minnkun. Ekki létti veikleika Helgu Halldórsdóttur fyrir 
þetta og varð geðveiki hennar enn þá þrem mönnum að 
bana, 1675 var Magnús Bjarnason, eptir dómi forleifs Korts- 
sonar, brenndur í héraði, hann átti líka að vera valdur að 
veikleika Helgu; 1678 voru einnig brennd tvö norðlenzk 
mæðgin i Barðastrandarsýslu, f^uriður og hennar son Jón 
Þórðarson >valdandi veikleika í SelárdaU.* 

Þó allir þessir galdramenn væru brenndir hér á landi, 
þá var það eiginlega gagnstætt íslenzkum lögum, hin danska 
tilskipun um galdrabrennur 12. oktober 1617 var aldrei lög- 
leidd á Tslandi og þó dæmdu menn eptir henni. 8 Seinasti 

'J Árb. Esp. VII. bls. 56—67. Magnús Stephensen: Island i det 
18. Aarh. bls. 247—60. Annað bréf frá sira Páli til sýslumanna i 
Barðastrandarsýslu er í hdrs. M. Slephensens B. U. H. nr. 23. blað 44; 
þar talar hann um þá vondu tíð «á hvorri öll æra og dyggð sýnist um 
koll muni steypasW og áminnir sýslumenn um að gæta skyldu sinnar 
gagnvart guðleysi og árásum djöfulsins. Helga Halldórsdóttir var fædd 
1620 og hefir því verið 40 ára, er Jón Leifsson var brenndur, veikleiki 
hennar er þvi varla mjög óeðlilegur. 

') Annálar Magnúsar Magnússonar, Lbs. nr. 39. fol. bls. 106, 128. 

*) 1 Nýjum félagsritum XVI. 1866, bls. 45 segir Jón Sigurðsson, að 
Holgeir Rosenkranz Börresen hafi með ofurvaldi komið yfirréttinum á 
íslandi til að fara eptir tilskipun 12. oktober 1617 í galdramálum, 
þetta gelur naumlega verið rétt. þegar Jón lærði var dæmdur á 
Bessastöðum 1. ágúst 1631, þá vitna dómsmennirnir til hins danska 
lagaboðs. til ritningarinnar og Jónsbókar, Ólafur umboðsmaður Péturs- 
son beiddist dómsius, en Holgeir Rosenkranz var ekkert við hann rið- 
inn. Árið 1637 samþykkja lærðir og leikir þennan dóm á alþingi og 
segja. að um það mál hafi verið » rétt og löglega procederaðs Jón lærði 


Digitízed by Google 



33 


brennudómur var uppkveðinn á íslandi 1690 yfir Klemens 
Bjarnasyni úr Strandasýslu, hafði hann meðgengið heitingar 
við menn, hann hafði notað töfravers yfir fé sínu og farið 
með annan hégóma. Heidemann skaut máli hans til konungs 
og var Klemens náðaður, fékk að halda lífi, en varð útlægur 1 ; 
upp frá því var ákveðið að liflátsdómum í galdramálum skyldi 
skotið til konungs. Þá tók af allar galdrabrennur, en margar 
voru sem fyrr hýddar stórhýðingar fyrir galdra meðferð og 
héldust slíkar refsingar þangað til 1746; tilskipun um heim- 
ilisaga 3. júní þ. á. ákveður aðeins áminningar prests og 
kirkjuaga fyrir slik brol. »Skule nokkur finnast við útróður 
eða annars staðar að hafa brúkað so kallaðar runer og rist- 
ingar, eða aðra óchristelege hjátrú, eður hrósa sier þaraf, þá 
setiest hann til rietta þar fyrer af prestenum, hvör af guds 
orde skal yferbevísa hönum andstygd þeirrar syndar, og vilje 
hann enn þá ecki láta af henne, þá skal haun álitast þar 
fyrer med kirkiunnar disciplin, öðrum eins sinnudum til epter- 
dæmes«.® 


hafði kvartað í Kmhöfn yfir því, að á sér hefði verið framin lögleysa og 
konungur hafði skipað nýja rannsókn. íslendingar voru löngu áður 
farnir að skoða þessa tilskipun gildandi hér á tandi. þegar Magnús 
Björnsson lögmaður lét brenna Jón Rögnvaldsson 1625. hefir hann ef- 
laust farið eptir þessari tilskipun, þvi enga heimild hafði hann til 
brennunnar eptir íslenzkum lögum. Séra Guðmundur Einarsson þýðir 
1627 lagaboð þetta í riti sinu »Lítil hugrás» og ávitar svslumenn 
fyrir ódugnað að þeir framfylgi því ekki; Ara Magnússyni dettur heldur 
ekki í hug að vefengja. að lagaboð þetta sé gildandi á Islandi. enginn 
mótmælir því og þó var það aldrei löglega birt, sem önnur lög. það 
má því alls ekki kenna Holgeir Rósenkranz um galdrabrennur hér á 
landi, íslendingar sjálfir voru i því efni æstari en Danir, sem létu 
galdramálin hlutlaus, unz Kristofer Heidemann aftók galdrabrennur 
1690. 

') Magnú s Ketilsson: Forordninger og aabne Breve IH. bls. 260 — 
61. Safn til sögu íslands 11. bls. 763 — 764. Árb. Esp. VIII. bls. 27, 31. 

’) Tilskipan umm húsagann á Islande. Hólum 1749-4°. Sbr. Lovsi. 
f. Isl. II. 617. Pétur Pétursson: Hist. eccles. Isl. bls. 70. Sveinn Páls- 
son getur þess (Journal II. 131; Hdrs. Bmf.), að fyrir austan lúnið á 
þingvöllum sé grasi vaxin gjá, er galdramenn voru brenndir i; Sveinn 
sá 1793 ösku i gjárbotninum. hafði þar myndazt rifa við jarðskjálftann 

3 


Digitized by Google 



34 


Gaidraofsóknirnar og galdrabrennurnar leiddu af sér alls- 
konar óstand og siðaspillingu, mannhatur, róg, álygar og ill- 
kvitni. Af djöflatrúnni og vítisprédikununum ringlaðist hin 
litla skynsemi, sem alþýða hafði; framan af er auðséð að al- 
þýða hefir lagt minni trúnað á slíkt, en klerkar vildu, þeir 
kvarta jafnvel undan því. að alþýða telji kukl og særingar 
meinlausar og þýðingarlausar brellur; það eru einmitt lærðu 
mennirnir, sem samkvæmt útlendri tizku halda sliku mest á 
lopt. fegar fer að líða á öldina er hjátrúin orðin ramm- 
ari; tilgangur prestanna að auka guðsriki og reka burt djöfla 
náðist ekki, þvert á mót leiddi af öllum þessum trúarofsa 
einmilt mesta trúarringl, það er eins og harðindi, verzlun- 
arófrelsi og djöflatrú hjálpist að til að rugla menn og fyllu 
þá örvænlingar; sumir komast auðsjáanlega að þeirri niður- 
stöðu að kölski sé voldugri en guð, að minnsta kosti sé hanu 
þessa heims herra og það borgi sig bezt hér á jörðu að leita 
til hans. Óðruvísi er varla hægt að skilja þær guðlastanir, 
umsnúning guðsorða og helgisiða, sem opt koma fyrir á þeim 
timum. 1682 var Sigurður Jónsson úr Þingeyjarþingi hýddur 
stórhýðingu fyrir guðsorða vanvirðu og sacramentanna 1 ; 1683 
lét Magnús Iögmaður Jónsson taka fastan Bjarna Árnason á 
Tindum i Króksfirði » fyrir óheyrilegt skrif, er hann hafði 
skrifað upp á heilaga þrenningu* og kastað inn í Garpsdals- 
kirkju; var hann fluttur til alþingis og höggnir af honum 3 
fingur á hægri hendi og dæmd 12 vandarhögg á hverju ári 
meðan lifði. 2 1685 var Halldór Finnbogason úr Borgarfirði 
brenndur á alþingi, hann hafði snúið faðir vor, skriptagangi 
og sálmi uin pinu Krists upp á kölska, hann meðgekk og að 
hafa gert sáttmáia við kölska i draumi og heitið að ganga 
aptur. 8 Gissur Brandsson í Patreksfirði 1692 var flengdur næst 

1789. Til þrss að brenna hvern sakamann þurfti 20 gilda hrishesta 
og voru erfingjar liins brennda skyldugir lit þess að borga þá. Sveinn 
Pálsson getur þess, að Arni Magnússon hafi auk annara mjög stuðlað 
að því, að galdramál féllu niður. 

') Árb. Esp. VII. bls. 103. Svarfdæla annáll, Lbs. 168— 40. bls. 4 L 

’) Arb. Esp. VII. bls. 111. Ann. Magn. Magnússonar, Lbs. 39. foL 
bls. 162. 168, 

’) Arb. Esp. VIII. bls. 10. Lögþingisbókin 1685. nr. 1. 


Digitized by Google 



35 


lifi fyrir þaö, að hann bað djöfulinn að hjálpa sér, auk þess 
var hann dæmdur lil stórhýðingar í héraði og að slá sjálfan 
sig þrjú stór högg á munninn. 1 

Hjátrúarsturlun þessi er á 17. öld svo alinenn að furðu 
gegnir og varla er nokkur heldri maður lærður eða leikur 
alveg laus við galdratrú, að minnsta kosti af þeim, sem upp 
höfðu alizt fyrri hlut aldarinnar. Danir þeir, sem hingað 
komu, voru ekki betri. Skipstjóri á kaupfari á Slraumfirði 
Thor Brunnersen kærði Jón sýslumann Vigfússon skriflega 
fyrir það, að hann hefði ráðizt á sig og stýrimann sinn með 
höggum og slögum og heitazt um að skipstjóri skyldi eigi 
komast heill heim til sín; krefst hann þess, að sér sé sett 
nægilegt veð fyrir skipinu eða hann verði að setja það upp; 
þó varð eigi af því, skipið sigldi á stað, en brotnaði við Land- 
eyjar, varö Jón Vigfússon að vinna eið að því, að það 
hefði eigi orðið af hans völdurn. 2 1 684 andaðist barn Heide- 
manns landfógeta á Bessastöðum fljótlega um nólt. og i því 
bili slokknuðu öll ljós og eldur á Bessastöðum, þó varð hann 
um siðir kveyktur með tinnulás á byssu, en af þessum at- 
buröi urðu þau hjón svo skelkuð, að þau strax riðu vestur 
lil Magnúsar lögmanns Jónssonar og var talað um, að þau 
næsta vor mundu sigla úr landi alfarin; þó varð ei af því. 8 ) 
Til er enn þá rit, sem sýnir ágætlega hvernig hin andlega 
veiki hefir gagntekið þjóðina um miðja 17. öld, það er »pisl- 
arsaga* Jóns Magnússonar prests á Eyri við Skutulsfjörð, og 
setjum vér hér ágrip af henni. 

Svo bar til um veturinn 1655, að Jón prestur Magnús- 
son á Eyri í Skutulsfirði, seni kallaður var »þumlungur«, tók 
veikleika undarlegan og rænuleysi og var það kennt göldrum 
feðga tveggja, er hétu Jónar á Kirkjubóli, þóttist prestur verða 
fyrir sifelldum ásóknum allan veturinn og eins heimafólk 
hans; voru feðgar þessir brenndir á sumardaginn fyrsta 1656 4 , 


') Svarfdæla annáll, Lbs. 168-4°. bls. 144. 

*) Árb Esp. VII. bts. 61. 

’) Annálar Magnúsar Magnússonar, Lbs. 39. fol. bls. 160. 

') Annúlar Magnúsar Magnússonar. Lbs. nr. 39. fol. Annálar 
Péturs Einarssonar á Ballará, J. S. nr. 236-4°. 

3* 


Digitized by Google 



36 


en ekki batnaði presti fyrir það, kenndi hann þá f’uríði Jóns- 
dóttur, systur Jóns hins yngra, um áframhald ofsóknanna og 
vildi láta brenna hana líka, en fékk þvi ekki framkomið; þótti 
presti þetta mjög illa farið og kenndi ódugnaði yfirvalda um 
það að stúlkunni var hlíft, hefir prestur síðan ritað stóra bók 
um ofsóknir þær, er hann varð fyrir, og er bók þessi eitt hið 
merkilegasta heimildarrit um galdratrúna, hræðsluna, heimsk- 
una og sinnuleysið á 17. öld. og sýnir bert, hvernig taugakerfi 
manna er orðið veiklað af hjátrú og djöflahræðslu, svo sýk- 
ing þessi grípur menn eins og landfarsótt. Það er auðséð 
á lýsingunni, er prestur hefir samið um ofsóknirnar, að hann 
hefir sjálfur verið veikur og hálfbrjálaður, en svo var sótt- 
næmið megnt, að heimafólkið allt varð hálfbrjálað líka; til- 
finningar þær, sem lýst er, bera vott um mikla taugaveiklun, 
»hysteri* á háu stigi. 

Píslarsaga Jóns Magnússonar 1 segir nákvæmlega frá öllu 
er gerðist og munum vér hér setja ágrip af hinu helzta, þvi 
af því fæst ágæt hugmynd um sálarástand manna á þeim 
timum. Jón yngri þakkaði presti eitt sinn fyrir messu og 
tók í hönd honum, presti sveið þá í hendina eins og hann 
væri brenndur; er hann néri höndinni við kirkjubrikina rén- 
aða verkurinn, en upp frá því hafði prestur þó engan frið, 
segir hann að þeir feðgar hafi sent á sig ótal djöfla, er ásóttu 
hann í vöku og svefni, voru sumir árarnir í músalíki, sumir 
í kattalíki eða hunda. Ekki dugði það þó prestur þrumaði 
úr stólnum gegn djöflaganginum, ásóknirnar urðu þvi verri 
sem leið á veturinn. Segir séra Jón svo frá: ♦f'ví meira 

sem djöflanna árásir jukust og auglýstust bæði utan bæjar og 
innan og í kirkjunni, því meir fjölgaði einnig hópur og tal 


') Summa og stult frásögn, út af þeim hræðelegtt plágum og pisl- 
um. sem yfer mig Jón Magnússon, sem kallaður hef verið til þessHei- 
laga Predikunar Embættis að þjóna þeirre litlu Sóknarkirkju að Eyre 
við Skutulsfjörð, geingner eru af Trolldome og Djofulgange, sem þeir 
tveir mínir Sóknarmenn, Jónar Jónssyner feðgar búande á Kirkjubóli, 
hafa openberlega á þingi meðgeingeð og eru síðan epter þeirra með- 
kienningu, epter xii manna dóme, á bále brender eptir Iandslögunum. 
Ny kgl. Samling nr. 1842-4°; þétt skrifaðar 323 blaðsíður. 


Digitízed by Google 



37 


djöflanna og þeirra myndir, svo þar sem með fyrstunni sást 
einn djöfull með hundsliki, þar fjölgaði svo þeirra mergð, að 
þó sinn sæist í hverjum stað og hyrningu, þar sem skuggan 
og dimmuna bar á i baðstofunni, þá var og líka í göngun- 
um og skálunum ótöluleg mergð þeirra djöfla með ýmisleg- 
um myndum og líkingum, svo að bærinn og hvert hús var 
fullt af þeim, svo sem þeir skyggnu frá sögðu, svo að þeir 
óskyggnu gengu að hinna sjónum líkavel ígegnum þær djöfla- 
myndir, þegar þær voru svo þykkt til samans«. Um veturinn 
sáust þá líka »b!eikar flugur svo sem fiðrildi, sem veif- 
uðu og kringsóluðu« yfir presti. »Sumir sáu lika aðrar flugu- 
mvndir, sumar með löngum hala, sumar með síðum klóm 
og fótum«. Stundum varð kölski svo nærgöngull að hann 
tróð prest undir fótum þegar hann lá á bæn, og barði hann 
og þæfði með hnúum og hnefum, öskraði í eyru honum og 
hvæsti. Prestur bregður öllum, sem vilja vefengja þetta, um 
heimsku og ráðleysi. 

Eitt sinn varð séra Jón var við að djöfullinn. lá undir 
pallinum og lét hann þá troðfylla járnpípu með púðri og 
skjóta á kölska, »en strax sem blossinn laust að þeim djöfli, 
stökk hann jafn skjótt upp á mig, en þó afarlegar upp á þann, 
er byssu þeirri af hleypti*. »Fór svo fram þrálega vaxandi 
djöflanna ógnir og árásir i bænum, svo að á kvöldtímum 
mátti líkavel mitt heimafólk ekki í náðum sitja eður standa 
svo þeir finndu þar ekki til, þvi ýmsir sögðu við aðra, nú er 
það hérna, nú tekur það fótinn, síðuna, höfuðið; varð það 
þá úrræðanna sérhvers, sem fyrir varð, að fara úr þeim stað, 
sem hver var staddur, annaðhvort að ráfa og hræra 
sig ellegar að sitja eða standa annars staðar. En sú aðferð, 
sem fólkið umkvartaði, var stundum með fiðringi, dofa, hita 
og kulda viðbjóðslegum, stundum meir en stundum minna. 
Sumir kvörtuðu um bruna um brjóstið, bakiö og á ýmsum 
siðum, sumir um nístingskulda, sumir um slög yfir höfuðið, 
sumir fyrir brjóstið, sumir um böggul eða bita í kverkunum, 
sem færði sig stundum ofan að brjóstinu, sumar persónur 
voru slegnar í ómegin, sumar þvi nær, hér að auki á næt- 
urnar hræðilegar fælur og að rúmin tilruðu og hristust. svo og 


Digitized by Google 



38 


skriðu djöflarnir utan um fólkið svo til að finna ssm mýs 
væru. Ljós logaöi i hverju húsi, sem nokkrir menn voru i, 
rökkra á milli, samt heyrðust auk alls áður skrifaðs stórir og 
skelfilegir brestir i ýmsum brikum og fjölum rúmanna « 

Loksins ofbauð presti, svo að hann flýði til vinar sins 
forláks Arasonar i Súðavik, en það var til lítils gagns, þvi 
árarnir eltu hann þangað. I Súðavík hitti prestur Magnús 
sýslumann Magnússon og bar sig upp fyrir honum, en sýslu- 
maður vildi i fvrstu ekkert sinna því, varð klerkur þá reiður 
og hótaði að kæra hann fyrir æðri yfirvöldum, lét sýsiumaður 
þá loks tilleiöast að skipta sér af málinu og sendi bréf og 
boð til Gisla Jónssonar föðurbróður síns, er var um- 
boðsmaður Þorleifs Kortssonar, er þá bjó i Hrútafirði, en 
hafði að léni hálfa Isafjarðarsýslu móti Magnúsi. Prestur 
herti nú upp hugann og messaði fyrsta sunnudag i adventu, 
en varð þó fyrir allskonar ásóknum í kirkjunni, klerkur pré- 
dikaði þá svo hart gegn göldrum og gjörningum, að söfnuð- 
urinn grét hástöfum, en ein stúlka fékk livert yfirliðið eptir 
annað. Loks var þeim feðgum stefnt á þing og dæmdur 
tvlftareiður og er sira Jón mjög reiður yfir slíkri mildi; 
þingið var haldið i kirkjunni og lá prestur þar veikur í þver- 
bekk >undir galdrafarganinu* eins og hann sjálfur kemst að 
orði. Segist preslur hafa goldið þessarar mildi harðlega, en guð 
hafi þó sent sína englasveit til varðveizlu og verndar »soöllþessi 
sveit, eða kanske meiri partur af þessu landi, gekk ekki aldeilis 
til grunna*. Böðullinn úrBarðastrandasýslu JónSveinsson komá 
þingið og fékk strax aðsóknir svo miklar, að honum lá við bana. 

Þegar þingið var búið og þeir feðgar voru komnir lieim, 
byrjaði djöflagangurinn aptur, kona prests Porkatla Bjarna- 
dóttir og annað heimafólk hafði engan frið, menn voru að 
færa sig lil, sváfu slundum i fjósinu. stundum á búrgólfinu 
o. s. frv., en það kom allt fyrir ekki. Loks lagðist prestur 
alveg i rúmið «undir djöflanna fargi klestur og kraminn svo- 
sem undir óbærilegum þunga. svo eg vissi ekki á hvcrjum 
tíma eg mutidi við lífið skiljast*. Segir prestur að kvalirnar 
hafi verið svo óumra»ðilega miklar, að hann geti ekki lýst 
þeim, hann segist hafa verið langt leiddur i mörgum stór- 


Digitized by Coogle 



39 


sóttum en aldrei kvalizt svo. Stundum fannst honum sem 
hann væri undir afarþungu fargi eins og þegar ostur er fergður, 
svo megn og máttur fór allur úr honum, stundum fannst 
honum allur líkaminn pikkaður með glóandi smánálum likt 
og í nálardofa, stundum sem fleinn væri rekkinn milii rifj- 
anna, stundum fannst honum logi og bál leika um allan lík- 
amann einkum þó um brjóslið, fannst honum blossinn liða 
fram af hverjum fingri eins og allur likaminn ætlaði að brenna 
til ösku, stundutn var annar helmingur líkamans, sem upp 
horfði, nístingskaldur, en hinn neðri brennheitur, stundum leið 
kuldinn upp frá fótunum upp eptir likamanum »so sem þegar 
skýfar liður á lopti með vexti og slotum«; stundum fannst 
honum holdíð allt sem spriklandi maðknr, en þó segir hann, 
að allt þetla hafi verið hégótni í samanburði vió hinar innri 
kvalir. f svefni var sira Jón líka þungt haldinn, fannst sér 
væri kastað i »afgrunn« og hann væri að hrapa niður til hel- 
vítis, stundum skaut honum hátt upp aptur, stundum stakkst 
hann beint niður á höfuðið. 

Þegar komið var fram yfir jólin sendi sira Jón opið bréf 
til Magnúsar sýslumanns, sem þá var staddur i kaupstaðn- 
um, og heimtaði nýja rannsókn, en sýslumaður tók fjarri þvi, 
sendi prestur þá gagngert í Hrútafjör.ð til Þorleifs Kortssonar 
og bað hann ásjár. Þorleifur brá við skjótt og 9. apríl 1656 
var aptur haldið þing vfir þeim feðgum á Evri í Skutulsfirði, 
var þeim neitað um tylftareið og þeir dæmdir til að brenn- 
ast, höfðu þeir áður meðgengið að þeir hefðu framið ýmsa 
galdraóknytti. Brennuþingið stóð í 4 daga og var þar meðal 
annars dæmt um fé þeirra feðga og voru presti dæmd 20 
hundruö i fjörráð og sárabætur, voru þeir feðgar siðan 
brenndir i páskaviku s. á. 1 Asóknunum á prest linnti ekki 
að heldur og kennir klerkur þvi með fram um, að þeir hafi 
ekki verið píndir áður þeir voru brenndir, þvi Magnús sýslu- 

') Dómar þessir voru samþykktir á alþingi sama ár og segir svo 
i þingbókinni: »í lögréttu á Öxarárþingi voru þeir dómar upplesnir, 

sem gengið hafa í ísafjarðarsyslu á þessu ári, og þótti öllum guð- 
hræddum og réttvisum dómendum þeir dómar vel, kristilega og lög- 
lega ályktaðir«. Lögþingisbókin 1666. nr. 17. 


Digitized by Google 



40 


maður vildi það ekki; síra Jón segist þó ekki vilja gefa Þor- 
leifi Kortssyni neina skuld á þessari forsómun »því eg minnt- 
ist vel að hann spurði mig að, hvort hér á bæ væri ekki 
töng til og kol so mikil að hana mætti heita gjöra, hvað hér 
var hvorttveggja fyrir hendi, hann sagöi mér og hvar til hann 
vildi það hafa og var i því staðráðinn, en eg lagði fátt þar 
til, svo mér yrðu ekki ávitur gefnar um haturssemi til þeirra 
manna, meir en hæfði«. Prestur kvartar undan því að þeir 
feðgar hafi haft allt of góðan viðurgjörning og atlæti hjá Magn- 
úsi sýslumanni meðan þeir voru þar í haldi, enda samþykkti 
Magnús mjög nauðugur brennudóminn. Enn fremur getur 
síra Jón þess, að þeim hafi verið sýnd of mikil mildi í því, að 
þeir fengu að neita altarissakramenla áður en þeir voru 
brenndir, og hafi þeir þó víst varla verið iðrandi í hjörtun- 
um; hann heldur og að ásóknirnar nýju hafi stafað af því að 
þeir hafi ekki verið nógu nákvæmlega brenndir, heilastykki 
óbrunnin hafi t. d. fundizt i öskunni. I þessum nýju kvöl- 
um sínum skrifaði síra Jón Páli presti Björnssyni i Selárdal, 
og ritaði Páll honum aptur huggunarbréf og kom seinna sjálfur 
til að hughreista hann. 

Um hvitasunnu 1656 komst prestur á löpp aptur og gat 
um sumarið verið við heyvinnu og messað, en svo versnaði 
honum aptur og tekur hann þá að ofsækja Þuríði á Kirkju- 
bóli, systur Jóns yngra; Puriður þessi var vinsæl kona, vitur 
og fríð sínum og álti klerkur þvi örðugt með að telja fólki 
trú um að hún væri riðin við galdra og illgjörðir; Jón bróðir 
hennar, sem brenndur var, hefir og verið fríður maður og 
lýsir síra Jón honum sjálfur svo, að hann hafi haft »gullkrús- 
að hár, fagran hjálm og hvítan hörundslit*. Prestur segir að 
sig hafi fvrst grunað að Þuríður væri völd að ofsóknunum, 
af því hann þótlist sjá svartan hring í kringum hana í kirkj- 
unni, hann finnur og að því að hún hafi verið þegjandaleg, 
þó það nú samt varla hefði mátt heita undarlegt, þegar ný- 
Iega var búið að brenna föður hennarogbróður. Þegarprestursá 
hana knékrjúpa og biðjast fyrir í kirkjunni, segir hann aó 
sér hafi ekki dámað að þeirri bænaraðferð. Með öðrum orð- 
um, hatrið er búið að æra klerkinn. Síra Jón sendi nú 


Digitized by Google 



41 


aptur til Þorleifs Kortssonar og heimtaði af honum og Magnúsi 
sýslumanni réttarhald yfir Í’uríði, hún flýði þá undan í skjól 
Halldóru Jónsdóttur í Holti og síðan til Brynjólfs Bjarnarsonar 
i Hjarðardal; eptir að Þuríður var farin úr sveitinni sá þó 
prestur og heimafólk hans hana ganga ljósum logum á Eyri 
eða kölska í hennar mynd ; eptir því sern prestur segir sáu 
margar kerlingar »að andskotinn í hennar líki tók þá að ríða 
brúnum færleik um vegamótin vestan að«. Galdra ódæmin 
byrjuðu nú enn á ný, menn og konur féllu í ómegin í kirkj- 
unni, menn sáu allskonar skrípi, vofur, svipi, svarta hunda, 
eldhnetti og annað þvílikt; djöflagangurinn var mestur 
í skammdeginu, en hætti að mestu í sveitinni, er birta tók 
um veturinn. Allan þenna vetur (1657) var síra Jón sifellt 
að nauða á sýslumönnum og prófasti og biðja þá að taka 
í’uriði höndum og dæma, en fékk litla áheyrn; um sumarið 
1658 sá klerkur að eigi mátti við svo búið standa og reið 
með veikum burðum tii alþingis, en klögunum hans var þar 
Iitið sinnt 1 . Er hann kom heim aptur versnaði ásóknin enn 
um allan helming og næsta vetur (í nóvember 1658) var málið 
loks fyrir þrábeiðni Jóns rannsakað, en ekki þóttu koma fram 
nógar sannanir og var Þuríði loks sleppt. Aðalgreinar i 
klögun séra Jóns eru: að Þuríður hljóti að kunna galdra af 
þvi að hún sé dóttir gamla Jóns og systir yngra Jóns á 
Kirkjubóli og hljóti því að hafa af þeim lært, að hugarfar hennar 
sé forhert, að hún hafi flúið af því hún hafi vitað upp á sig 
skömmina, að kýr hafi dáið skömmu eptir að hún fór, o. s. 
frv. Öll ákæran er hégómi og vitleysa frá upphafi til enda 
og hvergi snefill af sönnun fvrir neinu. Tilgangur séra Jóns 
með þvi að rita píslarsöguna er auðsjáanlega að sýna, hve 
yfirvöldin séu afskiptalaus og eptirlát við galdramenn og kvartar 

') í Iögþingisbókinni 1658 nr. 22. er nokkuð skyrt frá málinu og 
afdrifum þess á þinginu, maður nokkur Erlendur Ormsson að nafni 
var aðalstyrktarmaður séra Jóns í ásöknunum á þuriði, en framburður 
hans þólti ótrúlegur og ofsafenginn; ekki vitum vér hverjar hvatir 
Erlendur hefir haft til róghurðar síns, en liklega hafa þær ekki verið 
góðar. Málið kom fyrir prestastefnu og var ákveðið að krefjast nj’rra 
upplysinga og sannana í málinu. en þær gat Jón þumlungur eðlilega 
ekki útvegað, enda þótti honum hugarburður sjálfs síns vera nóg sönnun. 


Digitized by Google 



42 


hann sáran undan þvi, hve illa hafi verið með sig farið. þar 
sem honum gagnaðist ekki að láta brenna Í’uríði; segir hann 
að embættismennirnir séu nærri verri en galdramennirnir, 
þvi með ráðleysi sinu og afskiptaleysi láti þeir galdra og 
fjölkyngi vaxa og magnast í landinu 1 . 

Vér þurfum ekki nánar að tala um þetta rit, ágripið 
sýnir sjálft hvernig ástand þeirra tima hefir verið og að Jón 
prestur Magnússon hefir ekki aðeins verið ógurlega hjátrúar- 
fullur eins og flestir prestar i þá daga, heldur hefir hann og 
verið mjög veikur á sál og líkama, enda sést það á ritinu, 
að hann hefir alla æfi verið heilsutæpur og hálf-geggjaður og 
hefir verið það jafnan síðan. hann lifði enn 1692, var þá 
»rekkjumaður, en heilbrigður að viti og rænu« 2 ; á vorum 
dögum mundu menn þó liklega hafa haft aðra skoðun á viti 
hans og heilbrigði, grimmd sú og heipt, sem víða kemur 
fram i ritinu, lýsir vilfirringu og trúarringli. 

Það var sannfæring klerka og lærðra manna, að árásir 
andskotans væru allt af að aukast og galdrar að magnast i 
landinu, héldu þeir að þetta mundi leiða af sér hræðilegt 
tjón fyrir land og lýð. og kölski mundi að lokum ná á sitt 
vald öllum landslýðnum, ef ekki væri eitthvað aðgert; fannst 
hinum andlegu leiðtogum þjóðarinnar hin brýnasta nauðsyn 
og heilög skvlda að herklæðast gegn óvininum og berjast við 
hann. Fyrst og fremst var veraldlegu valdi beitt og áhang- 
endum kölska fækkað með pintingum, flengingum og galdra- 
brennum, en svo var einnig barizt með andlegum vopnum 
í ræðu og riti. Ymsir af fróðustu mönnum landsins tóku 
saman rit gegn göldrum, til þess að fræða alþýðu um háska 
þann, er henni var búinn, og eru sum rit þessi til enn. þau 


') í hinu fyrnefnda handriti sira Jóns Magnússonar tekur sjálf 
>píslar-historían* yfir 163 bts., hún er undirskrifuð 26. maí 1669 af 
presti og heimafólki hans (3 karlmönnurn og 6 kvenmönnum). þá 
kemur bls. 165—198 klögunarrit sira Jóns yfir þuríði, bls. 199-214 
um meðferð á máli þuríðar, bls. 214 — 88 útskript Actorum, bls. 289— 
323 »IIugleiðingar minar um uppspurn og eptirleitne galdra mála in 
specie*. Ny kgl. Samling nr. 1842-4°. 

’) Prestatal og prófasta. Kmh. 1869, bls. 129. 


Digitized by Google 



43 


sýna ágætlega hugsunarháttinn og aldarandann og set eg því 
hér stutt ágrip af hinum helztu. 

Séra Guðmundur Einarsson á Staðarstað (f 1648) merkis- 
prestur, frændi Guðbrandar biskups, samdi fyrsta galdraritið 
og var það einkuin slýlað gegn »Fjandafælu« Jóns Guömunds- 
sonar lærða. Særingarkvæði þetta hafði Jón ort 1611, til þess 
að koma fyrir apturgöngu á Snæfjöllum við Isafjarðardjúp. 
Guðmundur Einarsson skiptir riti sinu 1 í tvær deildir, er hin fyrri 
um galdra almennt, hin seinni um »Fjandafælu« JónsGuðmunds- 
sonar. Fyrst talar síra Guðmundur um höggorminn o: kölska, 
hvernig hann gangi réllur fram með sinu afkvæmi og hvetji 
harðstjóra og stórhöfðingja til ofstopa og hræðilegra grimmdar- 
verka, en segir svo. að höggormurinn gangi optar í hlykkjum og 
bugðum og reyni að eyðileggja guðsriki með þvi aó uppvekja 
villumenn, »kéttara« og galdrabelgi, og gjörir djöfullinn á þann 
hátt meiri skaða, en þegar hann gengur réttur. Upp á réttan gang 
höggormsins tekur hann til dæmis grimmdarverk ýinsra róm- 
verskra keisara gegn kristnum mönnum og önnur illvirki 
annara harðstjóra, og segir svo: »allir þessir fyrnefndu tyrannar 
hafa herfilegan dauða fengið og eru nú í eiiifum kvala eldi og 
loga með sínum föður djöflinum og reykur af þeirra pislum 
mun uppstíga um aldur og að eilífu*. t*ar næst telur séra Guð- 
mundur upp nöfn djöfulsins og útlistar þau, talar svo um 
slægð hans í því að tæla menn frá guðsríki, og um þau vél- 
ræði, sem hann brúkar til þess að >forfalsa« guðsorð; tekur 
hann fyrst ýms dæmi úr ritningunni um véiar kölska, og talar 
svo um slægð hans á seinni tímum »er hann gengur með 
sínum lygaöndum i lærdómsins bugðum og krókum upp og 
niður um jörðina, að villa alla veraldarkringluna ef hann 
gæti, og draga mannkyndurnar með sér í eilífa glötun«. t*vi 
næsi lelur séra Guðmundur ýmsa villumenn og villukenn- 
ingar að fornu og nýju og segir að djöfullinn hafi lika hér á 


’) In versulias serpendis recti et tortuosi. það er títil hugrás yfir 
svik og vélræði djöfulsins, sem stundum gengur réttur, stundum hlykkj- 
óttur að spitla mannkynsins sáluhjálp. Samanskrifuð af Guðmundi 
Einarssyni 1627. Hdrs. Bókmf. Kmh. nr. 934° og 130-4°. Ny kgl. 
Samling. nr. 1848 C. 4°. 


Digitízed by Google 



44 


landi iagt veiðibrellur sinar fyrir einfaldan almúga »því sann- 
arlega er sú háskalegi villulærdómur af djöflinum sjálfum, 
sem sá heilagaldi Þórður Torfason á Akranesi hefir, tráss 
öllum guðiegum aminningum, í mörg ár látið fyrir öllum af 
sér heyrast, sem er, að í guðdóminum sé enginn greinar- 
munur persónanna*. Enn fremur segir hann að sumir á 
íslandi trúi þvi að guð hafi suma fyrirhugaö til eilifs lífs, en 
suma til eilifrar glötunar, að sumir trúi á hreinsunareld 
»item að hunds, hrafns og annara skriðkvikinda sál sé eitt 
og sama og mannsins sál«. Telur hann að slíkar kenningar 
geti orðið til mikils tjóns fyrir land og lýð. 

Einn af aðalköflum ritsins er »um þau vélræði djöfulsins, 
sem hann fremur með töfrum og göldrum«. Kölski fær 
þjónutn sínum leynilega i hendur töfra og galdrastafi »með 
þessu fá satans klerkar stórt afhald og myndugleika hjá vit- 
grönnum mönnum, engu síður en guðs kennimenn fá af 
opinberum kenningum síns herra*. Af slikum uppruna telur 
höfundurinn að spásagnir, seiðhjallar og goðastallar hafi verið, 
djöflarnir gáfu þeim svar, sein til þeirra leituðu. Galdra segir 
hann að menn fremji með ýmsu móli, með særingum, blóti, 
stöfum og »glósum« með samblönduðu guðsorði ; hann segir 
að margir meðkenni á íslandi, að við særingar detti refar 
dauðir niður og hestar meinstyggir standi blýfastir, hann segir 
að það sé skoðun manna, að þeir geti með særingum og 
blóti hrætt burtu djöfla og drauga og láta þeir eptir sig ódaun 
og fýlu er þeir hverfa. fesskonar meðöl segir hann að Jón 
Guðmundsson hafi brúkað, er hann tuskaðist við drauginn á 
Snæfjöllum 1612, síra Guðmundur vefengir að það sé satt, er 
Jón lærði segir, að hann hafi barið og hrakið drauginn, því 
draugar séu andar, sem ekki séu áþreifanlegir, segir hann að 
Jón sé í afhaldi hjá mörgum alþýðumönnum og gripi þeir til 
særinga Jóns, þegar þeir verði fyrir freistingu vondra anda. 
Guðmundur Einarsson segir að djöflamergðin sé ógurlega 
mikil, vitnar hann í Luther og segir: »djöflarnir fljúga og 
sveima í loptinu upp yfir oss sem ský og i kringum oss so 
sem mýflugur með óteljandi fjölda. láta endur og stundum 
sjá sig í margvíslegum myndum bæði i loptinu og á jörðunni, 


Digitízed by Google 



45 


sjá og horfa á oss og sitja um oss, hvernig þeir geti oss 
mein og skaða gjört á sálu og lifi. og hvar þessi vondi andi 
er eða fer þá er hann i sínu helvíti, þá hann kvelur og 
plágar mennina þá missir hann ekki sínar plágur, og þá hann 
gjörir mönnum hæðstan og mestan ekka og tjón, þá fær hann 
að sönnu ekkert gagn þar af, utan gleði og skemmtan aðeins*. 

Síra Guðmnndur talar því næst um galdrastafi, hvernig 
fjandinn hafi fundið þá upp og kennt mönnum, og svo um 
ýmsa galdraformálaoggaldralækningar,oger sumt það, sem hann 
segir um þessa hluti, mjög viðbjóðslegt. í*ar sem töframenn 
opt blanda guðsorði í galdraþulur sinar þá hefir síra Guð- 
mundur skýringu á reiðum höndum, hann segir að galdra- 
menn fari að eins og eiturbyrlarar, að þeir setji eitthvað sætt 
saman við beiskt eitur til þess að blekkjamenn: »í*eir blanda 
saman við »superstitionis .venenumc það er við djöfulsins 
ólyfjan dýsætu guðsorða hunangi, svo að það taki beiskjuna 
af þvílíku nöðrugalli, sem í þeirra stöfum, reglum og van- 
skildum orðum er hulið«. Guðmundur prestur tekur mörg 
dæmi úr ýmsum galdrakverum, sem hann hefir séð, og út- 
listar þau, lýsir ýmsum göldrum og telur upp ýmsar rúna 
og töfralistir. »Allmörgum þeim, sem þessa töfralist læra, 
þeim verður aldrei kennt í Kristi skóla að tala rétt sitt móður- 
mál, auk heldur að hafa vit á guði skapara himins og jarðar, 
lifa þeir eptir munn og maga sem skynlaus dýr, hugsa hvorki 
um himnariki né helvíti*. Þessum mönnum liggur aptur á 
móti allt opið, er töfralist snertir. Síra Guðmundur kvartar 
sáran undan því, hve valdsmenn á íslandi séu skeytingar- 
lausir og ónýtir í þvi að bæla niður galdra á íslandi og 
forsómi skyldu sina; vill klerkur sanna það af ritningunni að 
galdramenn séu réttdræpir 1 og konungar Gyðinga hafi látið 
drepa suma, segir hann að það sé nú siður og vani í öllum 
löndum að brenna galdramenn og lögboðið; segist höf. í 
Kaupmannahöfn 1589 sjálfur hafa séð með eigin augum 13 
galdrakonur brenndar og leggur þvi næst út á íslenzku laga- 


') Rilningargreinir jiær, sem hann vitnar í, eru helzt 3. Mósesb. 20, 
27 og Es. 47., 12-16. 


Dígitized by Google 



46 


boðið 12. oct. 1617 um galdramenn. I’rátt fyrir guðs og 
manna lög segir hann að valdsmenn allir sofi yfir þessu kukli 
eins og þeim væri stungið svefnþorn, og þó hafi þeir með 
embættiseiði sinum lofað að þjóna guði og konunginum; 
»allar þjóðir hreinsa sin lönd af soddan mönnum (galdra- 
mönnum), en vorir valdsmenn láta þá kyrra. vel ef þeir sumir 
hafa þá ei í virðingum hjá sér«. Segir höf. að höggormurinn 
gangi þvi óhindraður í hlykkjum og bugðum um þetta land. 

Seinni hluti ritsins er allur um »Fjandafælu« Jóns Guð- 
mundssonar málara og tannsmiðs. Höf. andmælir og hrekur 
grein fyrir grein ýmsar hjátrúarkenningar Jóns lærða um 
drauga, huldufólk, særingar og annað þvflikt, en er þó engu betri 
sjálfur. Mergur málsins er þó að sýna, aó það sé aðeins 
bragð kölska, er hann læzt hopa á hæl fyrir særingum Jóns, 
en herlekur engu að siður sál hans og ómenntaöra alþýðu- 
manna, er trúa orðum tannsmiðsins. Segir sira Guðmundur 
að Jón sé vissulega útvalinn af djöflinum til legáta og kenni- 
föðurs og að hann og hans líkar muni að endingu allir fara 
til helvítis, ber hann enn fremur Jóni á brýn. að hann veki 
sundrungu i héraði, fari með buldur, mas, rugl og vondar 
ræður og tæli marga á glapstigu. Prestur endar ritið með 
hjartnæmri bæn um, að guði vildi þóknast að afmá úr þessu 
fátæka landi alla töfrabelgi og burt hreinsa »öll þvílik ónyt- 
samleg skröppublöð úr hinum íslenzka víngarði«. 

Rit séra Guðmundar þótti i þá daga ágætt og merkilegt, 
en sýslumönnum likuðu þó ekki ummæli þau, sem í ritinu 
voru, um afskipti íslenzkra valdsmanna af galdramönnum. 
Ari Magnússon í Ogri tók upp þykkjuna fyrir þá og skrifaði 
svar í þeirra nafni 1 . Ari telur rit Guðmundar Einarssonar i 
öllum aðalatriðum loflegt og nauðsynlegt, þvi að af því fái 
alþýða manna, sem lítið skyn ber á galdrastafi, töfra og sær- 
ingar. réltan skilning á þessum hlutum, »held eg«, segir Ari, 
»þann fróma mann lofsverðnn, sem fyrir sólunni hefir þvilíka 

') Ritgjörð Ara Magnússonar hefi eg ekki séð nema í einum stað, 
í hdrs. J. S. nr. 606. 4°; í handriti þessu, sem upprunalega hefir verið 
í safni þorvaldar Sivertsens í Hrappsey. eru ýms önnur merkileg galdra- 
rit frá 17. öld, uppskrifuð af Ólafi Jónssyni í Arney árin 1768 — 71. 


Digitized by Google 



47 


umhyggju borið og slikt erfiði á hendur tekizt, hvað aðrir 
fyrir hann ekki gjört hafa, þó hin mesta þörf hafi til verið 
hér i landi«. Segir Ari að töfralist hafi fyrrum verið enn 
meir um hönd höfð en nú, en því miður hafi galdramönnum 
ekki verið hegnt sem skyldi. Aptur á móti þykir Ara síra 
Guðmundur hafa verið allt of harðorðnr um ódugnað sýslu- 
manna, enda sé það ekki rétt að gjöra alla jafna, þó einhverj- 
um hafi ef til vill dálítið skjátlazt; segir hann enn fremur að 
eptirgangsleysi við galdramenn sé ekki sýslumönnum að kenna, 
heldur miklu fremur óskýrum ákvörðunum laganna og deyfð hinna 
æðstu embættismanna; þó konungsbréf 1617 hafi tiltekið hegn- 
ing fyrir galdra hafi hin æðstu yfirvöld litið sinnt að fram- 
fylgja því, en i eldri lögum hafi verið óskiljanleg og ótiltekin 
fyrirmæli um galdra, það sé því ekki rétt að heimta af sýslu- 
mönnum að þeir rekist i galdramálum úr því yfirboðarar 
þeirra láli sig þau engu skipta. Tekur Ari til dæmis að 
Hallur Magnússon 1 hafi verið rétt undir handarjaðri biskups 
og lögmanns og hafi verið opinber galdramaður, og þó hafi 
menn ekkert bekkzt við honum og að sira Oddur 2 hafi verið 
ímargryktaður um galdra« og geingið í hóla, þó hafi biskup 
ekki skipt sér af honum, en látið hann vera prest til dauða- 
dags, og svo sé um mýmarga fleiri, biskupar hafi ekki látið 
dæma þá. Kvartar Ari undan því að lærðir og leikir, jafn- 
vel prestar og prófastar hafi umgengni við galdramenn og hafi 
undir höndum galdrabækur alræmdra galdramanna eins og 
t. d. Ólafs Tóna og Þorleifs Björnssonar, en sumir hampi 
útlendum galdrabókum, sem þeir þó reyndar ekki færi sér í 
nyt. Segir Ari því, að það sæmi sízt Guðmundi presti að 
átelja sýslumenn frekar en aðra, sem hylmi yfir með illa 
ræmdum mönnum, jafnvel í umdæmi síra Guðmundar sjálfs 
hafi >sá skelmir Jón Gvendsson* haldið opinberan galdra- 
skóla og farið svo þaðan vitalaust og haft athvarf á Bessa- 
stöðum. Ari Magnússon segir að það sé örðugt að fást við 


’) Hallur Magnússon (t 1601), alþekkt rimnaskáld á 16. öld. 

’) Oddur Oddsson (1566 - 1649), prestur á Reynivöllum, náttúrufróður 
og læknir mikill, hans tnun síðar getið. 


Digitized by Google 



48 


þá, sem ekki séu sannprófaöir að göldrum en þó grunaðir og 
illa ræmdir, og bætir svo við: »væri hér pina og pinting 
til sagna sem utanlands, þó væri gott með að gjöra, en fyrst 
svo er ekki, þá tjáir ekki í tveim höndum við þá að hafa, 
annað hvort að yfa þá ekki eður taka þá strax til dóms 
undir eldsbál, annars er allur djöfulsskapur af þeim vis«. 
Af þessum sömu orsökum segir hann að herra Guðbrandur 
f’orláksson hafi ekki viljað vera sá fvrsti, er hendur lagði á 
þá, úr því þá voru ekki skýlaus lög fyrir því að þeir skyldu 
drepnir. Nú er komið konungsbréf um þá, en hver vill 
flytja þá út af landinu eða hvað á að verða af konuin þeirra 
og börnum, þeirra sem aumir og fátækir eru »svo sem þeir 
djöfuls strákar plaga að vera*. Segir Ari hér sé hægra um 
að tala en í að komast, með þvi grunurinn sé heldur ekki 
einhlítur, en full sönnun þurfi að vera ef einhverjum eigi á 
eldsbál að kasta; prestar gælu í þessu efni gjört mjög mikið 
ef þeir gerðu skyldu sína, §f þeir áminntu illræmda menn 
og settu þá út af sakramentum og kirkjuþjónustu fyrir smá- 
brot, með þessu segir hann að prestar geti bæði tekið ámætið 
af sýslumönnum og mikinn vanda, segist hann vilja óska 
þess að enginn prestur væri sá til, er hylmdi yfir með galdra- 
mönnum og því siður að þeir girntust aó læra töfralist eða 
fremja hana. Ari Magnússon átelur séra Guðmund mjög 
fyrir þau ósæmilegu orð, er hann brúki um syslumenn og 
kveður það fremur sæma presti að efla orðstýr náungans en 
að sverta hann með »krúnki, kalsi og kímilyróum*. Að 
endingu getur hann þess, að ef einhver annar ætti í hlut 
mundi slikt ekki vera þolað þegjandi, og gefur i skyn að 
bezt mundi að sýslumenn leituðu réttar sins að lögum. 

Eg hefi tekið hér rit sira Guðmundar Einarssonar sem 
dæmi, af því það er hið fyrsta, sem hér var, og er að mörgu 
leyti merkilegt, en til eru einnig önnur islenzk galdrarit frá 
17. öld, og svo má heita að mikill þorri þeirra rita, sem þá 
voru skrásett, séu meira og minna blönduð hindurvitnum og 
galdratrú, þó svo eigi að heita að þau séu um önnur efni. 
Séra Páll Björnsson i Selárdal skrifaði allstórt rit um galdra, 
sem heilir »Character bestiæ*, og eru þar galdrar og þeirra 


Digitízed by Google 



49 


áhrif útlistaðir með miklum lærdómi eins og von var af slik- 
um lærdómsmanni og galdraberserki; ritið 1 er auðsjáanlega 
sambreyskingur útlendra galdrarila og hefir höfundurinn mikið 
notað hina alræmdu galdrabiblíu >malleus maleficarum*. 
Hér yrði oflangt og óþarft að skýra frá efni rits sira Páls 
eða telja kapitulana; ritið er allt útblásið af lærdómi, fullt af 
grtskum, hebreskum og jafnvel kaldeiskum tilvitnunum, en 
þar er lítið talað um ísland eða íslenzka galdra. Eg set hér 
aðeins tvær greinir sem dæmi, þær hafa það til síns ágætis, 
að þær eru ekki fullar af sérvizku-tilvitnunum eins og margir 
aðrir kaflar ritsins, og snerta ísland. >Galdrar eru*, segir 
sira Páll, »sá djöflalærdómur, sem með blóðvökvuðum charac- 
teribus, svartrúnum og ristingum, skáldskap eða dauðra manna 
beinum, ístru, ásamt særingu og öðrum ótal og ýmislegum 
ceremóníum og guð sorða sem sacaramentisins vanbrúkunum, 
gjörir contract milli galdramannsins og djöfulsins, guðsríki til 
niðurbrols, en myrkranna uppbygging, mörgurn til óbærilegs 
skaða á heilsu og hamingju eptir vors guðs tillátssemi, þeim til 
eilífrar töpunar, er ei afláta, sem læra, handtjera og brúka*. »Svo 
mælti nýlega einn íslenzkur galdramaóur, að sá sem vildi læra 
galdur mætti aldrei hugsa til guðs á meðan, og biðja djöfulinn 
fara í sig og venja hann svo smámsaman aðsérmeð blóðdregnum 
characteribus og öðrum ceremónium, er þar til hlýddu, reyna 
síðan á hundi, og með 9 háttum læra hvern characterem 
sérhvers ára, síðan mætti senda djöfulinn hvert sem vildi, og 
spjaldagaldur væri í gróðri 3 ár, því ei mætti honum hleypa 
svo fljótt á, en loptandar elskuðu blóð úr spjaldi, sem hriti 
úr þvi, út úr eldi stykki það spjald, sem réttur character væri 
á, það skvldi rista á snið svo ei sæist; sagðist hafa rist ægis- 
hjálm á kú á huppinn og núið hennar blóði þar í, strax 
hefði andinn burt farið og sprengt skjáinn um leið úr fjósinu. 
En vildi maður senda manni galdur, svo skyldi hann taka 

‘) Character bestiæ, þeim til viðvörunar, sem það geyma og brúka. 
samanskrifað af þeim hálærða kennimanni síra Páli Björnssyni að 
Selárdal. Uppskrifað að Arney á Breiðafirði A° 1771 af 0. Jónssyni. 
Hrs. J. S. nr. 606. 4° (úr handritasafni þorv. Sívertsens í Hrappsey'. 
Lbs. 242. 4°. 

4 


Digitízed by Google 



50 


ístru úr dauðum manni og láta í öskjur með þriggja 
nátta tungli, lesa síðan yfir, það til væri gjört í þeirri helvízku 
handbók, siðan senda þangað vildi, sitt hlýddi til hvers. 
Hingað hniga allar missýningar, uppvakningar, upplognir kveð- 
lingar, þesskonar særingar, formælingar undir nöfnum guðs. 
uppdiktan afskaplegra orða, bein manna og dýra, viðbindingur 
blaða og bókfellshringa, inyndir, metall, steinar og guðlöst- 
unarfullt djöfulsins gránafna siskrif og annað; i hverju og 
fvrir hvert djöfullinn er kröptugur i vantrú þeirra, er brúka, 
og að reyna þá, er til verða. Eigi er i þessum hlutum annar 
kraptur, en sá samstendur af þeim pact og gjörningi, sem 
djöfullinn og galdramaðurinn hafa gjört innbyrðis«. (Kap. 
17, um nokkur galdraform). 

Enn fremur má geta tveggja annara galdrarita, það eru 
rit þeirra sira Sigurðar Torfasonar og Daða Jónssonar sýslu- 
manns, sýna þau eins og hin ritin, hve annt þessir menn hafa 
iátið sér um, að fræða alþýðu um þann háska, sem lienni 
var búinn af galdramönnum og öðrum útsendurum and- 
skotans. 

Síra Sigurður Torfason á Melum (f 1670), bróðir Þor- 
móðar Torfasonar, skrifaði rit um galdra' árið 1655; segir 
hann þar frá uppruna löfra og kemst að þeirri niðurstöðu, 
að »töfrakonstanna upphaf og rót sé engin önnur, en sá 
arge djöfull og andskoti« ; talar hann um áhrif kölska á heim- 
inn, hvernig hann hafi fyrst feingið yfirráð yfir hinum róm- 
versku keisurum og svo yfir páfa og biskupum, þangað til 
drottinn sendi Lúther til þess að frelsa kristnina, þó segir 
prestur að kölski enn geti svo miklu ráðið, að mestur hluti 
heimsins sé sokkinn niður í svívirðilega trúarvillu, segir hann 
að kölski sé búinn að klófesta Kalvínstrúarmenn, og jafnvel 
i lútherskum löndum uppveki hann »arga skálka* til þess 
að koma fram með villulærdóma og galdra. íslendingutn 
skiptir síra Sigurður í þrjá flokka: 1° guðsbörn rétttrúuð, 2° 
galdramenn, sem hafa afsalað sig guði og á hendur falið sig 


') Stutt ágrip um galdrakonstir og þeirra verkanir. A. M. 697, 4°. 
41 blað í 4°. 


Digitized by Google 



51 


djöflinum. Galdrana framkvæma töframenn þessir með orðum 
og stöfum, sem þeir ekki skilja. og djöfullinn hefir þessa sína 
þjóna »að leikfælu, spotti og aðhlátri*. Töframönnum, segir 
hann, að eigi að hegna með tímanlegum og eilífum dauða og 
færir rök fyrir þvi; 3° i þeim hóp eru þeir, sem reyndar 
ekki tilbiðja djöfulinn, en hræðast hann þó og eigi siður galdra- 
mennina, alveg eins og kölski og hans útsendarar væru guði 
yfirsterkari; telur hann þetta heimskulegt, að hræðast meir 
þá, sem líkamann deyða, en þann, sem getur deytt bæði sálu 
og líkama. Aðalefni ritsins eru stórorðar ræður gegn galdra- 
mönnum og endar prestur prédikunina með þessum orðum: 
sfað eru stór undur og mikið furðandi núðargæzka vors guðs, 
að jörðin ekki upplýkur sér og kvika í sig svelgir til helvítis 
niður þessa ráðgjörnu drottins spottara og það, að helviti 
ekki öndinni vítt í sundur slær og gininu upplýkur, að gleypa 
í sig og í sig að svelgja þessa svívirðilegu galdrakroppa, 
sem svo hneyxla söfnuðina*. 

Daði Jónsson sýslumaður i Kjósarsýslu (f 1682) skrifaði 
rit um galdra 1670, til þess að vara menn við þessari »pest- 
isku iþrótt, er svo fádæmilega grasserar hér i þessu íslandi, 
mitt á meðal vor, sem viljum vera sannir kvistir á lifsins 
trénu Jesu Christo* ; segir Daði að alþýða manna á Jslaiidi 
áliti það litla synd, þó menn fáist eitthvað við kukl og sær- 
ingar, og því segir hann að það verði að brýna það alvarlega 
fyrir mönnum, hve heimskuleg slík skoðun sé, eins álíti sumir 
fjölkyngi og forneskju »hégómadikt og leikspiD, en ekki 
er Daði á því máli; allt slíkt segir hann þvert á móti sé hin 
rammasta »afguðadýrkun« 1 . 


'j Einfötd declaratión og vitskýring ura fordæður, forneskjur og 
löframenn, þeirra machinatión og hvað þar um sé haldandi. Hdrs. J. S. 
606-4° (vantar aptan af). Kaflar ritsins eru þessir: »1° Hvað galdur, 

fjölkyngi og þesskonar sé i raun og veru, 2° Um tvöfalda fjölkyngi, 
3° Uppruni og orsök galdralærdóms, 4° Um lækningar og bætur galdra- 
manna, 6° Um refa og annara dýra stefnur, 6° Um öl eða vín, að tappa 
úr enni manns stokkum eða stömpum, item mjólkurtilbera, 7° Um 
skruggur, hagl, eldingar, storma og stríðviðri, 8° Um galdra með 
göldrum burtdrífa, 9° Um signingar og særingar. 

4 * 


Digitized by Google 



52 


15. Náttúruþekking íslendinga á 17. öld. 

Siðabótin kom mikilli hreifingu á allt andlegt líf Norður- 
landa, rannsóknarandinn óx smámsaman, svo kreddurnar gátu 
ekki kæft hann niður algjörlega. Heimsskoðun miðaidanna 
ræður þó á þessari öld enn mestu, allur þorri lærðra manna 
og öll alþýða er rígbundin fornum venjum og hugmyndum, svo 
það ber enn þá litið á hinum sjálfstæðari vísindamönnum. 
Vísindin eru á þessari öld í meginlöndum álfunnar að reyna 
að varpa af sér hýðinu, undirstöðuatriðin eru að skapast og kom- 
asti fastform, en hinn gamli ókrítiski fróðleikur, hjátrú og hind- 
urvitni, ráða mestu hjá almenningi; uppgötvanir náttúruvisind- 
anna, er einstakir menn gera, hafa enn litil áhrif á lifið og 
hugsunarháttinn og meginþorri lærðra manna er enn eigi 
snortinn af framförum náttúruvísindanna ; það eru tiltölulega 
örfáir menn, er byggja rit sin á krítiskum og rökfræðislegum 
grundvelli. þeir menn voru enn fáir, sem skoðuðu eða athug- 
uðu nokkuð, flestir fræðimenn höfðu allt sitt vit úr bókum, 
en færri voru þeir, er reyndu að draga skynsamlegar álykt- 
anir af þeim náttúru athugunum, er fyrir lágu. í*að voru 
einkum eðlisfræði, stærðfræði og stjörnufræði, sem tóku stór- 
kostlegum framförum á þessari öld og mikilmenni hvert öðru 
meira kepptust um að leggja undirstöðusteina undir visinda- 
byggingu þá, sein vér nú höfum; það þarf ekki nema að 
ininna á Newton, Descartes, Huygens, Galilei, Copernicus og 
Kepler, sem allir voru uppi á þessari öld. Það var ekki 
undarlegt þó þessir menn væru ofsóttir og ættu örðugt upp- 
dráttar, því þeir kipptu fótunum undan hinni gömlu heims- 
skoðun, sem kirkjan og félagslif miðaldanna var byggt á. 
Þær fræðigreinir, er snerta lifandi hluti, dýr og jurtir, voru 
enn á lágu stigi, og dýrafræði og grasafræði urðu varla sannar 
vísindagreinir fyrr en um miðja 18. öld. í allflestum fræði- 
bókum á 17. öld, er snerta dýr, grös og steina, er safnað 
óreglulega saman ýmsum lýsingum þessara hluta og þar innan 
um blandað alþýðusögum og hjátrú; menn fást mest við það, 


Digitized by Google 



53 


sem skritið er, óvanalegt eða vanskapað, af því menn enn 
þá ekki voru búnir að koma sér niður á neina fasta reglu i 
rannsókninni. Þó fer allmikið að birta yfir þessum fræði- 
greinum á 17. öld og er það mest læknunum að þakka, 
dýrafræði og grasafræði vaxa upp af athugunum þeirra. Þegar 
læknarnir hættu að leggja blindan átrúnað á fornar forskriptir, 
fóru að athuga sjúkdómana sjálfir og rannsaka bygging mann- 
legs líkama. þá var stigið þýðingarmikið stig til frekari fram- 
kvæmda og þekkingar. 

Forneskju og hindurvitna vísdómur miðaldanna er á 17. 
öld aðalgrein bókmenntanna á íslandi; rannsóknavísindin, sem 
eru að skapast, hverfa að mestu innan um moldviðri mið- 
aldaspekinnar; stjörnulist, lófalist og ýmisleg töfrafræði eru 
uppáhaldsgreinir þeirra, sem hnýsnir eru; plánetubækur, 
draumabækur og galdrabækur falla alþýðu bezt í geð og eru 
skrifaðar upp aptur og aptur fram undir lok 18. aldar og jafn- 
vel lengur. Efni þessara rita er opt fornt, tekið rit úr riti, 
langt framan úr öldum, þar er enginn íslenzkur fróðleikur, 
allt er útlent bergmál af kenningum miðaldaspekinganna, er 
aptur byggja á hindurvitnum fornaldarinnar. 

A 17. öld var Danmörk slórveldi í vísindum, aldrei fyrr 
né siðar hafa jafn frægir visindamenn kennt við háskólann i 
Kaupmannahöfn ; þó landið sé litið og nokkuð afskekkt, þá 
varð það í þá daga ekki til að rýra gildi danskra vísinda- 
manna, því allir lærðir menn töluðu þá og rituðu latínu og 
latinan var vísindamál allrar Evrópu, allir vísindamenn gátu 
því lesið bækur, er komu út f fjarlægum löndum, þó þeir 
kynnu ekkert í tungum þeirra landa. Til dæmis má taka 
nokkra menn, sem þá voru uppi í Danmörku, Tycho Brahe 
(1546 — 1601) hinn mikli stjörnufræðingur bjó undir fyrir 
Kepler, svo hann gat fundið hreyfingarlögin í sólkerfi voru, 
Ole Römer (1644 — 1710) fann fyrsturhraða ljóssins og Erasmus 
Bartholin (1625 — 1698) fann fyrstur tvöfalt geislabrot; á þeirri 
öld voru í Danmörku fjölda margir framúrskarandi læknar, 
er gjörðu miklar uppgötvanir um bygging mannlegs líkama, 
Thomas Barlholin (1616 — 1680) lýsti fyrstur sogæðakerfi inanns- 
ins, Nicolas Steno (1638 — 1686) var einn af hinum merkustu 


Digitized by Coogle 



54 


vísindamönnum þessarar aldar, hann ritaði margar merkilegar 
ritgjöröir um bygging mannsins, fann svitakirtlana og ýmsa 
aðra kirtla, rannsakaði heilann o. fl. og gjörði allstaðar nýjar 
uppgötvanir; í jarðfræði fór hann langt fram úr samtiðar- 
mönnum sinum, skoðanir hans i þeirri grein kunnu menn 
ekki að meta fyrr en rúmri öld síðar. Caspar Bartholin 
hinn eldri (1585 — 1629) og hinn yngri (1655 — 1738), Ole Borch 
(1626 — 1690), Ole Worm (1588 — 1654) og margir fleiri danskir 
menn voru frægir læknar og ágætir vísindamenn; Simon 
Paulli (1603 — 1680) ritaði hina fyrstu dönsku grasafræði og 
marga fleiri merka visindamenn mætti telja. Flestir þessir 
menn voru kennarar við háskólann og allir læknar (nema 
Tycho Brahe); þegar slíkum mönnum var á að skipa og 
Friðrik III. konungur (1648 — 1670) var mjög hlynntur þessum 
vísindum. þá var eðlilegt þó læknisfræði og náttúruvísindi 
væru í miklum blóma í Danmörku. 

Vér höfum fyrr gelið þess, aö flestallir íslenzkir náms- 
menn, er sigldu á 17. öld, fóru til háskólans í Kaupmanna- 
höfn; af því vísindalifið þar var í svo miklum blóma, þá 
nutu eðlilega islenzkir námsmenn þess líka og þaðan stafar 
eflaust beinlínis og óbeinlínis hin fjölbreytta þekking, er lýsir 
sér í mörgum ritum íslendinga á 17. öld. í*ekking f stærð- 
fræði og náttúrufræði, eptir þeirra tíma sniði, var þá fremur 
algeng hjá skólagengnum íslendingum, enda fengust flestir þeir, 
er nokkra fróðleikslöngun höfðu, dálítið við flestar fræðigreinir, 
er menn þá stunduðu. Kringumstæður íslenzkra fræðimanna 
voru þó bágar, þeir voru svo fátækir, afskekktir og einmana, 
að ekki er að búast við, að náttúruvísindin næðu hér neinum 
verulegum blöma, end.i verður því ekki neitað, að þeir Is- 
lendingar, sem fást við þesskonar fræði á 17. öld, eru flestir 
mjög ósjálfstæðir, atliuga lítið sjálfir, en treysta eingöngu 
útlendum bókum; nýjar athuganir sjást ekki opt í ritum 
þeirra, og nýjar hugsanir enn þá sjaldnar. Það er bezt merki 
hinnar andlegu fátæktar, að sumir fræðimenn t. d. Jón Daða- 
son ivsa svo Islandi, sem þeir allt af hafa fyrir augum, að 
þeir telja upp það, sem útlendingar segja um landið, en bæta 
sjálfir engu eða litlu við um islenzka náttúru. Menn rýna í 


Digitized by Googfe 



55 


bækurnar, en eru andlega blindir, þegar kemur undir bert 
lopt; þetta hefir lengi brunnið við hjá oss íslendingum og 
það jafnvel enn á vorum dögum. Eins og eðlilegt er, voru 
náttúruvísindin íslenzku ákaflega blandin hjátrú og hindur- 
vitnum og fyrir hugskoti alþýðunnar var hvorttveggja þetta 
svo nátengt, að allir náttúrufróðir menn áttu að vera göldr- 
óttir; þessi skoðun hefir haldizt sumstaðar hjá alþýðu fram á 
19. öld. 

Sökum þess að öll náttúrufræði á 17. öld er svo nátengd 
læknisfræðinni og af því flest það, sem þá var ritað á íslandi 
um dýra, grasa og steinafræði er innan um læknisráð, marg- 
samtvinnað í lækningabókunum, þá tölum vér hér fyrst dálitið 
um íslenzka lækna á 17. öld. Þó læknisfræðin væri komin 
á hátt stig við hinn danska háskóla, þá stunduðu þó fáir 
íslendingar þá fræði eingöngu; hér á landi var lítið eða ekk- 
ert til viðurlifis fyrir þá, sem eingöngu voru læknar, allir 
urðu að hugsa um að ná í prestsembætti, skólakennaraem- 
bættin voru illa Iaunuð og optast aðeins ætluð ungum mönn- 
um, er seinna ætluðu að gjörast prestar. Þó fengust all- 
margir íslendingar við lækningar í hjáverkum sínum og sumir 
höfðu við háskólann lagt stund á læknisfræði og náttúrufræði. 
margir sneru útlendum lækningabókum á islenzku og gengu 
af þeim mörg eptirril um Iand allt. Mjög margar íslenzkar 
lækningabækur frá 17. öld eru enn til i handritasöfnum og 
eru þær margar hverjar skjóttar og skjöldóttar að efni og 
útliti ; þar er öllu mögulegu ruslað saman, innan um læknis- 
ráðin eru allskonar hindurvitni, enda eru flest þessi lækn- 
ingakver rituð upp úr mörgum bókum og allskonar sundur- 
leitt efni sett i eitt 1 . í lækningakveri, sem eg hefi liggjandi 
íyrir mér, er eg rita þetta, eru t. d. innan um læknisráðin 
greinir um dýr, grös, steina og náttúru þessara hluta, um 
eðlisfar og fjórar náttúrur mannsins, um getnað mannsins, 
ráð til að verjast galdri, til að skilja fuglamál, afla sér vináttu, 
evða músum, fæla viliidýr o. s. frv. Þá eru enn fremur ráð 


*) Langflestar lækningabækur eru í handritasafni Jóns Árnasonar, 
sem nú er undir j'msum númerum í hdrs. J. S. og Lbs. 


Digitized by Google 



56 


móti hundsgelti og til að vita óorðna hluti, um það hvernig 
gjöra skuli brúnan hest ljósan, hver mörk megi taka af 
hrafnakrunki. um 12 himinteikn, um jómfrúarmerki, um faðir- 
vor Tyrkja o. m. fl. Lækningakver með svipuðu efni eru 
enn til svo tugum skiptir, í þeim flestum er auk læknisráð- 
anna ýmislegt um stjörnumerki og áhrif þeirra á forlög manna; 
mönnum hefir þá og verið mjög gjarnt aö rita allskonar bull 
um holdlegan munað, um getnað mannsins og antiað þvílíkt, 
en flest er það útlagt úr öðrum málum 1 . Læknisráðin sjálf 
eru flest tekin úr fornum höfundum t. d. úr Aristoteles, 
Galenus, Dioscorides, Avicenna, Averrhoes, Albertus Magnus 
o. fl. Merkilegri eru ýmsar lækningabækur eptir nafngreinda 
íslenzka höfunda, þó þar sé líka flest tekið úr útleudum bók- 
um, þá er þar þó ýmislegt frumlegt innan um; þessar lækn- 
ingabækur flestar mun þó vern illt að fá í heilu lagi, þvf 
ritararnir hafa opt partað þær í sundur og sumar af hinum 
jnerkari lækningabókum munu nú vera týndar. 

Vér höfum áður getið þess, að þýzkir læknar (bartskerar) 
'dvöldu hér opt á 16. öld og íslenzkir læknar voru líka á 
þeirri öld og hinni næstu opt kallaðir »bartskerar«*. Á 17. 
öld er talað um Jón Sigurðsson bartskera í Kársnesi (f 1670) 
og var hann mikils metinn, enskur bartskeri Vilhjálmur Vil- 
hjálmsson bjó lengi i Forsæludal og dó sextugur 1644 a . 
Magnús Gissurarson (f 1663) á Lokinhömrum var bartskeri og 
lögréttumaður, í’orleifur Daðason, móðurbróðir Daða sýslu- 
manns Jónssonar, var og bartskeri, Árni Árnason bartskeri 
dó í Hamborg o. s. frv. 4 Kristián Villatsson var fyrirtaks 

‘) Síra Hallgrímnr Pétursson i Saurbæ hefir útlagt ritgjörð »um 
að sjá á augunum, þá stúlkurnar fallerast*. Eiginhdr. í hdrs. J. S. 74. 
8vo. Sbr. hdrs. J. S. 248 4°. 

’) Að "bartskeri* beintinis þýðir læknir eða græðari. sést á 4. erindi 
i Englabrynju Jóns Daðasonar: >Drottinn bartskerinn blíði, bið eg þú 

bjargir mér, særður af syndastríði sannlega allur er* o. s. frv. Lbs. 
444. 8vo 

*) Annálar Gunnlaugs porsleinssonar (ár 1644 og 1657), hdrs. J. S. 
137. 4°. Lb.-. 158. 4°. í bdrs. J. S. 158. fot. er lækningabók Christofers 
Mðllerssonar »þess góða bartskera«. 

‘) Bartskeranafnið hélzt langt fram á 18. öld; í annát séra Magnúsar 


Digitized by Google 



57 


læknir og talinn einna fremstur lækna á íslandi á 16. og 17. 
öld, hann samdi 1593 merkilega lækningabók 1 , sem enn er 
til. Kristián Villatsson var skólameistari í Skálholti 4 ár 
eptir Guðbrand biskup Þorláksson, varð svo prestur á Helga- 
felli og dó í Bjarnarhöfn 1600- Þorkell Vídalín i Görðum og 
f*órður sonur hans höfðu báðir stundað læknisfræði við há- 
skólann í Kaupmannahöfn og voru báðir ágætir læknar, eink- 
um Þórður, þeirra mun síðar getið. Ekki hefi eg séð Iækn- 
ingarit eptir Þórð Vídalín, nema dálítið um grös, sem ef til 
vill er tekið úr lækningabók eptir hann ; handrit af lækninga- 
bók Þorkels Vidalíns, er enn til*. Jón sýslumaður Þorláksson 
(f 1712), sonur Þorláks biskups Skúlasonar, ritaði 1691 lækn- 
ingabók, sem enn er víða til. 8 Brynjólfur biskup Sveinsson 
ritaði töiuvert um lækningar og eru enn til kaflar úr lækn- 
ingabók hans, eru þeir mest um kvennsjúkdóma og ungbarna 
meðferð 4 . Jón sýslumaður Magnússon (1662 — 1738) samdi 
lækningabók með ýmsum allgóðum lýsingum á islenzkum 
sjúkdómuin 5 . Magnús sýslumuður Magnússon (1631—1704), 
Þórður Jónsson í Hitardal (f 1670), Ólafur Guðmundsson á 
Hiafnagili (f 1731) o. fl rituðu lækningabækur, og þá má 
ekki gleyma Jóni Guðmundssyni lærða, er vér síðar tölum 
nánar um. Sira Jón Guðmundsson i Stærra-Arskógi (f 1696) 

Péturssonar á Höskuldsstöðum er sagt um Gottskálk þorvaldsson (f 1766) 
lögrétlumann, langafa Bertels Thorvnldsens. að hann hafi verið ágoetur 
smiður og bartskeri. 

') Hdrs. J. S. 168. fol. bls. 219 — 231 og Lbs. 632-4' 1 . Hálfdan Ein- 
arsson, Hist. lit. Isl. bls. 166 blandar þeim saman bræðrunum Erasmns 
og Kristiáni. 

’) Nokkrar auðfengnar lækningar, samanteknar af þorkeli Arngrims- 
syni. Hdrs. J S. nr. 422 og 423-8vo. 

*; Auðfengnar lækningar fyrir aðskiljaniegar meinsemdir og kvilla. 
sem mönnum kunna til að íalla. samanteknar og lesnar úr lærðra 
manna skrifi, sem verið hafa hér í landi, upp á ABC af Jóni þorláks- 
syni sýslumanni að Berufirði 1691. Hdrs. J. S. 419, 423 og 301-8vo. 

‘l Hdrs. J. S. 423 og 424-8vo, Lbs. 367-8vo. Sérstök ritgjðrð um 
meðgöngutima kvenna eptir Br. Sv. er víía til í handriti. 

*) Praxis medica; bók þessa hefi eg ekki séð. en Schleisner getur 
um hana (Island 1849, bls. 272); j'msar góðar glepsur úr bók þessari 
hefi eg séð meðal tilvitnana i orðabók Jóns Ól. Grunnvikings. 


Digitized by Coogle 



58 


ritaði reglur fvrir yfirsetukonur 1 ; hann var lærður vel, skáld 
gott og listamaður til handanna, smiður og málari, hann ritaði 
margt um ýms efni. Vigfús Guðbrandsson (f 1707) á Helga- 
felli stundaði læknisfræði í Kaupmannahöfn og fór til íslands 
1693, hann lagði út lækningabök Henrik Smid's á íslenzku 
1696 og reit ýmislegt um læknisfræði*. Oddur Jónsson á 
Reynivöllum (f 1699) var og góður læknir 3 . Hið fyrsta, sem 
prentað hefir verið á islenzku um lækningar, mun vera það, 
sem prentað er aptan við Gislarim 1671 og Þórðarrím 1692 4 . 
T ritum þessum er töluvert um áhrif himintunglanna á mann- 
inn og heilbrigði hans, um blóðtökur og annað þvílíkt, sem 
mikið er talað um i lækningabókunum. íslenzkar lækninga- 
bækur eru að efni til mjög likar útlendum lækningabókum 
frá 16. og 17. öld, en hér gengu þær lengur manna á milli 
og skottulæknar fóru eptir ráðum þeirra fram á miðja 19. öld. 

Einn hinn helzti islenzki læknir á 17. öld var síra Oddur 
Oddsson á Reynivöllum og af þvi hann var einn hinna nált- 
úrufróðustu íslendinga á þeirri öld, þá get eg hans hér nánar. 
Oddur Oddsson var fæddur 1565 6 , faðir hans hét lika Oddur 
Oddsson og bjó 12 ár á Hrauni hjá Eyrarbnkka og siðan í 
Grindavik. hann var lögréttumaður i Arness og Kjalarness- 
þingum. Síra Oddur gekk í Skálholtsskóla og varð dömkirkju- 
prestur 1584, varð svo prestur á Stað i Grindavik 1602 og 

') Einar Bjarnason: Fræíiimannatal. A. M. 1056-4°, bls. 188. 

J ) Henrik Smids þriSje jurtagarður. prentaður í Rostock 1599, snú- 
inn af Vigfúsi Guðbrandssyni, hdrs. Bmf. i Rvík B. nr. 40. Vigfús 
reit í Höfn dispútatíu *de sangvinis et suffocati esu*. Sbr. J. Ól. Grv. 
Hist. lit. Isl. bls. 147. í Lbs. nr. 482-4° er: »Hið nylsamlegasta af 

Henriks Smids fjórða urtagarðe«. 

’) Thorchillii Specimen Isl. non barb., hrs. J. S. 33:1-4°, bls. 124 — 126. 

4 ) 1 þórðarrími er meira um lækningar en í hinu eldra; þar er 
• appendix« bls. 118, og er þar meðal annars tatað um 4 náttúrleg 
temperamenta mannsins, um böð og" blóðtökur, um læknisdrykki og 
púrgatíur, um heilsu og vanheilsu teikn á manneskjunni og um teikn, 
sem læknar plaga að taka af mannsins þvagi. Margt af þessu er sett 
i samband við himintungl og stjörnumerki, og samband ymsra parta 
mannlegs líkama við stjörnumerkin sýnd á mynd. 

s ) Á Nesi í Selvogi segir Jón þorkelsson gamli (Spec. Isl. non barb. 
J. S. 333-4°. bls. 130-132. 


Digitized by Google 



59 


síðast á Reynivöllum frá þvi 1618 til 1642; það ár, 20. febr. 
tók snjóflóð á nóttu öll hey á Reynivöllum og fjós með 13 
nautum, en 2 komust af, ekki sakaði stað né kirkju, fólkið 
flýði i kirkjuna og sagði prestur það væri óhætt, en eptir 57 
ár mundi Reynivallapresturinn verða að vara sig. 1 Síra 
Oddur varð nú að yfirgefa jörðina og fékk eptir tillögu Brynj- 
ólfs biskups á prestastefnu á Breiðabólstað (25. okt. 1643) 
styrk af öðrum prestaköllum til viðurlifis, þá fór hann til 
stjúpsonar sins Jóns Sigurðssonar barlskera í Kársnesi og dó 
þar 16. okt. 1649, 84 ára gamall.* Sira Oddur hafði mikið 
orð á sér fyrir lækningar, hann læknaði, að því sem sagt er, 
fyrstur sárasótt 3 með drykkjum, sú sólt var hér áður mjög al- 
menn og mannskæð: segja menn, að sárasótt þessi rénaði og 
hyrfl eptir að tóbaksbrúkun varð almenn. Eptir orði þvi, sem 
af síra Oddi hefir farið, á hann að hafa verið mikill gáfu- 
maður og í allt fær; með því hann var náttúrufróður hugðu 
margir að hann væri göldróttur, forspár og kæmi fátt á óvart, 
það var jafnvel sagt um hann. að hann leggði það f vana 
sinn »að ganga í hóla*. Sira Oddur lærði hebresku af sjálf- 
um sér, hann var rímfróður mjög 4 og vel að sér í söng og 
hljóðfæraslætti, hann smíðaði sjálfur hljóðfæri og gerði lög 
við íslenzka sálma. Margir af afkomendum hans voru hag- 
leiksmenn og góðir söngmenn. Oddur prestur sneri dönsk- 


’J Á sunnudagskvöld i miðjan þorra 1699 tók snjóflóð bæinn á 
Reynivöllum og þar fórsl Oddur prófastur Jónsson, sonur Jóns Sigurðs- 
sonar bartskera. Árb. Esp. VIII. bls. 63. 

’) Jón Halldórsson; Prestaæfir í Skálholtsstipti, Rask nr. 55-4° bls, 
221, 184—86. Jón porkelsson ; Digtningen paa Island. bls. 479. J. H. 
segir sita Odd fæddan 1564, vígðan 1686. 

’) Sárasótt halda sumir að hafi verið »syphilis«, þó vita menn ekk- 
ert um það með vissu. Sbr. P. A. Schleisner: Island, Kbh. 1849, bls. 
67 — 68. F. J. Hist. eccles. Isl. II. bls. 633 34. Jón Magnússon lýsir 
sárasótt þannig: >Á likamanum koma út hingað og þangað sár, þar 

og þar, sem jafnan út flýtr af vessi, og vilja með engu móti gróa, og 
þó sum grói, koma út aptr önnur í sama stað eðr öðrum, þar til lík- 
aminn verðr að kalla allur hrálka með óliðandi sviða og sárindum«. 
Jón ÓI. Grunnvíkingur: Lex. Isl. >hrálka«. 

*) Rím síra Odds er enn til A. M. nr. 181-8°. 


Digitized by Google 



60 


um og þýzkum lækningabókum á islenzku, og voru bækur 
hans almennt notaðar á landi hér á 17. öld og lengur. Til 
er enn handrit af lækningabók eptir sira Odd og er á því 
nokkuð vísindasnið eptir þeirra tíma hætti; þar eru mörg ís- 
lenzk sjúkdómanöfn. ailmikið um meðalagjörð o. fl. 1 Sira 
Oddur hefir ritað dálitið um íslenzkar jurtir’ og segir rit- 
gjörðin mest frá læknisjurtum og notkun þeirra, eins og þá 
var titt, og er í þvi efni eflaust farið mest eptir útlendum ; 
en ritgjörðin ber þó með sér, að sira Oddur hefir þekkt all- 
margar íslenzkar jurtir og safnað þeiin, því hann segir sum- 
staðar vaxtarstaði og lýsir sumum jurtum dálitið, þó það sé 
nú samt sjaldan; í ritgjörð þessari eru ýms íslenzk nöfn og 
það jafnvel á fágætum jurtum, hin visindalegu (latnesku) 
nöfn eru mjög á ringulreið, eins og eðlilegt var í þá daga, 
heilli öld áður en Linné fæddist. Sira Oddur Oddsson ritaði 
og ýmislegt guðfræðislegs efnis og orti sálma. 

Grasafræðin var í þá daga nátengd læknisfræðinni, því 
grösum var aðeins safnað til þess að hafa þau til lækninga, 
og öll grasafræðisrit frá þeim tíma eru því nær ekki um 
annað en notkun grasanna, lýsingar sjást sjaldan og eru opt 
ónógar; að stunda grasafræði eingöngu til visindalegrar þekk- 
ingar datt engum í hug. í flestum lækningabókum 17. aldar 
eru talin útlend og innlend grös og getiö um náttúru þeirra; 
er flest tekið úr útlendum bókum, en sumt er þó íslenzkt 
innan um. Enn þá má þó græða dálitið á grasabókum þess- 
um, þvf í þeim eru mörg íslenzk grasanöfn og sumstaðar er 
getið um vaxtarstaði. Af þeim, sem safnað hafa ísienzkum ^ 
grösum og athugað þau nokkuð, má fyrst telja sira Odd, er 


‘) í lækningabók síra Odds i hdr. A. M nr. 700A-4 0 er sjúkdóm- 
unum skipt niður eptir limum og likamspörtum mannsins. 

*) Um nokkrar jurtir, A. M. nr. 190-8°. Á sömu bók er ýmislegt 
á latínu um jurtir, og svo: De stirpium generibus ex Remberto Dodoneo, 
um blóðtökur o. fl. Jón Guðmundssun lærði gerirlítið úr grasaþekkingu 
sira Odds. en það mun stafa af þvi, að Jóni var illa við síra Odd, af 
því hann var einn i dómnum á Ressastöðum 1. ág. 1631, er dæmdi 
Jón útlægan (alþingisbók 1637. nr. 2); i grasafræði er þó Oddur auð- 
sjáanlega Jóni miklu fremri. 


Digitized by Google 



G1 

fyrrgátum vérum, og þá Kristián Villatsson, Jón Guðmundsson 
lærða, Jón Daðason og fremur öðrum í*órð Vídalín. í lækn- 
ingabók Kristiáns Villatssonar er nokkuð talað um íslenzk 
grös; helztu grasapláss segir hann séu í Otrardal, fyrir ofan 
Mýrar og í Búðahrauni. »Svo sagði Clemens mér, er var í 
Húsavík, að i Drangey norður yxu mjög mörg grös og góð 
og velflestar Veneris jurtir, er fávisir kalla brönugrös*. 1 
Margir fleiri munu hafa fengizt við grasafræði og ritað dá- 
litið um grös, þó vér eigi vitum nöfn þeirra; eins og vér 
áður höfum sagt eru grasakaflar i fleslum lækningabókum, 
en efni þeirra er optast ómerkilegt. 1 f’að er sagt um sira iVar/a 
Guðmundsson i Möðrudal, að hann hafi verið mjög náttúru- 
fróður, og fengizt mikið við að skoða grös. Narfi var bróðir 
Bessa sýslumanns Guðmundssonar, hann var 14 ár utanlands 
og slundaði heimsspeki, náttúrufræði og læknisfræði í Svíariki, 
kom svo út hingað og fékk Möðrudal á Fjöllum 1672 og átti 
þar afskekkt og illt lif. Narfi var listamaður um margt, en 
undarlegur i ráðlagi, yfirgaf prestsembættið og lifði eptir það 
í mesta basli og fátækt; hann dó um 171U. Narfi þótti hepp- 
inn læknir og var álitinn margfróður, forspár og göldróttur, 
hann safnaði steinum og grösum og gjörði kemiskar tilraunir; 
ekki hefi eg þó orðið var við, að rit liggi eptir hann, nema 
lækningabók og kviðlingur einn. 8 

Einn hinn merkasti náttúrufræðingur á íslandi á 17. öld 
var pórður Vídalín (1662—1742), og fékkst hann lika töiu- 
vert við grasafræði, þó hefi eg ekki orðið var við sérstakt 
grasarit eptir hann, en i nafnlausri ritgjörð, sem geymd er í 

’) Hdrs. J. S. 168, fol. 

s ) Af handritum hér á söfnunum, sem tata um grös, eru þessi 
helzt: Hdrs. J. S. nr. 422-8°, þar eru talin 30 íslenzk grös og læknis- 
kraptur þeirra; J. S. 421-8°, þar eru sagðar sögur um ýms íslenzk grös, 
fjögralaufasmára o. fl. Lbs. nr. 223-8° (einirberja og hvannarótadygðir 
o. fl.) ; enn fremur er getið um grös í hdrs. J. S. 248-4°, 302 og 420- 8°, 
Lbs. 632-4°, 367-8° og viðar, eitthvað í flestöllum lækningabókum. 

’) Jón Ól. Grunnvikingur : Hist. lit. Isl., B. U. H. Add. 3. fol. 
Thorchillii: Specimen, J. S. 333-4°, bls. 266—67. Jón Halldórsson: 
Prestaæfir, Rask 66-4°. bls. 9. Lækningabók síra Narfa, hdrs. BmL 
Kmh. nr. 116-8°; visa ort 1706, hdrs. Bmf. Kmh. 639-8°. 


Digitized by Google 



02 


Konungsbókhlöðu í Höfn, eru taldar íslenzkar jurtir og tölu- 
vert sagt frá þeim; þar segir svo: »AUar hér taldar jurtir 

með þeirra afTectis, sem að eg hefi sérdeilis fvrrum upp- 
teiknað eptir sál. í’órði Vídalín og öðrum, voru honum svo- 
sem hinar reyndustu alkjendar, að hér spretta á íslandi«. 
Rit þetta hefir um miðja 18. öld verið soðið saman úr ýms- 
um eldri bæklingum, en af þvi efnið er tekið úr ritum 17. 
aldar, þvkir mér fara hezt á því að geta um rit þetta hér. 1 
Fyrsti kaflinn er »de herbis eður um nokkur alþekktustu grös 
og urtir, sem hér vaxa á íslandi‘. E*ar eru talin 40 grös og 
5 berjategundir og nöln þeirra á islenzku og latínu; aðal- 
efnið er um notkun grasanna til lækninga, jurtunum er ekki 
lýst, en opt er getið um i hverjum jarðvegi þær helzt vaxi 
hér á landi. Helztu grasapláss hér á landi, segir höf., séu 
skammt frá Knappstað í Stíflu og í Olafsfjarðarheiði, í Búða- 
hrauni, Skarðsheiði syðri og í’ingvallahrauni. Siðan er talað 
um þang og fjörugrös og er það tekið úr riti Jóns lærða 
»um íslands aðskiljanlegar náttúrur*; annar og þriðji kafli, 
um jarðarmó, fjörukindur og hvalakyn, er og tekinn úr sama 
riti; fjórði kaflinn er um íslenzka fugla og er það merkasti 
kafli ritsins, þar eru taldir 31 landfuglar og 27 sjófuglar; 
fuglunutn er sumutn lýst, egg þeirra talin o. s. frv. í fimmta 
kaflanum eru talin íslenzk skriðkvikindi, flugur og ormar. Rit 
þetta er í heild sinni allmerkilegt, einkum sökum hinna mörgu 
islenzku nafna á grösunt og dýrum, auk þess er allt skvn- 
samlega framsett og hjátrúarlaust. Frá miðri 17. öld er til 
islenzk bók um grasafræði, sniðin eptir grasabók Simon 
Paulli,* þar er getið allmargra íslenzkra grasa; og i safni 
Árna Magnússonar er forn skrá yfir íslenzk grös eptir síra 
Jön Jónsson á Melum (f 1663), grasaríkinu er þar skipt í 

‘) Nucella rerum vegetarum Islandiæ eður ein lítil geimslunyt 
tingunar og viðhaldanligra hluta, sem i Islande finnast, so vel hellstu 
grasa, málma og steinakynja. sem hræranligra skepna, hvala, fiska, 
fugla og orma. Soli creatori gloria! Kalls Satnl. nr. 627-4°. 

*) Kepos sive phytekomia, það er: jurtaaldingarður, hver inni hefur 
að halda þau sérleguslu grös og tíðkanlegustu jurtir, er í íslandi finn- 
ast, með þeirra eiginlegri contrafractur og ímynd, sem og náttúrukrapti 
og verkun. Hdrs. Bmf. Kmh. nr. 97-4°. 


Digitized by Google 



63 


þrennt, i viði, lyng og jurtir; af viðum telur höf. birki, 
revnir. 3 tegundir af viðir, einir og þyrnir; af lyngtegundum 
telur hann sortulyng, krækiberjalyng, beitilyng, bláberjalyng, 
aðalbláberjalyng, hrútaberjalyng og jarðarberjalyng; af hinum 
eiginlegu jurtum telur hann um 50 tegundir. 1 

Um íslenzka dýrafræði ritaði Jón Guðmundsson lærði 
mest og gerði ýmsar athuganír þar að lútandi, mest reit hann 
þó um hvali og sjóardýr; flest alþýðleg rit um dýrafræði á 
17. og 18. öld eru meira og minna af hans toga spunnin; í 
Gandreið Jóns Daðasonar er og ýmislegt um íslenzka fugla 
o. fl.. en yfir höfuð að tala hafa menn á 17. öld minna feng- 
izt við dýrafræði, en grasafra'ði, þó eru i sumum lækninga- 
bókum nefnd nokkur fslenzk dýr, er menn hugðu góð til 
lækninga og þar eru sumstaðar sagðar kynjasögur utn dýr. 
Hér og hvar i bókum þeirrar aldar eru kaflar uin skrímsli 
og kynjadýr og eru frásagnirnar bvggðar á skröksögum og 
rangri eptirtekt; Gisli biskup Oddson var mjög trúaður á 
slikar sögur. Enn iná geta þess, að viðskipti íslendinga við 
Ola Worm urðu til þess, að menn fengu betri huginyndir en 
áður um sum islenzk dýr, einkum um náhvelið; f’orlákur 
biskup Skúlason reit töluvert um þennan hval og gerði af 
honum mynd; Hannes í’orleifsson (f 1682) og Þorkell Vida- 
lin rituðu nokkuð um óskabjöminn o. s. frv. Síra Einar 
Ólafsson, sem varð prestur á Stað i Aðalvík 1677 og dó 
1721, lagði út úr hollenzku allstóra dýrafræði eptir Nylandt 
og Hextor, og var sú bók töluvert notuð á íslandi.* 

t’að sem ritað var um steina á 17. öld, var langómerki- 
legast, það er ekkert annað en hjátrú og kerlingabækur, 
engar lýsingar, en mjög ótrúlegar steinasögur, gamlar og nýjar; 
þær hafa aðeins þýðingu fyrir þjóðsagnafræðina, en ekkert 


‘) Hdrs. A. M. 416B-4 0 , bls. 18—19. 

’) Theatrum viventium eður sjónarspil jarí'neskra skiepna. manna, 
dýra, fugla og fiska, af Pétri Nylandt og Joliann frá Hextor. Prentuð 
i Amsterdam A° 1772; útlagt úr hollenzku af y'ra Einari ólafssyni á 
Stað i Aðalvík Thott nr. 646 og 647-4°. Eplirrit Snorra Björnssonar 
á Húsafelli 1792, hdrs. J. S. nr. 246-4°; brot af sama riti J. S. 601-4°. 
1 handritum þessum eru margar myndir. 


Digitized by Google 



64 


visindalegt gildi, enda er þaö eðlilegt, því á þeim tímum var 
hvergi vísindasnið á steinafræði og gat heldur ekki verið; 
steinafræði og jarðfræði byggjast á svo margbreyttri og full- 
kominni þekkingu i öðrum náttúruvfsindum, er þá enn voru 
á bernsku skeiði, að þessar fræðigreinir gátu ekki orðið að 
vísindum fyrr en á seinni hlula 18. aldar eða þó varla fyrr 
en á 19. öld. Auk þess geta leikmenn enn á vorum timum 
sjaldan eða aldrei þekkt i sundur almennar steinategundir, nema 
þcir fái visindalega tilsögn f steinafræði, en aptur getur hver 
leikmaður fyrirhafnarlítið lært að þekkja almennustu grasa 
og dýrategundir hverjar frá annari. Greinir um steina og 
náttúru þeirra eru mjög algengar í handritum frá 17- öld, en 
það er raunar allt náttúrusteinar, sem um er talað. lausnar- 
steinar, hulinhjálmssteinar, óskasteinar og annað þvílíkt. Sög- 
urnar um náttúrusteinana eru margar gamlar og flestar út- 
lendar, þó islenzkar sögur séu innan um, en hér á ekki við 
að fara út i þá sálma. 1 Margar bækur taka vfsdóm sinn utn 
steina úr »Tidsfordrifi« Jóns lærða. aðrar fara eptir útlend- 
um bókum. einkum Albertus Magnus.* Við efnafræði gátu 
íslendingar ekki mikið fengizt, sem eðlilegt var, þó má geta 
þess, að Gísli Magnússon á Hlíðarenda g,jörði kemiskar tilraunir, 
og það er sagt um sira Narfa Guðmundsson, að hann hafi 
verið vel að sér í efnafræði; f*orkell Vídalín fékkst við efna- 
fræði erlendis og svo munu fleiri íslenzkir Iæknar hafa gert. 

A 17. öld er fátt um íslenzk rit, er snerta almenna landa- 
fræði, þó má geta þess, að sira Einar Ólafsson sneri á is- 
lenzku ágripi af landafræði Abrahams Orteliusar,® og til er 


') Sbr. K. Maurer: Islándische Volkssagen. Leipzig 1860. bls. 179 — 
84, fjóðsögur Jóns Árnasonar I. bls. 648 — 57. Ferðabók Eggerts og 

Rjarna, bls. 402—4, 423—26 og viðar. í handritum frá 17. öld eru ótal 
margar dyra, grasa og steinasögur, sem enn eru óprentaðar og væri 
gott verkefni fyrir einhvern að safna þvi saman og rekja feril sagn- 
anna. 

’) Á landsbókasafnjpu er getið um steina i þessum handritum: 
hdrs. J. S. 109, 420-421, 422-8°. Lbs. 631 og 632-4° og 402-8° og 
eflaust miklu viðar. 

*) Thott, nr. 646 og 647-4°: i nr. 646 fylgja landsuppdrættir. 


Digitized by Coogle 



65 


einnig stutt landaskipunarfræði eptir sira Gisla Bjarnason f 
Grindavik (f. 1656); 1 ferðabók Jöns Ólafssonar Indíafara 
(1593 — 1679) segir og frá fjarlægum löndum og þjóðum. Vel 
getur verið að fleiri landfræðisbækur frá þeim tíma séu til, 
þó eg hafi ekki rekiö mig á þær í handritum. 

Stærðfræði stunduðu margir íslendingar á 17. öld, sumir 
fengust og við stjörnufræði og eðlisfræði og varð þessi kunn- 
átta til þess, að menn fóru optar en áður að mæla hnatt- 
stöðu ýmsra staða á íslandi og fengust þannig betri ákvarð- 
anir um legu landsins en áður. Enga grein stærðfræðinnar 
stunduðu menn þó af jafn miklu kappi eins og rúmfræðina, 
enda var það eðlilegt, úr þvi það hefir svo mikla þvðingu 
fyrir daglegt lif að vita nákvæmlega hvað timanum líður, og 
árleg almanök tíðkuðust ekki fyrr en löngu seinna. Guð- 
brandur biskup Þorláksson gaf fyrstur út íslenzkt »Calenda- 
rium* 1576* og svo aptur 1611; árið 1671 gaf Gísli biskup 
t’orláksson á Hólum enn út rim með ýmsum viðaukum um 
væntanlegt árlegt veðráttufar og dálítið um lækningar 3 . Arið 
1687 lét Þórður biskup Þorláksson prenta »litla rím« aptan 
við Olearii bænir 4 og »Calendarium perpetuum* 1692.® í því 

') »Um jarðarinnar deiling* Lbs. nr. 210-8°; í sama handriti er 
líka »stutt ágrip náttúruþekkingar til nota fyrir viðvaninga. út af nátt- 
úrurannsakara nyjustu uppgötvunum, af Georg Rothe, þrykkt i Kmh. 
1770«. í Lbs. nr. 391-4“ er »Lothari skynsamlegar undirvísanir um 
sitt hvað, vatn. sjó, jörð, lopt, eld, sól, stjðrnur, tungl etc. Þar í er 
ýmislegt, er snertir almenna landfræði. 

*) Calendarium. Isiendskt Rijm, so menn mættu vita hvad tijmum 
ársins lijdur. med því hier er ecki árleg almanach. Med lijtellre Ut- 
skijringu og nöckru fleira, sem ei er óþarflegt ad vita. s. 1. & a., er til 
á Lbs. 

*) Calendarium eður íslendskt rijm, so menn meigi vita hvad 
tijmum ársins lijdur, med því hier er ecke árleg almanök. Hólum 
1671. Aptan við er: Lijted Prognosticon um árlegt veðráttufar eirnin 
árferde. epter þeim fjórum fjordungum ársins. sem og um vinda og 
krankdæme, item um böd, lækningar og blóðtökur epter því sem lærðir 
menn hafa af náttúrlegum orsökum observerat. Form. obl. 

*) Rijmtal íslendskt til að vita hvad ársins tijdum lijdur. Skál- 
holti 1687. Mjög lítil bók, rúmir 2 þuml. á hæð og rúml. l'/iábreidd. 

*) Calendarium perpetuum. Ævarandi tijmatal eður rijm iislendskt 
til að vita hvad ársins tijdum líður. Skálholti 1692. 


Digitized by Google 



66 


rimi er ýmislegur fróðleikur, meðal annars er sagt frá hnatt- 
stöðu ymsra staða á íslandi, um lengd dags og nætur á Is- 
landi, um eyktamörk, um lækningar o. fl. Margir aðrir rit- 
uðu rím, sem ekki hafa verið prentuð, eins og t. d. prest- 
arnir Oddur Oddsson, Páll Björnsson í Selárda), Jón Sig- 
mundsson i í’ykkvabæ (1640 — 1725), Ólafur Jónsson í Grunna- 
vík (1672 — 1707), Auðunn Benediktsson á Borg (f 1707), 
Gísli Bjarnason á Stað i Grindavík (f 1656), f*órður Sveins- 
son í Aðalvík (f 1667), Sigurður Torfason á Melum (f 1670) 
o. fl. ; Gisli Jónsson í Melrakkadal, Guðmundur Bergþórsson 
(f 1705), Arni Þorvarðsson (f 1702)* og Ólafur Guðmunds- 
son á Sauðanesi (1537 — 1608) ortu rimvisur;* jafnvel kvenn- 
fólkið fékkst við rim, það er t. d. sagt um móðurÁrna Magn- 
ússonar, að hún hafi verið mjög rímfróð, 8 og ótal fleiri karlar 
munu hafa fengizt við rimfræði, þó þess sé ekki getið. Um 
1650 lét Gísli Einarsson prenta tvö hin fyrstu íslenzku al- 
manök í Kaupmannahöfn og árið 1684 er það talið til tið- 
inda í annálum, að þá hafi til landsins komið íslenzkt al- 
manak »er stúdentar héðan af landi höfðu hið fyrra árið sett 
á vora tungu með vilja og vitund Bagga Wandels stjörnu- 
meistara, hann dó þetta sama ár; eptir hann gjörði almanök 
Thomas Valgestein, en þó ei lengi«. 4 Hinn nýi stýll, eptir 
rimi Gregors páfa, var eins og kunnugt er innleiddur á ís- 
landi með Iagaboði 10. apríl 1700. 5 

Samfara rímritunum er víða talað um árferðl, veðurlag 


’) Nokkrar rimvisur eptir hann eru í þórðarrími 1692. 

’) Sbr. Calendarium, Hólum 1671. Um það kveður síra Arngrimur 
lærði: Rímvisur rétt saman, ráðsvinnur nam spinna, hann er knýta 
kunni, kæn ijóð 4 norrænu, kund eg greini Gvöndar, góðmenntan og 
fróðan, Ólaf hvör nú hefur, heimgang að Sauðtanga. 

’) Thorchilli: Specimen Islandiæ non barbaræ, hdrs. J. S. 333-4°, 
bls. 16. 

') Svarfaðardalsannáll, Lbs. nr. 168-4°, bls. 109 — 10; þetta almanak 
er til á landsbókasafninu og er titilt þess: Almanak upp á thetta ár 
M. D. C. LXXXIV epter Christi fæðing, sem er hlaupár reiknað til Poli- 
hæðar 66 gr. 3. an. af Kon. M. Nav. Schol. Direct. Bagga Wandel. 
Kaupinhafn. 

‘) Lovsamling for Island I. bls. 560—662. Árb. Esp. VIII. bls. 69. 


Digitized by Google 



67 


og veðurspádóma, og tóku menn einkum mark á jólaveðri, 
og spá árferði eptir því upp á hverja vikudaga jólin ber, og 
eru rit um það kölluð jólaskrár; 1 i annálum 17. aldar er því 
optast nákvæmlega getið um veðrið um jólin og nýárið. Frá 
þeim tímum eru veðráttubæklingar sira Gisla Bjarnasonar 
(1649) og síra Hallgríms Péturssonar;’ þar er talað um merki 
þau, er taka má af sólu, tungli, stjörnum, skýjum, blikum, 
regnboga, þoku, snjófalli, regni og votviðri, vindi, lopti, eldi, 
sjó, fuglum, kvikindum og dauðum hlutum, enn fremur er 
þar talað um vetrarfar, merki til gróða og ávaxtar, og opt- 
ast er >lítill viðbætir*. 

Sumir íslendingar fengust þá einnig við stjörnufræði, 
Oddur biskup Einarsson lærði hjá Tycho Brahe, Páll Björns- 
son, Gisli Bjarnason, f*órður Sveinsson og Gísli Einarsson 
voru og vel færir i þeirri mennt. Gísli Bjarnason og f’órður 
Sveinsson rituðu ýmislegt um stjörnufræði. pórður Sveins- 
son var fæddur 1623 og fór úr Skálholtsskóla 1647, hann var 
hinn mesti hugvits og hagleiksmaður, þó hvorki við alþýðu 
geð né fyrir veraldlegar sýslanir, hann var fráskiptinn og vel 
látinn af góðum mönnum. Þórður vígðisttil Ögurþinga 1652, 
en árið 1657 taldi síra Arni Loptsson hann á að hafa brauða- 


') Sbr. t. d. Lbs. 223 og 264-8°, J. S. 246-4°. Jólaskrá í ljóðum 
(jólamerkingarsálm) hefir síra Ólafur Guðmundsson ort. Upphaf : >Ef 
jólanótt er kyrr og klár, koma mun golt frjófgunar ár«. Seinasta (8da) 
erindið endar svo: >Landfarsótt þeim gömlu lógar, leiðangur og brenn- 
ur nógar«. (Hdrs. J. S. 631-4°, eptirrit eptir hdrs. i Stockholm, nr. 
21-8“ chart.). Sumir segja að jólaskrá þessi sé eptir Gísla prest Bjarna- 
son i Grindavík. Lbs. 166 8°, í þvi hdr. er önnur jólaskrá í ljóðum. 
Byrjun: >Jólaskrána eg sá einu sinni, jólatíðir voru þar nefndar inni«. 
Fornar jólaskrár eru prentaðar í Norges gamle Love IV. bls. 489, 606. 

’) Hallgrímur Pétursíun: Veðráttubæklingur innihaldandi vita og 
merkingar þær eð gamlir skynsamir menn hafa aðgætt og eptir tekið 
af sólu, tungli og stjörnum, vindi. lopti og skýjum, item lifandi og dauð- 
um hlutum upp á veðráttufar bæði illt og gott. Hdrs. J. S. nr. 74-8° 
(19. kap.). Sbr. Atli, Hrappsey 1783. 1 IV. J. van Bebber: Handbuch 

der ausiibenden Witterungskunde, Stuttgart 1886, I. bls. 9—79, er ágætt 
yfirlit yfir hugmyndir þær, er menn höfðu um áhrif himintungla á veðr- 
áttufar. 

6 * 


Digitized by Google 



68 

skipti viö sig á Stað i Aðalvík; varð mál milli þeirra út úr 
staðartökunni og árPsiðar fór f’órður alfarinn úr Aðalvik sakir 
óyndis, en Arni Loptsson náði aldrei Ögurþingum sakir óvilja 
sóknarmanna. Sira fórður var síðan embættislaus hjá góð- 
um mönnum; hann var eitt eða tvö ár hjá síra Páli i Sel- 
árdal og skrifaði þar rim 1660, en síðan fór hanu suður að 
Skálhoiti og var þar flest þau ár, er hann enn átti ólifað, 
hjá Brynjólfi biskupi Sveinssyni. Sira Þórður var hinn mesti 
gáfu og lærdómsmaður og gátu menn varla skilið, hvernig 
hann tilsagnarlaust gat komizt niður i erfiðum visindum, 
hann kunni t. d. ágætlega hebresku, en mest fékkst hann 
við stjörnufræði og stærðfræði, hann lagði út á íslenzku rit 
Copernicusar og fleira stærðfræðislegs efnis. Af hugviti sínu 
fann Þórður Sveinsson ýmislegt til verkaléttis, hann kom mastr- 
inu í duggu síra Páls i Selárdal, og lét straum hræra sleggju 
til þess að berja fisk í Skálholti. 1 Nálægt jólum 1666 tók 
sira Pórður sinnuleysi og veikleika mikinn, sem leiddi hann 
til bana, segir svo frá veikleika þessum í annál Magnúsar 
Magnússonar: »1666 kom ofsókn á síra f*órð Sveinsson í 
Skálholti, so hann varð sjónlaus, heyrnarlaus, mállaus og 
vitlaus á einu augnabragði, lá so það eptir var vetrarins og 
fram á sumar i Skálholti með mikilli vöktun, þá sótti hans 
bróðir Ólafur hann og flutti vestur til Bæjar á Snæfjallaströnd 
á kviktrjám, hvar hann siðan sofnaði 1667, en skömmu fyrir 
hans andlát færðist að honum málið, so hann talaði á latínu, 
ebresku, grísku og öðrum tungumálum, þó í óviti«. ! Gísli 
Einarsson var einn hinn lærðasti íslenzki stærðfræðingur á 
17. öld, hann var fæddur 1621 (?), sigldi og var innskrifaður 
við háskólann 2. des. 1644; hann stundaði þar af miklu kappi 
stærðfræði og stjörnufræði hjá Jörgen From (1605 — 1651), 
sem þá var kennari við háskólann í þeim greinum. Arið 
1649, 7. april bauð konungur Gisla að fara til íslands og 

‘) Um æfi síra þórðar. Prestaæfir síra Jóns Halldórssonar. Rask 
65-4°, bls. 483—84. Jón Ól. Grunnvíkingur í hdrs. J. S. nr. 68. fol. 
Thorchillii Specimen bls. 14. Vatnsfjarðarannáll, hdrs. J. S. 39. fol. 
Árb. Esp. VII. bls. 46. 

') Annálar Magnúsar Magnússonar, Lbs. 39. fol. 


Digitízed by Google 



(59 


kenna viö skólann i Skálholti undirstööuatriðin i reiknings- 
list, flatmálsfræði og stjörnufræði, og fékk hann í laun afgjald 
af Flögujörðum i Skaptártungu. 1 Arið 1650 kom Gísli til 
íslands og varð heyrari i Skálholti og veturinn sama eptir 
jól skólameistari, hélt þó jarðarafgjöldunum fyrir það. Meðan 
hann var skólameistari, bjó hann í Þrándarholti, en var lítill 
búsýslumaður og mjög hneigður til drykkjuskapar. Gísli var 
ágætur kennari og mjög vel látinn af lærisveinum skólans, 
var því minna tekið á óreglu hans, en annars hefði orðið. 
Tvisvar var Gísla vikið frá embætti um stundarsakir, í fyrra 
sinn sakir áfloga í drykkjuskap og áverka, er hann veitti 
Guðmundi nokkrum Guðmundssyni snikkara; skólasveinar rit- 
uðu þá biskupi og báðu, að þeir mættu halda jafn ágætum 
kennara, og varð það úr, að hann hélt embætti, en skóla- 
sveinar borguðu sekt þá, er hann skyldi greiða.’ T annað 

sinn var honurn vikið frá fyrir frillulifsbrot, en Brynjólfur 
biskup bað konung, að hann mætti halda embætti, af því 
enginn annar væri hér á landi, er gæti gegnt því eins vel eða 
betur. Arið 1661 varð Gfsli Einarsson prestur að Helgafelli, 
giptist 1664 Kristínu Vigfúsdóttur frá Setbergi og dó 1688, 67 
ára gamall. 

Sira Gísli Einarsson var á þeim tímum álitinn einn af 
lærðustu mönnum á íslandi, hann var gæflyndur maður og 
hrekkjalaus, þegar hann var algáður, en var Iftt sýnt um 
veraldlegar sýslanir. Meðan Gísli var í Höfn, gaf hann út 
tvö almanök, 3 hann reiknaði pólhæð Skálholtssaðar og fannst 


') Magnús Ketihson: Forordninger og aabne Breve III. bls. 11— 12. 
í konungsbréfinu er hann kallaður Gisloff Eivertsson. Segist Friðrik 
III. hafa heyrt. að íslendingar kunni ekkert i stærðfræði og því sendi 
hann Gísla til íslands, því hann hafi sett sig vel inn í aðalatriði stærð- 
fræðinnar. 

’) Skjöl um málaferli þessi. rekistefna og rannsóknir um þetta. og 
ýmislegt annað og margt fleira merkilegt til skólasögu þeirra tíma, er 
að finna í hdrs. J. S. nr. 611-4°. 

*) Annað þeirra segist Jón frá Grunnavík hafa séð, það var fyrir 
árið 1660 og titilt þess: SchrifT Calender paa det Aar effter vor Herris 
Jesu Christi Födsel MDCL beregnet af Gistao Enario Islando. Prentet 


Digitized by Google 



70 


hún vera 64° 14' n. br. og er það ekki mjög fjarri sanni. 1 
Gísli var hinn fyrsti íslendingur, sem sérstaklega hafði lagt 
stund á stærðfræði og stjörnufræði við háskólann, og hinn 
fyrsti íslenzki kennari í þeim greinum; þó hefi eg ekki séð 
rit eptir hann, en töluvert gagn mun hann hafa gert með 
kennslu sinni.* Á 17. öld hafa menn án efa orðið að nota 
kennslubækur í reikningi, en ekki hefi eg rekið mig á, að 
þær séu nefndar, nema hvað sagt er, að Frans Ibsson prest- 
ur í Hruna hafi skrifað reikningsbók ;* síra Frans kom mjög 
ungur hér til lands og tók Þórður biskup f’orláksson hann 
að sér, hann vígðist 1686 og dó mjög gamall 1739. 

í ríminu 1692 getur Þórður biskup Þorláksson, eins og 
fyrr var sagt, um pólhæðir þær, sem þá höfðu verið mældar 
á íslandi; hafði hann sjálfur mælt hnattstöðu Skálholts og 
fundið 64° 10', þá nefnir hann hnattstöðu Hóla eptir mælingu 
Guðbrands biskups (65° 43'), og Bjargtanga 65° 48' eptir 
mælingu Páls Björnssonar í Selárdal, enn fremur telur hann 
breiddarstig Vestmannaeyja, Keflavikur, Snæfellsjökuls og Eyja- 
fjarðar eptir landfræði Hans Nansens, en hvort þessar 
ákvarðanir hafa verið byggðar á mælingum eða bara ágisk- 
anir, veit eg ekki. 4 Pórður biskup hvetur menn mjög til 


í KjBbenhafín aff Melchior Mortzan. J. Ól. Grv. Hist. lit. Isl. B. U. H. 
Add. 3. fol. 

’) A. M. nr. 369. fol.; á 23. blað í P. Resenii: Atlas Danicus 1688, 
er þessi pólhæð Skálholls skrifuð og sagt, að hún sé tekin úr bréfi 
Gísla Einarssonar til Henrik Bjelke. Hið sama bréf »de cometa anni 
1662* nefnir Resen í Descriptio Islandiæ. hdrs. J. S. 38. fol. bls. 
20, 183. 

’) Um æíi Gísla Einarssonar: Jón Halldórsson, Prestaæfir, Rask 
66-4°, bls. 372-74. F. J. Hist. eccles. Isl. III. bls. 631—632. Árb. 

Esp. VI. bls. 139, VII. bls. 130. 

s ) Thorchillii: Specimen Islandiæ non barbaræ, hdrs. J. S. 333-4°. 
Hin fyrsta islenzka prentaða reikningsbók er liklega sú, sem prentuð 
er aptan við »Tilskipan um þann íslenzka taxta> 10. apr. 1702. Hólum 
1746. >Lítið ágrip um þær fjórar species i reikningskonstinni. Inn- 
réttuð epter E. Hatton reikningskonst eður arithmetica*. 

4 ) Calendarium perpetuum. Skálholti 1692, 20. kap. »Um eleva- 
tiones poli eður polihæðer, sem nú eru kendar á Islande að so komnu* 
bls, 99-100. 


Digitízed by Google 



71 


mælinga og segir: >Væri gott aðrir góðir menn, sem þar 

hafa vitsmuni til, vildu betur grennslast eptir þessum póli- 
hæðum á landi voru, því margir einkum útlendskir girnast 
aó fá nokkra vitneskju þaraf*. 

í>á má geta þeirra, er stunduðu eðlisfræði og heimsspeki 
auk stærðfræðinnar; þar má fyrst nefna Btmólf Jónsson, skóla- 
ineistara, hann fékkst við margt, fornfræði, inálfræði, eðlis- 
fræði, stærðfræði og heimsspeki. Runólfur var sonur síra 
Jóns Runólfssonar á Svalbarði, sem dó að Völlum í Svarf- 
aðardal 1682, 102 ára gamall.' Runólfur var innskrifaður við 
háskóiann i Höfn 21. des. 1640, en kom út hingað aptur 
1644, og varð þá skólameistari á Hólum; 1649 fór Runólfur 
aptur utan og fékk meistaranafnbót 1650, varð síðan skóla- 
meistari í Christiansstad á Skáni og dó úr drepsóttinni 1654.* 
Runólfur Jónsson skrifaði ýms málfræðisrit og 1652 var hann 
forseti við 12 »dispútatiur« í eðlisfræði og heimspeki, og voru 
þeir, sem »dispúteruðu«, allir íslendingar nema tveir; hafði 
Runólfur kennt þeim stærðfræði og eðlisfræði, er hann var 
mjög hneigður fyrir. 3 Af bréfi frá Runólfi til Brynjólfs bisk- 
ups Sveinssonar 1645 sést, að hann hefir á Hólum fengizt 
töluvert við stærðfræði, og f’orlákur Skúlason segir, að hann 


‘) Tímarit Jóns Péturssonar, IV. bls. 83. Síðustu æíiár var sira 
Jón hjá tengdasyni sínum, síra þorsteini Iliugasyni á Völlum; kona 
hans, systir Mag. Runólfs. hét Steinvör; bróðir Runólfs, I’orsteinn Jóns- 
son, var fyrst prestur á Svalbarði, síðan á Eyðum, liann var lærdóms- 
maður og hélt opt barnaskóla, segir síra Jón Halldórsson í presta- 
æfum. 

*) Eptir alþingisbókinni 1660. nr. 37, er útlit til, að Mag. Runólfur 
hafi itt i fjárbralli leiðintegu eða þá einhver svik hali verið í tafli af 
einhvers annars völdum; þá bar Tomás Niculásson fram á þingi skulda- 
bréf Runólfs til Thomas Bang, dags. í Bræðratungu 1662, 28. júlí.. með 
undirritnðum ábyrgðarmðnnum, forláki biskupi Skúlasyni og sýslu- 
mönnunurn Hakóni Gíslasyni og Benedikt Halldórssyni, og vildi enginn 
þeirra kannast við að hafa skrifað undir; Benedikt Halldórsson hafði 
ekki komið í 24 ár að Bræðratungu. þorlákur biskup segist af góð- 
vilja við Runólf vilja borga 100 dali og Helga Magnúsdóttir (ekkja 
Hákonar. systir Vísa-Gísla) 20 dali »af góðvild, en ei skytdu*. 

s ) Jón 01. Grv. Hist. lit. Isl. B. U. H. Add. 3. fol. F. J. Hist. 
eccles. Isl. III. bls. 548. 


Digitized by Google 



72 


hafi með hollenzkum skipstjóra 1644 mælt breidd Hóla og 
fundizt hún vera 65° ÍU', lengdina gátu þeir ekki fundið 
sakir verkfæraleysis. 1 Af þeim er vörðu ritgjörðir sinar 1652 
undir forustu Runólfs Jónssonar, má fyrst og fremst nefna 
þá Teit Torfason (f 1668) og Sigurð Torfason (f 1670). 
Teitur var sonur sira Torfa Snæbjarnarsonar í Kirkjubóls- 
þingum og varð nafnfrægur af afli sínu og hreysti, er Sviar 
sátu um Kaupmannahöfn 1660, hann var ráðsmaður Skálholts- 
staðar og drukknaði í Reiðnesósi 28. des. 1668. Sigurður 
Torfason var prestur á Melum, hann var bröðir Þormóðar 
Torfasonar og hefir ritað um galdra, sem fyrr hefir verið 
getið. 2 Enn frernur varði t’orkell Vídalin þá einnig (1652) 
ritgjörð um eðlisfræði. 2 Jón Grunnvikingur segir, að 
Olafur nokkur Magnússon og Jón Ólafsson hafi þá varið rit- 
gjörðir um svipað efni. 4 Einhver Þorleifur Jónsson 1 ritaði 
líka bækling »um heiminn* 1644. 

Hér má geta þess, að íslendingar á þessari öld tóku nú 
fyrst að rita ítarlegar lýsingar á eldgosum þeim er urðu. 
Oddur biskup Einarsson reit um Heklugosið 1597, og bróðir 
hans Ólafur Einarsson (f 1659) um Öræfajökuls og Gríms- 
vatnagos 1598; Þorsteinn Magnússon sýslumaður (f 1656) 
samdi rit um Kötluhlaupið 1625 og var ágrip af þvi gefið út 
á dönsku af Nic. Helduader. f*orsteinn Magnússon var einn 
af helztu lagamönnum á 17. öld og hefir ritað margt um lög. 
Um Heklugosið 1693 rituðu þeir Oddur Eyjólfsson skólameist- 
ari (f 1702), Daði Halldórsson í Steinsholti (f 1721) og tor- 
lákur skólameistari Þórðarson (f 1697), sonur f’órðar biskups. 
Eru rit þessara manna enn þá öll til i handritum. 8 

’) Hdrs. A. M. nr. 1058-4°. Þ. Sk. Responsio subitanea, GI. kgl. 
Sanil. 2866-4°. 

’) Teitur Torfason reit: >De principiis rerum naturalium in genere 
et in specie de materia* og »De aquis super coelestibus et cælo side- 
reo«. Sig. Torfason: »De temperamento*. 

*) »De definitione et partibus Phycises* og »De tempore*. 

•) J. Ól. Grv. Hist. lit. Isl. bls. 56 og 68. 

*) >Dissertatio de mundo 1644* J. Ól. Grv. Hist. lit. Isl. bls. 166. 

*) Sbr. Th. Thoroddsen: Oversigt over de islandske Vulkaners 
Historie. Kbh. 1882, bókaskráin aptan við, bls. 136 — 148. 


Digitízed by Google 



73 


Vér gátum þess fyrr, að allskonar hindurvitnafræði var á 
17. öld í mjög miklum metum hjá íslenzkri alþýðu; að svo 
hefir verið, sést af öllum þeim handritagrúa um slik efni, 
sem enn er til; menn rituðu þesskonar bækur upp hvað 
eptir annað og það jafnvel lengur en menn trúðu efninu. 1 
Allt efni þessara rita er útlent og hefir á 17. öld verið tekið 
úr ýmsum latneskum, þýzkum og hollenzkum ritum. Sér- 
staklega voru menn í þá daga trúaðir á áhrif stjarnanna á 
örlög mannanna og ótal sinnum rita menn um tólf himins- 
ins hús, um það hvernig menn samkvæmt stjörnunum skuli 
haga sér í hverjum mánuði, um örlög manna eptir fæðingar- 
stjörnum þeirra, um áhrif himintungla á lækningar, blóðtökur, 
veðráttu o. s. frv. Lófalist (chiromanti) tíðkuðu menn og 
mjög mikið 2 og eru til mörg handrit um þá fræði; þá má 
enn fremur nefna draumabækur, og rúnabækur með alls- 
konar villuletri og særinguin. 


16. Jón Guðmundsson og Jón Daðason. 

Jón Gnömundsson lærði var einn af hinum einkennileg- 
ustu íslendingum á 17. öld. hjá honum sjást skýr auðkenni 
þeirrar aidar, Jón er öndvegishöidur hjátrúar og forneskju; 
hann var hinn mesti fróðleiksinaður, en fróðleikurinn var 
allur á ringli, af þvi dómgreindina vantaði, hann var þjóð- 


‘) Eilt af fullkomnari handritum um allskonar hjitrúarvisdóm er 
Hikonarstaðabók (hdrs. J. S. 248-4°, 373 bls.) ; hana hefir skrifað með 
útflúri og myndum Pétur Pélursson yngri á Hákonarstöðum á Jökuldal 
1846; þar segir ritarinn aptast í bókinni: «eg held litið mark að öðr- 
um eins kerlingasögum og hér eru«. 

*) Af handritum um stjörnulist, sem eg hefi handleikið. eru þessi 
hin helzlu: hdrs. J. S. 158. fol., 74-8° (plánetubók með hendi síra Hall- 
gríms Péturssonar). Lbs. 391-4°, 210, 223 og 402-8°. A. M. 189. 8°. 
Um lófalist: Ny kgl. Saml. 316-4°; hdrs. Bmf.. Kmh. 167-4°; J. S. 158 
fol. og 114-8°; Lbs. 223-8°. Physionomia eptir R. Gaten 1621, er síra 
Sigurður Jónsson í Vatnsfirði sneri, er til víða í handritum. Rit um 
þessi efni eru miklu fleiri og hefi eg alts ekki sérstaklega grennslazt 
eptir þeim. 


Digitized by Google 



74 


sagnasnuddari mikill og ákaflega trúgjarn, trúir öllu, sem hann 
hefir heyrt, og hneigist helzt að þvi, sem fjárlægast er mann- 
legu viti; hin hóflausa hjátrú er sameinuð mikilli fróðleiks- 
fýsn og þó þjóðsagnafræðin helzt hafi not af ritum hans, þá 
er þó allmikið innan um, sem bendir á töluverða kunnáttu í 
náttúruvísindum og landfræði; þó kunnátlan yfir höfuð sé 
á lágu stigi eins og hjá samtiðarmönnum hans á Islandi, þá 
sést þó af ýmsu, að hann hefir athugað margt sjálfur. og er 
það fátftt á þeirri öld. í stuttu máli, Jón Guðmundsson er 
merkilegur maður og þó undarlegur; af ritum hans er ekki 
gott að vita, hvort meir skal undrast iðni hans og fróðleik 
eða ofurmagn heimskunnar, en hér verður að gæta þess, að 
hjátrúin var aldarandi og hugsun og röksemdaleiðsla þeirra- 
tíma allt önnur en nú. Guðbrandur Vigfússon lýsir Jóni 
þannig, að hann hafi verið »heiptugur í skapi, sérvitur og 
fullur hjátrúar og pápískur í trú og trúði á Maríu og þótti 
ófagur hinn nýi siður. Um lærdóm hans er þaö sannast að 
segja, að þó hann sé blendinn, þá hafa fáir þá verið svo fjöl- 
fróðir sem hann og viðlesnir*. Jón lærði og Jón Daðason eru 
að mörgu likir, þó er Jón Daðason enn þá sérvitrari; hann 
þekkir betur útlend fræði, en Jón lærði er betur að sér í 
íslenzkum fræðum og alþýðutrú; hjátrú Jóns Daðasonar er 
ekki alveg eins mögnuð, en aptur er Jón lærði miklu sjálf- 
stæðari og íslenzkari í anda. Vér verðum að geta Jóns lærða 
nokkuð ítarlega, því frá honum er sprottinn mestallur sá 
fróðleikur, sem aiþýða í tvær aldir hafði um dýr, jurtir 
og steina. 

í kvæðinu »Fjölmóð« lýsir Jón Guðmundsson sjálfur æfi 
sinni og telur allar þær galdraofsóknir, er hann þvkist hafa 
orðið fyrir; Jón læröi var líka kallaður Jón málari eða tann- 
smiður, hann var fæddur 1574 i Ófeigsfirði á Ströndum, 
1601 reisti hann bú á Stóra-Fjarðarhorni í Kollafirði, vetur- 
inn 1607 var hann í Bjarneyjum á Breiðafirði, 1610 eða 1611 
i Ólafseyjum fyrir Skarðsströnd. Veturinn 1611 — 12 hjálp- 
uðust þeir að, Galdra-Leifi og Jón málari, að kveða niður 
hinn alræmda Snæfjalladraug, þá orti Jón »Fjandafælu« og 


Digitízed by Google 



75 


fleiri kvæði. 1 Eptir það var Jón um stund á Vestíjörðum og 
komst þar i kynni við Gaskóna, er þá stunduðu hvalaveiðar 
hér við land og rændu sumstaðar; var Jón þeim hliðhollur 
og varð hann eptir dráp þeirra að stökkva burt af Vestfjörð- 
um fyrir ríki Ara i Ögri. 8 Dvaldi Jón lærði eptir það um 
hríð undir Jökli, en hafði þar þó sjaldan frið, að því er hann 
sjálfur segir, Ari í Ögri sendi honum sendingar og gerði að 
honum svo mikla galdra að vestan, að jörðin gekk í bylgj- 
um undir Jóni. í*á var sira Guðmundur Einarsson á Staðar- 
stað að rita á móti »Fjandafælu« og um galdra, og hefir víst 
varla litið hýru auga til nábúa síns, 8 enda bregður Ari i Ögri 
síra Guðmundi um, að hann hylmi yfir með galdraskóla þeim, 
er »strákurinn Jón Gvendsson* haldi undir Jökli; um þetta 
höfum vér fyrr getió nánar. Út úr galdraorðrómi þeim, sem 
gekk um Jón, var honum stefnt til alþingis, en Guðbrandur 
biskup skaut þá skjólshúsi yfir hann og tók Guðmund son 
hans i skóla; var Jón nú um tíma nyrðra, en eptir dauða 
Guðbrands biskups flæktist hann suður á Akranes 1627; þar 
þykist Jón hafa orðið fyrir römmum göldrum og sendingum 
frá Ólafi Péturssyni, umboðsmanni höfuðsmanns, sem hann 
kallar Náttúlf í ritum sínum. Guðmundur sonur Jóns hafði 
fengið Hvalsnessbrauð og lofazt þjónustustúlku Ólafs Péturs- 
sonar, kærði síra Guðmundur, að Ólafur hefði viljað komast yfir 
stúlkuna eptir trúlofun við sig, en þá er það hefði eigi dugað, 


') Kvæðabálkar þessir eru þrir: Fjandafæla, »Jesú dreyra dauða og 
pín« o. s. frv., Snjáfjallavísur hinar siðari: »Far niður fjla, fjandans limur 
og Grýla* o. s. frv., Uuibót eða Friðarhuggun: »Minn guð eg syng þér 
sætlegt lof« o. s. frv. 

’) Um dráp Gaskóna, hefir Jón samið sérstaka ritgjörð »Dráp Spán- 
verja i Æðey 1615«, sem nú er prenluð í Fjallkonunni IX. 1892, 103 
— 151. Titillinn er >Sðnn frásaga af spanskra skipbrotum hér við land 
anno 1615«. Hdrs. J. S. 633-4°; hdrs. Bmf. Kmh. 37-8°. 

*) Sagt er að prestur hafi áminnt Jón að hætta göldrum, en hann 
hiyddi því ekki; þá bannfærði síra Guðmundur Jón í messu á Staðar- 
stað. þá var Jón á Sandi. en i sama augnabliki, sem Jón var bann- 
færður á Staðarstað, fann hann undarlegan titring í likamanum og 
mælti »nú minnist prófastur mín í dag« og eptir það friðmæltist hann 
við síra Guðmund. 


Digitízed by Google 



76 


hefði hann veikt hana með fjölkyngi; lét Ólafur þá stefna 
þeim feðgum og bar á Jón galdra, Guðmundur missti brauðið, 
en Jón var dæmdur útlægur 1631.* Flýði Jón Guðmunds- 
son nú af Suðurlandi og komst eptir mikla hrakninga norður 
á Langanes og svo þaðan á Hérað; segir hann að Bjarni 
sýslumaður Oddsson og sfra Ólafur Einarsson hafi tekið sér vel 
og verið sér góðir, en þá fréttist suður, hvar hann var niður 
kominn og þá byrjuðu ofsóknirnar aptur og segist hann þá 
hafa orðið að flýja i útsker. 5 Sfðan komst Jón í kaupskip 
og fór til Kaupmannahafnar og segist hann þá hafa verið 63 
ára gamall; í Höfn tók ekki betra við, þar var hann settur 
í bönd og varpað í dýflissu, en þá tók Ole Worm hann að 
sér, vildi hann fræðast af Jóni um rúnir og frelsaði hann úr 
varðhaldi; var nú ákveðið að rannsaka skyldi mál hans að 
nýju og var Jón fluttur aptur heim til íslands, en var þar 
enn á ný á alþingi dæmdur útlægur; Danir vildu ekki flytja 

*) Arið 1636, ]. júli lýsir Jens SölTrinsson útlegð Jóns á alþingi og 
• skikkaði að hann skyldi fangast og flytjast sýslamanni eða til Bessa- 
staða. hvar helzt sem hann kynni nást, svo framt þeir ekki sjálfir 
vildu standa til rétta«. Lögþb. 1635, nr. 7. þeir sem ritað hafa um 
æfi Jóns lærða, munu flestir eða allir hafa haft fyrir sér æfidrápu hans 
(Fjölmóð), eigi lengri en 246 erindi, þvi þar hættir drápan i miðju kafi 
í flestum handrilum. þegar hann er dæmdur útlægur i fyrra skipti (svo 
er t. d. í handritum þorvaldar Sivertsens og Jóns Árnasonar); sést 
því ekki á æfiágripunum, hvað af Jóni hefir orðið árin 1631 — 36, en i 
hdrs. J. S. nr. 92. fol. er afskript Jóns Sigurðssonar af drápunni (því 
nær) allri og »restans eða rófan« aptan við; þar sést hvað drifið hefir 
á daga Jóns þessi ár. Sömuleiðis drápan öll Lbs. 170-8°. 

’) Jón lærði segir í Fjölmóð: »voru enn bjargráð bönnuð allviða 
og hvergi frilt hér á landi. varð þá í útsker eitt að snauta« .... 
»Boð vildu senda svo bana eg fengi, reykr rógsmanna rauk úr fylgsn- 
um, fáir mér þá fundust fullvel trúir«. Að Jón hafi flúið i útsker, 
kemur saman við lýsingu Hofssóknar i Vopnafirði 1840, þar er talað 
um Bjarney norðaustur af Fagradalsfjalli i Vopnafirði, hún er skammt 
frá landi 26 — 30 dagsláttur að stærð, 6 hdr. að dýrleika að fornu. Hofs- 
kirkja á evna. Hún er óbyggð. en sjómenn liggja þar á vorin til há- 
karlaveiða og er skáli til þess gjör. Hér var Jón lærði í 3 ár og hefir 
hann markað ártalið á klöpp í eynni 1632 og 1636. Mælt er að hellir 
sé undir eynni. og er sigið fyrir munna hans að mestu. Gullborg 
heitir klettur á eynni. Hdrs. Bmf. Kmh. 18. fol. 


Digitized by Google 



77 


hann burt og hrökklaðist Jón þá aptur austur í Múlasýslur. 
Eptir að Brynjólfur biskup Sveinsson komst til valda 1639 
var Jón óhultur, þvi biskup var skjól Jóns og athvarf upp 
frá því; það er auðséð á mörgu, að Brynjólfi biskupi hafa 
geðjazt rit Jóns og hefir biskup beðið hann að skrifa sumt, 
auk þess var Brynjólfur undir niðri æði pápiskur í anda 
eins og Jón. Jón Guðmundsson naut þess, að lærðir höfð- 
ingjar kunnu að meta rit hans og fróðleik, annars hefði hann 
eflaust verið brenndur eða hengdur, margir létu i þá daga 
lífið fyrir galdragrun, sem minna höfðu til saka unnið en Jón 
lærði. Þegar Ólafur Pétursson hafði misst völd og gengi, 1 
fékk Guðmundur Jónsson aptur prestskap og varð prestur á 
Hjaltastað. 2 Jón Guðmundsson var það sem eptir var æf- 
innar á Úthéraði, liklega optast í Dalakoti og Gagnstaðahjá- 
leigu; þar eystra ritaði hann í elli sinni flest rit þau, er 
eptir hann liggja. 8 Dauðaár Jóns vita menn ei með vissu, 
líklega hefir hann dáið 1650 (sumir segja 1654, sumir 1658). 4 

Kona Jóns lærða hét Þuríður Úorleifsdóttir, hún var hjá- 
trúarfull eins og inaður hennar og talin mjög fjölkunnug; síra 


’) Um það kveður Jón í æfidrápu: »þá var Náttúlfur naður hiun 
falski, sá stórþjófur strokinn úr landi, hafði hann svikið af sinum herr- 
um, fjörutiu hundruð fullra dala«. Hdrs. J, S. 92. fol. 

') Konungsbréf um þá feðga 14. maí 1637. Magnús Krtilsson: For- 
ordninger og aabne Breve II. bls. 408—410. í prestatali Sveins Niels- 
sonar, bls. 12 segir, að Guðmundur Jónsson hafi verið vígður 1633, en 
það er skakkt. af honum var dæmdur prestskapur 13. mai 1630 á 
Kálfatjörn, sbr. Alþingisbók 1637. nr. 3. 

*) Um æfi Jóns Guðmundssonar: Árb. Espólíns, Hist. eccles, Isl. 
111. bls. 590—593. íslenzkar þjóðsögur, formáti bls. 10 — 18. Syslu- 

mannaæfir II. bls 216 — 18. þáttur Jóns lærða Guðmundssonar eptir 
Gisla Konráðsson, hdrs. J. S. 291-4°. Alþingisbókin 1637, nr. 2. Reflex- 
iones Joh. Thorchillii de persona, vita, familia et scripto Jons málara 
vel lærða de quibusdam naturalibus Islandiæ, Ny kgl. Saml. 1275. fol., 
eru ómerkilegar. Ýmislegt mun vera athugavert í æfiágripunum, og 
væri eigi vanþörf á, að ritað væri ítarlega am Jón Iærða. 

*) Jón frá Grunnavík segir, að Jón lærði hafi lifað þangað til 1663, 
en það er ósennilegt. Brynjólfur Sveinsson segir 1649 í bréll til Ola 
Worms, að Jón Guðmundsson sé nú sér og öðrum gagnslaus, félaus og 
fnrlama á útkjálka. Ep. Wormii. II. bls. 1060. 


Digitized by Google 



78 


Guðmundur á Hjaltastað mun hafa verið skilgetinn sonur 
þeirra hjóna. 1 I elli sinni átti Jón Guðmundsson son fram 
hjá, sem kallaður var Jón Litlilærði, 8 hann líktist föður sin- 
um í hjátrú og öðru, en litlar sögur höfum vér af honum, 
þó er sagt hann hafi ort sálm og mælt djúpið i Lagarfljóti. 
Jón Guðmundsson var listamaður til handanna, þessvegna 
var hann kallaður málari og tannsmiður; mvndir i handrit- 
um hans eru vel dregnar og i þá daga var það alsiöa að 
smíða ýmsa gripi úr tönnum og beini. í kirkjunni á Hjalta- 
stað var á 18. öld útskorin altaristafla eptir Jón lærða með 
ártalinu 1643, prýðilega gerð. 3 

Jón Guómundsson ritaði mest um náttúrufræði, uin eigin- 
legleika »náttúrur og dyggðir« dýra, jurta og steina, mestallt 
blandað forneskju og hindurvitnum, hann ritaði og um álfa, 
útilegumenn og margt fleira, er snertir þjóðtrú; hann orti 
margt, rfmur, drápur og kvæði og ritaði ýmislegt sögulegs 
efnis. 4 Margir lærðir menn fyrr og siðar hafa haft skömm á Jóni 
lærða sökum hjátrúar þeirrar, sem er í bókum hans, og það 
er eðlilegt þó þeir samtiðamenn hans, sem ekki kunnu að 


') Bogi Benediktsson segir, að Jón lærði hafi átt son, er hét Daði 
• laungetinn með Gunnu«. Sýslumannaæfir II. bls. 215. 

’) Gísli Magnússon var þá sýslumaður í Múlasýslu. hafði J6n opt boðið 
honum »bótogviðsjá«, liklega einhverjar töfraþulur, til verndargegn óhöpp- 
um, árásum óvina eða þvílíkt, því það var eitt aðalslarf Jóns að hjálpa 
mönnum um særingar og verndarþulur, en Gísli vildi ekki sinna 
þessu. Nú er Jón féll í hórdómssök, þá var hann samkvæmt lögum 
hýddur, þó garnall væri, og er mælt, að Gísli haft þá sagt, að nú skyldi 
hann sjálfur brúka sína >bót og viðsjá«. J. ól. Grv. Hist. lit. Isl. og 
Lex. Isl. undir »bót«. Vísi-Gísli varð sýslumaður í Múlasýslu 1648, 
svo Jón lærði hefir að minnsta kosti verið 74 ára. þegar hann eignað- 
ist þennan launson. 

’) Altaristöflu þessari er lýst í ferðabók Olaviusar bls. 629. 

4 ) Jón Guðmungsson hefir ritað íslands annál, Grænlands annál 
o. fl. hdrs. J. S. 107-4°. Eitt hið síðasta rit hans mun vera ágrip af 
Fabroni veraldarsögu, ritað í Dalakoti 1 Útmannasveit 1647. A. M. 
201-8°. Kvæði hans nefnir Jón þorkelsson í Digtn. paa Island, bls. 
485—487. 1 Lbs. 576-4“ er ritgjörð. sem heitir »um ættir og slegti, 
sem og annað fleira nokkra manna á íslandi, uppteiknað epter Jóni 
sál. Guðmundssyni 1688«. 


Digitized by Coogle 



79 


skilja hismið frá hveitinu, og aðeins litu á hjátrú hans, at- 
ferli og lifnaö, sem ekki var eptirbreytnisverður, þó þeir 
skoðuðu hann sem nokkurskonar Sölva Helgason, sem flakk- 
aði um og útbreiddi hjátrú og lausung. Nú er svo langt 
liðið frá, að það er hægt að meta kosti Jóns og bresti, og 
svo mikið er víst, að rit hans sýna eins og skuggsjá líf og 
hugsunarhátt þessarar einkennilegu aldar, hinn margbrotna 
fróðleik og hið andlega ringl. Ritgjörðir Jóns lærða féliu al- 
þýðu vel í geð, Jón blandar saman fróðleikskornum og hjá- 
trúarsögum, fróðleikurinn kemur fram eins og einhver töfra- 
speki, það fer hrollur um menn, er þeir lesa um öll þau 
undur, er náttúran hylur í skauti sinu; ófróð alþýða fann í 
ritum Jóns lærða sfnar eigin óljósu hugmyndir settar i letur, 
hin dauða náttúra er öll kvik og lifandi, álfar og vættir gægj- 
ast út úr hverjum steini, allstaðar er óvinátta og fjand- 
skapur gegn þeim, sem eigi sjálfir geta notað töfrakrapta 
náttúrunnar til að verja sig. Jón veitir mönnum tvennt, sem 
þeir samkvæmt aldarandanum þóttust þurfa, þekkingu á nátt- 
úrinni, eins og menn hugsa sér hana þá, og varnarmeðöl 
móti hinum sýnilega umheimi og hinum ósýnilega andaheimi, 
töfralækningar og særingar; það var því ekki undarlegt þó 
Jón lærði væri i miklum metum hjá óbreyttri alþýðu. Rit 
Jóns lærða höfðu inikil áhrif á alþýðufólk og áttu siðar mik- 
inn þátt i þvi að halda við hjátrú og hindurvitnum ; ritgjörð- 
irnar breiddust út um allt land í ótal afskriptum; opt er illt 
í handritum að sjá hvað saman á, því mörgum ritum hans 
hefir verið sundrað og bætt inn í og hinir einstöku hlutar 
skeyttir saman á ýmsan hátt, það er því opt örðugt að sjá i 
handritunum, hvað er eptir Jón lærða og hvað eptir aðra. 

Merkasta ritið eptir Jón Guðmundsson er rit hans »Um 
íslands aóskiljanlegar náttúrur«; það er hin fyrsta tilraun til 
þess að skrifa náttúrusögu íslands og er þó mest um hvali. 
Fyrst talar Jón lærði um hinn mikla jarðhita á íslandi, er 
komi fram í eldfjöllum fyrir Revkjanesi, undir jöklum og i 
Heklu; náiægt Heklu segir hann að 1636 hafi fundizt silfur- 
nám, hafi silfrið verið flutt til Hafnar og reynzt gott, þetta 
hefir hann eptir dönskum stýrimanni. Þvi næst talar hann 


Digitízed by Google 



80 


um fornmenn og forneskju þeirra; hinir merkustu þeirra 
voru Bárður Snæfellsás, Hámundur i Hámundarhelli, Armann 
i Ármannsfelli, Bergþór i Bláfelli og Skeggávaldi, er fann Ara- 
dal; þeir kunnu Dofralistir og bjuggu helzt á leynistöðum til 
fjalla, til þess að komast hjá árásum og öfund íbúanna, ann- 
ars hefðu þeir ekki haft frið með náttúrusteina, silfurmálma, 
vínber, ölkeldur og annað, er þeir fundu í jörðu; nú segir 
hann íslendingar sinni þvi ekki, þó nög sé i jörðu af silfri, 
kopar, blýi, kvikasilfri, járni og brennisteini. Gerir Jón mikið 
úr því, hve hér á landi sé mikið af málmum, einkum telur 
hann silfursand 1 mjög algengan t. d. við Keykjarfjörð á 
Ströndum, i Mókollsdal, i Skarðsheiði syðri og víðar. 1 
Múlasýslu segir hann að lika séu viða málmar, en djúpt sé 
á þeim, segist eitt sinn hafa fundið eirberg og fengið það 
dönskum kaupmanni og bætir svo við »en i Danska og djúp- 
hafið er eins að safna, meö því má öllum gagnsemdum 
glata*. Indriði smiður Jónsson úr Selvogi sagði á Bessa- 
stöðum, að hann hefði fundið islenzkan buris, eins góðan að 
kveikja með silfur eins og hinn bezta útlenzka, og saltpétur 
sagði hann væri nógur f Krísuvikurfjöllum og hefði fyrr verið 
seldur Hollenzkum. Jón segir, að saltpétur komi nógur fram 
á f’eistareykjum nyröra, i sólskini á sumrum »og vita þetta 
Danir, þó í djúp þeirra sökkvi sem fleira*; steinkol segir 
hann séu i Svínadal í Hvammssveit og víðar. »Hvar sem nú 
er allt þetta áðurgreint í landinu, þá vantíir ekki til utan meist- 
ara þekkingarinnar og reynsluna eða ransak landsins*. Ný- 
lega segir Jón að hið auðveldasta silfurnám sé nýfundið í 
Kálfafellsfjalli í Hornafirði af fátækum bónda Indriða að 
nafni. 

Næsti kafli er um íslands þangávexti; talar Jón þar um 
söl, þang og Guðmundargrös, slafak, mariuþang eða brimsöl 
o. fl. í*ang segir hann sé gott »til að fægja og hreinsa menn 
innan af kviðsótt og búkveiki og öllu slimi*. Annað þang er 


') það er auðséð, að Jón Guðmundsson hefir víða séð brenuisteins- 
kís, sem algengt er hér á landi, og hefir haldið, sem ófróðir alþýðu- 
menn enn, að í því væri silfur eða gull. 


Digitized by Google 



81 


kallað hrossaþang. það nota menn til eldiviðar í Eyjum (Vest- 
mannaeyjum) og á Suðurnesjum. Slafak segir hann megi baka 
milli heitra hellna og láta svo slafakskökurnar í heita mjólk, 
og sé það gott mót svefnleysi. Söl kveður hann hentug til 
margs, bæði útvortis og innvortis, »einkum þau rauðu söltu, 
en þau gulu, sem í vatnsblendingi vaxa, eru mikið sætari. 
Guðmundargrös eru lifrauð og miklu betri en heiðargrös«. 
Enn fremur getur Jón þess, að menn hafi dregið upp á 4 eða 
5 faðma dýpi rótarlausa þöngla. »sem fuglakyn lilið hefir út 
úr vaxið«. »Hrossaþönglar eru sem skógur i sjónum, en 
laufin út úr þeim heita kerlingareyru; þá köllum vér bjöllur, 
en laufavöxtinn upp úr kjarna*. » Eitt kyn þangs er hvítt og 
létt með Iaufunum sem lin, og svo sein prjónað eða ofið sé«. 
»Sjáfargrunn er marglitað líka sem stórsteinar og jarðklettar 
á landi, eður sem tnosi afskafinn, sá litur er af meisturum 
nýtandi, bæði er hann hvítur, grár og gulgrænn með svört- 
um dröfnum sem heyló eöa móafuglar. Regn áttanna meö 
verma eður kælu umbreyta þeirra litum með bergsins náttúru; 
halafiskur (smokkfiskur) og önnur smákyn, einnig eitruð, taka 
lit eptir grunni«. 

Þá kemur kafli um eyjar kringutn ísland, þar talar hann 
aðeins um fjarlægar eyjar. er dylgjusögur ýmsar hafa gengið 
um. Gunnbjarnarsker segir hann séu 6 eyjar, allar stórar, út- 
norður af ísafjarðardjúpi ; þar hafi hollenzkur maður nýlega 
komið og séð 2 kirkjur. »Sé siglt austur fyrir Island, er það 
tijúpa haf fyrst nokkra stund, setn svarar Hornstranda parti. þá 
tekur lil hafgrunnið stóra, sem land er horfið. það gengur 
fram allt i Hafsbotna og er leirgrunn, 4 eða 5 faðtna djúp á: 
þar slendur hafís löngum og gerir hafið isfast. f*egar norðar 
kemur, gagnvart Skagafjarðar og Fljótafjalla parti, þá kemur 
enn djúpt haf að Grímseyjar grunnum og Kolbeinsey. t*eir 
gömlu reikna dægur sigling frá Kolbeinsey til óbyggða í Hafs- 
botnum, þá eru Hafálar og sá fuglaklettur, þeir kalla Hvit- 
serk, svo austur að Ægiseyjum, sem í hafinu liggja gagnvart 
Hanganesi eður Héraðsflóa parti, þær eru og mjög stórar; á 
sama striki þar fram undan i hafinu liggur Ægisland, er þeir 
gömlu kölluðu Svalbarð i Hafsbotni, þangað eins langt og til 

6 


Dígitized by Google 



82 


Færeyja héðan*. Ægisland segir Jón Guðmundsson sé stórt 
og frostalítið, Enskir kalli það Prestey, en Danir og Hollend- 
ingar Egerland; land þetta er allt skógi vaxið, með sætum 
vatnsbrunnum, en ei stórum straumvötnum, þar er fullt af 
hreindýrum og geitum og hafrar með 4 — 6 hornum, lika elgs- 
dýr í fjalldala landskógum; hafnir eru þar góðar og veiði- 
skapur nógur, »sá partur sléttur, sem hingað til vesturs 
horfir og einn fjörður upp í«. »Fjöllin og hábjörg landsins 
horfa i það djúpa meginhaf milli Spissbergs og óbyggða, sem 
er Norðhvalaland, þvi kölluðu þeir gömlu það Svalbarð*. 
Jón segir að Hollendingar hafi fyrst l'undið Ægisland 1630, 
»þar segist sá danski Jurgin hafa dvalið fullar 5 vikur 1635«. 
Frisland er langt suður í hafi, þaðan er skemmst frá Reykja- 
nesi. »Frá Eldeyjum og Geirfuglaskeri grynnra og nyrðra 
skal telja 7 smásker og sést hvert frá öðru á sömu rein, rétt 
í haf frá Reykjanesi; þá kemur eyjaþústur, sem minn stýri- 
maður Reinoldt sagðist ekki kannað hafa, en það betra og 
svðra Geirfuglasker liggur til suðurs, jafn langt þangaö sem til 
lands frá nyrðra skeri upp á Reykjanes, sem vera skal hinn 
bezti vertiðarhólmi og góðar lendingar, en vestur frá Geir- 
fuglaskeri skulu standa fuglastapar allt að þeitn tveim eyjun- 
um, sem Engelskir segja þar liggja, sem jökull er upp í allt 
að grösum ; síðan fekur enn til djúpa hafið fyrir Jökli og 
Breiðafjarðarflóa allt vestur að Krosseyjum*. Krosseyjar í 
landsuður frá Rauðasandi eru 4, þrjár lágar, en hin vestasta 
mjög há; þar segir Jón að séu hafnir og miklar fjörur og 
blágráir sandar, þar fylltu Englendingar sekki sína með fljót- 
andi æðardún, er með stórstraumum rak út af söndunum. »í*ar 
er vigraselur sem krap, nægð látursela. fugls og grass, þar 
kemur aldrei hafís, varla vetur*. »Látraröst gengur langt i 
norðvesturhaf á landsbrún að fuglaskeri einu, segja Engelskir, 
en annað miklu minna og grunnt fyrir þeim fjörðum*. Aptan 
við þessar eyjalýsingar úr norðurhafinu kemur þessi klausa: 
»um hafskrimsl skrifa eg ekki, því eg hefi ekki af þeim lesið 
margt, en allmörg hefi eg séð, þar til þau hurfu fyrir oss 
felliveturinn hinn mikla, sem var Anno 1602«. 

Næsti kafli er um hvalfiskakyn í íslandshöfum. í^essi 


Dígitized by Google 



83 


kafli er meö tvennu móti i handritunum, sumstaðar er stutt 
skrá yfir hvali og litið sagt um hverja tegund, sumstaðar 
(viðast) er aptur langt mál um hvern hval og myndir af 
þeim. f*essum hvalaþáttum ber ekki saman, segir sinn hvað 
um hvalina og er önnur röð á þeim og önnur nöfn. Líklegt 
er að í fyrstu haii Jón lærði ritað hið stutta hvalatal og hefir 
það upprunalega verið kafli úr ritinu »um íslands aðskiljan- 
legar náttúrur«, en seinna hefir Jón ritað aðra ritgjörð fyllri 
um sama efni og svo hefir henni í allflestum handritum verið 
skotið inn, í stað hinnar eldri skrár 1 . Hvalaritgjörð Jóns 
málara hin stærri hefir átt mestum byr að fagna hjá alþýðu, 
hún hefir ótal sinnum verið skrifuð upp, bæði með aðalritinu 
og sérstök. í hinni styttri skrá telur Jón þessa 27 hvali: 
hnýðingur, höfrungur, svínhvalur, andarnefja, hrafnreiður, há- 
hyrningur, hvítingur, sildreki, búrhvalur eða nauthvalur, sand- 
lægja, sléttbakur, slettiblaka, geirreiður, hafurkylli, hrosshvalur, 
rauðkembingur, náhvalur, skeljungur, norðhvalur, steypireiður, 
hafgúa, rosmhvalur, meyfiskur, hafsvelgur, lyngbakur, hnúfu- 
bakur. hafurketti. Það sem Jón segir um hvali þessa, er 
nærri allt tekið úr Konungsskuggsjá, þó hefir hann ritað þetta 
eptir minni eða vondu handriti, þvi hann misskilur Konungs- 
skuggsjá sumstaðar og gerir stundum tvo hvali úr einum: 
hafurkylli og hafurketti er hið sama, hafgúa og hafsvelgur 
er líka sami hvalurinn. Um hafgúuna segir hann aðeins »haf- 
gúan, er mig bitur mest í augu frá að segja« og ekki meir; 
Kgssks. segir meðal annars um þennan hval: »er mér vex 
heldur í augu frá að segja«; ropana hina miklu, er Kgssks. 
segir að hafgúan »gefi or hálsi sér«, heimfærir Jón upp á 
hafsvelginn. 

I hinum meiri hvalaþætti bætir Jön fleiru við frá eigin 
brjósti; hefir hann þá verið búinn að safna saman fleiri sjó- 
mannasögum um hvalina. Á Breiðafirði heyrðust til skamms 
tíma ýmsar líkar frásagnir um hvali og hefir Jón ef til vill haft 
þær þaðan. auk þess var hann í svo miklum kunningsskap við 

') í Stokkhólmshandritinu er stutta skráin fyrst og þá kemur strax 
á eptir lengri ritgjörðin og heitir: -Annað okrif Jóns G. s. málara um 

hvalfisknkinin f íslands og Grænlandshöfum, sem menn hafa kinning af«. 

6 * 


Digitized by Googie 



84 


Gaskóna, að hann hefir iíklega eitthvað fræðzt af þeim. Fyrst 
talar Jón Guðmundsson um rýnir eða beinhákarl og segir, að úr 
honum fáist 12 tunnur lifrar og úr lifrinni 6 — 7 tunnur lýsis, 
»kallast rýnir af því að hann leggst aptur undir skip og rýnir 
svo eptir þvi, þar til honum er fiskur gefinn; fyrr sprengir 
hann menn i undanróðri en hann mæðist; hafi menn ekki 
fisk til að gefa honum, þá er skárst að liggja kyrr þar til hann 
hefir fullsnikt og gefa honum þá trékefli eða kepp sinn. 
Hans bakbarð eður horn er sveröi hkt, til að sundurkljúfa 
skip ef hann vill illur vera, en hann er ekki þar til hneigður 
jafnaðarlega*. Þá nefnir Jóu selahnýsu eða selakong, aðra 
hnýsu með horn á baki, háhyrning eöa barbera, skjaldhval 
með hvítgula skjöldu á báðum vöngum, þá vagnhveli, sem 
inenn reka á land í Færeyjum (segir í sumum handritumj; segist 
Jón 1607 hafa verið sladdur í Bjarneyjum og þekkti hann 
einn þessa hvali og lét reka á land 40 í einu »var rétti rænt- 
ur sem optar, eyjagálar kölluðu fyrst haftröll og grýttu þá úr 
fjörunni fram aptur undir vor skip fáein, sem með mér voru, 
en ræntu oss rétti síðar. Fjórir menn góðir til róðurs ráða 
við þá«. Þá nefnir Jón tvennskonar hnýðinga og hviting, 
sem á að vera hið sama og mjaldur. Um mjaldur er Jón 
alllangorður, segir hann sé langrækinn og segir sögu þvi til 
sönnunar. Mjaldur kom eitt sinn upp hjá skipi, einn af há- 
setunum barði hvalinn með barefli, menn sögðu honum að 
hann mætti vonast eptir að hefndir kæmu fyrir; maðurinn 
var ráðþægur, fór til fjallabyggða og kom eigi að sjó í 18 ár, 
liélt að nú mundi mjaldur dauður og réri þá á sama mið, 
en mjaldur kom þá i sömu svipan upp hjá skipinu og greip 
hann einan af bátnum og sást hann aldrei síðan. Segir Jón 
að af þessu og þvílíku sé dregið algengt máltæki um lang- 
rækna menn, »að sá geymi hugmóðinn sem mjaldurinn«. 
Þar næst talar Jón um andarnefju eða hrefnu og svinhval, 
og um verkun andarnefjulýsis á menn og skepnur; segir hann 
að feiti andarnefju og svínhvals fari gegnum heitt mannshold, 
og aldrei verði hún þrá, hvað leingi sem hún er gevmd. 
»Svinhvalstennur eru beztar til tannsmíðis, betri en rostungs- 
tennur*; búrhveli, sem sumir kalla nauthval, af því hann 


Digitized by Google 



85 

baular sem naut, sumir búra eða durnir, lýsir Jón vel og 
talar um bausbyggingu hans: »hans haus hefir þunnt bein 
holt. fullt af hvalsmjöri, svo upp má ausa með barjelum«> 
þá talar hann um rauðkembing og hrosshval eða stökkul, 
sem er skaðlegnstur allra illhvela, sumir kalla hann blöku- 
hval og þykjast hafa lesið, að hinn heilagi Brandanus siglinga- 
biskup hafi þegið af guði með bæn sinni, að sú blaka 
skyldi vaxa fyrir augu þess hvals og falla ofan fyrir sjónir 
honum, nær hann vill sig upptaka og skip hæfa; áður hafði 
hann of skaðlegur verið. f*á segir Jón söguna um Brand- 
anus (Sindbaðssöguna), að hann hafi sungið messu á ey 1 , sem 
%'ar »lyngbakur eða hafgufa, sem endar með heiminum, en 
fjölgar aldrei; sú saga er óliðanleg nýju siða mönnum sakir 
teikna og fáheyrðra dæma, nú í alfríis og villuöld vorri«. 
Um náhveli segir Jón, að hann sé allur »næmasta forgipt«, 
og nefnir svo um leið aðra eitraða fiska t. d. öfuguggann 
og »skelfiskakyn, ef maturinn liggur öfugur i skelinni«, svo 
verða menn og dauðsjúkir af loðsilungi. Um hval þann, er 
heitir sandlægja, segir Jón, að hann geti legið á landi heilan 
dag sem selur; þá nefnir hann sléttbak eða hoddunef, »þanu 
hval veiða hvalfangarar mest, menn kalla þá og vatnshveli, 
því svo sem vatn úr votu vaðmáli svo rennur það þunna og 
klára lýsi úr þeirra spiki köldu, hvert sem það hangir eða 
liggur«. Þá kemur skeljungur eða svarfhvalur, »hann hefir 
skeljar og hrúður um sinn haus mest, hann nýr sér við 
hrúðurkletta, þar sem djúpt er að. Ef hann heyrir járnsvarfs- 
hljóm er honum ólíðanlegt, svo hann ærist eða drepur sig«. 
»Norðhvalur kann ekki að alast né timgvast. nema í Norður- 
sjó vorum, sakir votrar veðráttu*, því hann nærist ekki af 
neinni skepnu, en aðeins af regnkrapa og úrkomudropum, er 
i sjóinn falla; þetta og annað um þennan, hval tekur Jón úr 
Konungsskuggsjá. Svo talar Jón nokkuð um muninn á 
sléttbökum og reiðarkynum: »reiðarkyn öll hafa rengi og 
bezta mergjarflot í beinunum, og þeirra spik því betra sem 


*) Sbr. Arngrímur Jónsson: Brevis commentarius de Islandia 

1693, 43. blað. 


Digitized by Google 



86 


lengur hangir og skal aldrei sjóöa, slétlbakakynin hafa engan 
merg f beinum. Spenar, gotrauf og svo pintill á sléttbakinum 
eru svo klien sem á kvígum vorum eða ungum tötfum, og 
kvarnirnar f þeirra höfðum ekki stærri en sauðarvala, en 
skapningar á reiðarfiskum er hvorutveggja for stórt og svo 
kvarnirnar*. Um sildreka eða fiskreka segir Jón Guðmundsson. 
að af þeim megi rista »hin beztu leðurreipi, bæði mjúk og lang- 
vinn«; þá telur hann hrafnreiður, geirreiöur, steypireiður, 
hafurketti og rostung. Um halurketti segir Jón eins og 
Konungsskuggsjá, að sá hvalur hafi nytju sem búfé, en bætir 
svo við, að hann sé >mjög fagur ásýndar bæði á búk og 
bæxlum, með hvítu rósaverki og margbreytilegum hagalstjörn- 
um og kvíslum og svo með þráðutn á milli, því að eg skoð- 
aði þetta að honum uppskornum*. Rostung lýsir Jón nokkuð 
og segir. að þegar hvitabjörn og rostungur hittist verði þeir 
hvor annars bani. »Svarðreipi, sem rist er af gömlum rost- 
ungi, skal halda 60 manna afli. Hann er skaðlegur, ef menn 
ganga aptan aö honum, en óhættur framan til; er svo hægt 
hann að vinna, að kasta saur á tenn hans, eður blóðga nasir, 
en mjög er hann lffsterkur*. Að lokum talar Jón lærði um 
ýmsa almenna eiginlegleika hvalanna; hann segir að eins og 
hvalirnir hafi stærð fram yfir aðra sjófiska, eins hafa þeir og 
»mikil vfsindi fram yfir þá, svo fáir mundu þvi trúa«. Um 
steypireiður segir hann, að hún verji skip fyrir illhvelum; úr 
henni segir hann að fáist hvaisauki eða hvalambur, sem sé 
bezta læknislyf við augnveiki, likþrá og flestum öðrum sjúk- 
dómum. t*egar hvalir í júnimánuði eru á landsbrún eða ofar 
fyrir ísum, segir Jón að hvalambur reki frá þeim, »þegar 
það kemur af góðhvölum er það hvítt sem hveiti, á sjónum 
fljótandi utan, hvert korn þar í aflangt, síðan veltir vindbár- 
an þvi saman og skekur í smá böggla svo sem þá mjólk 
er borin í litlu keraldi, en það hæfir aldrei langar hleinar 
eður útnes, heldur hefur það sig inn í landið sem lengst, upp- 
leitandi víkur, lækjarósa, sem lygnir eru, og smeltir sig sjálft 
og herðir aplur eptir tíðum daganna*. Jón segir enn fremur 
sögu um Olaf bónda í Æðey á dögum Björns Jórsalafara; 
hann var bezti hvalaskutlari og hin síðustu 15 ár hans færði 


Dígitized by Google 



87 


hin sama reiður honum kálf sinn vaxinn á hverju sumri, 
>hann hafði markað með gati gegnum hornið og vildi henni 
ekki granda, því hann sagði sama ár mundi sins lifs endi 
og hennar, sem og skeði, hún var óviljandi fyrir, er hann 
vildi kálfinn hæfa*. »Guðrún dóttir Úlafs var móðir Þor- 
móðs yngsta Salómonssonar, sem var faðir Hákonar föður- 
föður míns« segir Jón Guðmundsson. Seinast í hvalaþætt- 
inum er ýmislegt lögfræðislegs efnis um hvalreka 1 . 

í næsta kafla telur Jón Guðmundsson selakyn við ísland; 
í því efni eru skrárnar í ýmsum handritum einnig mismun- 
andi, í hinum elztu handritum eru þessi selanöfn talin: sela- 
kongur eða skemmingur, norðselakyn eður láturselur, er menn 
líka kalla norung »hann kæpir um sauðburð hér við land«, 
vigraselur »kæpir nærri inngöngu adventutímans, hans kópur 
má aldrei í sjó koma fyrr en hann er úr öllum hárum«, 
hlöðruselur » villist hér til lands og þó sjaldan*, útselur, ísa- 
selur eða vöðuselur, granselur »hið allrastærsta selakyn, vill- 
ist af hafi, er nær sem hákarl að lengd, mjög sjaldséður«. 
ÍM næst getur Jón málari um hafísinn og segir. að honum 
fylgi hvit dýr, hvitir birnir, hvitir fálkar og refar, hvílflekk- 
óttir hrafnar og hvít örn, er eitt sinn hafi átt hreiður í Horn- 
bjargi. Þá talar hann um hvitabirni og segir ýmislegt um 
þá, um hýði þeirra o. fl. Því næst talar Jón um íslenzka 
fiska og telur ílestar algengar fiskategundir og lýsir nokkuð 
nákvæmar ýmsum fágætum fiskum t. d. blágómu, vogmeri, 
hámús, karfa og guðlaxi. 

Næsti kafli er um fjörukindur, þar lýsir hann allvel brim- 
búti og öngum þeim, er hann skýtur út úr sér, og segir ýmis- 
legt um líf þess dýrs og bætir við »þetta var prófað hjá þeim 
falska* á Bessastöðum«. Þá talar hann um halafisk eða 
smokkfisk o. fl. f*á kemur þessi grein um fiska: »norska fiska 


') það væri gott verkefni í væna ritgjörð fyrir einhvern fróðan 
mann. að Ijfsa islen/.knm hvölum eptir þvi. er menn nú vita. og skoða 
um leið nákvæmlega allar íslenzkar hvala og skrímslasögur. Hér 
yrði allt of Iangt mál að fara nánar út i það efni. 

’) Hér er átt við Ólaf Pétursson umboðsmann. 


Digitized by Google 



88 


rekur hér stundum og halda menn þá óæta, á Suðurnesjum 
rak einn stóran Knúrra, rneir en álnar langan og þorði eng- 
inn að eta. Makríl hljóp á land eitt vor á Hornströndum, svo 
f'yllti fjorur og víkur, og hlaut sjór og vargur öllu að forevða, 
þvi enginn þekkti og héldu óæla vera«. Í’ví næst talar Jón 
um skelfiskakyn og segir, að 4 kuðungakyn séu til á íslandi, 
hinir minnslu þeirra heita nákuðungar og eru eitraðir »þar 
úr verður litill eiturkrabbi, líkur pödduyrmlingi eða dreka, 
hann er forgiptugur*.' í*á lelur hann ýmsar skeljategundir 
og telur þar undir krossfiska, ígulker o. fl. Hin skaðlegustu 
eiturkvikindi í fjöru telur hann skerann, »sem er einn skað- 
legur og flugnæmur eiturormur« 2 , og eiturnálina rauðu, sem 
stundum fer ofan i menn með sölvum og drepur þá. f > á 
talar hann um sjáfareitur, »það sýnist sem maurildis smá- 
neistar i báruskugga, en í björtu sem það sé marglytta; það 
sakar ekki heilt skinn, en komi það i forn ben fmgra og sé 
ei strax aðgjört, má hann afhöggva ellegar kostar manninn«. 
f’ví næst talar hann um sjáfarhrökkálinn, sem Enskir og Is- 
lenzkir hafi dregið »hringvafinn undir stóru þöngulhöfði, hann 
hefir svosem þunnar járnskeljar utan um sig og skaðar hver- 
vetna. hvað sem fyrir verður, svo er og hans fiskur undir 
skelinni skarpasta forgipt; hans kyn gengur með smásilungi 
upp í lygna læki og síðan velur hann sér djúpar keldur eða 
mýrar, þvi hann er forklókur til skaða að gjöra, en hans 
náttúra vill ekki hart og klárt straumvatn hafa«. Bjartállinn 
í vötnum er góður til Iækninga, roð hans með feitinni í 
læknar bakverk, ef menn hafa það um sig í 9 eða 11 daga, 
feiti hans er ágæt móti frönsku sýkinni. Því næst kemur 
kafli um nokkur fuglakyn, og skiptir hann fuglunum eptir bú- 

‘) Hér er liklega átt við krabbategundir þær. sem dyljast í tómum 
kuðungum. (Sbr. Dýrafræði H Gröndals, bls. 110) 

»Skerar« eru ýmsir bursiaormar kallaðir, þeir eru algengir i 
fjörum innan um þang og skeljar, telur alþýða þá baneitraða; það 
heyrði eg t. d. 1887 f Jökulfjörðum, að á Dynjanda dræpist fé, ef það 
gengi i fjöru frá miðgðu þangað tit 3 — 4 vikur af sumri, og var því 
kennt um, að féð æti »skera«. detlur það niður og drepst, nisi eodem 
temporis momento ori ovis immingatur, en ef margar kindur sýkjast i 
einu. er ekki gott að koma því við. Sbr. Andvari XIV. bls. 81 — 82. 


Dígitized by Google 



89 


stað þeirra í landfugla, mýra, móa, fjöru, skerjafugla o. s. frv. 
Jón telur flestar aigengar fuglategundir á Islandi, og sýnir 
margt, er hann ritar um fuglana, töluverða eptirtekt, þó eru 
hjátrúarsögur innan um : um fuglakonginn eða músarbróður- 
inn segir hann : »hann hefir þá fordild vfir aðra fugla, að 
hann verður ekki á jörðu drepinn og skreppur strnx eða 
hverfur undan höggi í jörð niður, utan á meðan hann er i 
loptinu á hann komi; hann forðast krosstré i silugga, lifir í 
holum sem mýs«. Því næst falar Jón um flugur og orma og 
telur upp ýms algeng skorkvikindi, flugur, fiðrildi. kongulær 
og orma: lýsir frásögn hans allgóðri eptirtekt með sumt, um 
maðkaflugu segir hann t. d. »maðkafluga fæðir af sér löng 
egg. er vér köllum víur og verða af maðkar, séu þeir 
geymdir í horni verða þar flugur af. þegar vorar«. Um 
jötunuxa segir Jón, »er af einu forgiptugu flugdrekakyni, 
hann hæði flýgur og skriður, og skríður saman aptur, hversu 
opt sem hann er sundurskorinn«. Um vatnsketti, vatnslúður 
og vatnsskötur segir hann, að þau dýr kvikni á sumrum í 
grunnum tjörnum af sólarhita. 

I ritinu um »lslands aöskiljanlegar náttúrur* eru margar 
mvndir af hvölum og öðrum dýrum og eru þær i sumum 
handritum vel dregnar og einna beztar frummyndir Jóns 
sjálfs; Jón lærði hefir upprunalega teiknað þær flestar eða 
allar upp úr sér, en ekki eptir dýrunum sjálfum, enda eru 
sum dýrin ógurleg skrímsli. 

Petta rit Jóns lærða, sem nú höfum vér talað um, er 
hin eina náttúrusaga íslands, sem rituð var á 17. öld; ritið 
ber með sér aldarandann, hjátrúna og hindurvitnin, en er þó 
allrar virðingar vert; Jón Guðmundsson hefir sjálfur tekið 
eptir mörgu og svo safnað saman aðalefni þeirra hugmynda, 
er alþýða hafði um dýr og kvikindi á Islandi, margar þær 
dýrasögur, er Jón segir, eru enn þá algengar hjá alþýðu. 
f'etta rit Jóns lærða var aðalheimildarit. utn íslenzka dýra- 
fræði nærri því i heila öld, þangað til vísindalegar rannsóknir 
byrjuðu, og enn lengur sótti alþýða fróðleik sinn um hvali 
og önnur dýr í rit Jóns lærða. 1 

') Af þvi rit Jóns lærða *um lslands aðskiljanlegar náttúrur* 


Digitized by Google 



90 

Jón Guómundsson hefir einnig ritað dálitið uni íslenzk 
grös og þó eingöngu um notkun þeirra til lækninga. Rit 
hans um þetta efni er vanalega kallað lækningabók Jóns 
lærða og er það réttnefni: höf. talar eigi aðeins um lækningar 
með grösum, heldur og um allskonar lyf úr dýra og steinarik- 
inu. Jón nefnir 40 — 50 grasategundir og segir sumslaðar 
vaxtarstaði þeirra, sum grös hefir hann reynt við sjálfan sig, 
um tungljurtina segir iiann t. d. jhún dugði mér bezt lækn- 
inga forðum, er eg var lagstur af minum óbærilegum sprengi- 
hósta*. í lækningabók þessari eru ráð við allskonar kvillum 
og eru læknislyfin stundum geigvænleg; það er allt útlit til 


hetir svo opt verið skrifað upp, og af því efni þess er lítt samanhang- 
andi, þá hafa hinír einstöku kafiar opt ruglazt í meðferðinni, í sum 
handrit vanlar nokkra kafla. sumstaðar eru seirni kaflarnir fremst. 
Ef rit þetta einhverntíma verður gefið út, þarf að hafa mjög mörg hand- 
rit til samanburðar. Eptir þvi sem eg kemst næst, er röð katlanna 
þessi : 1° lslauds undarlegheit. um Iandnámsmenn, jarðarmó og metall 

á fslandi; 2° um íslands þangávexti i fjörum; 8° um eyjar og hólma 
kringum Island við landsbrún eða á djúpa hafsins barmi; 4 ð hvalfiska- 
kyn i Islandshöfum; 6° selakyn hér í lslands sjó; 6° um hvítabjörní 
7° fiskakynin hér; 8° um fjörukindur; 9° um skelfiskakynin ; 10° um 
sjáfarhrökkál og um bjartál; 11° um fuglakyn nokkur; 12° um 
flugur og orma. Hér hefi eg tnest farið eptir Stokkhólmshandritinu, 
nr. 64. fol. chart., og eptirritinu f hdrs. J. S. 107-4°, auk þess hefi eg 
haft til samanburðar brot af eiginhandarriti Jóns lærða í hdrs. J. S. 
401-4°; í sama nr. er yngri afskript með viðaukum, þar er t d. nefnd 
• Kattugla«, er sást í Skálholti í tið Jóns biskups Vídalins. Jón Ólafs- 
son Grunnvikingur segir. að ugla þessi hafi sézt í Skálholti um 1714 
rétt fyrir jól. Lex. Isl. »fugl*. Rit þetta er til í ótal afskriptum, hér 
nefni eg aðeins þær. sem eg hefi handieikið; Hdrs. Bmf. Kmh. nr. 
171 og 209-4°; Lbs. 294. 406-4°; hdrs. J. S. 76 og 86-8vo; Ny kgl. 
Saml. 1840-4° (með mjög góðum myndum); Thotts Samling, nr. 954 fol. 
(dönsk þýðing eptir Jón Marteinsson); í ríkisskjalasafninu iRigsarkivet) 
er önnur dönsk þýðing með viðaukum. í mörgum handritum er eingöngu 
hvalaþátturinn, opt með breytingum og viðaukum eptir aðra: Hdrs. 

A. M. nr. 738-4°, 778 A-4°, 167 A-8vo; Rask. nr. 1 1 1 -8vo ; Thott, nr. 
1739-4°; Ny kgl Samling 1100 fol., 1657-4°; Gammel kgl. Samling 
1639-4° (blað með hvalamyndum Jóns lærða); Lbs 266-8vo. Rit sira 
Snorra Björnssonar á Húsafelli »Stutt ágrip um íslands náttúrugæði* 
(Hdrs. Bmf. Kmh. nr. 142-8vo) er nokkurskonar endurbætt útgáfa af 
riti Jóns lærða. sbr. lidrs. J. S. 246-4°. Lbs. 294-4°. 


Digitized by Google 



91 


þess, að menn i þá daga hafi haldið, að hinn versli óþverri 
væri bezt lækning við flestum meinsemdum 1 . 

í*að sem Jón Guðmundsson ritar um steina er lakast, 
það er varla annað en hjátrúarbull og lokleysa og hefir hann 
tekið það flest úr útlendum bókum; sjálfur hefir Jón enga 
hugmynd haft um steinafræöi og þvi nær enga steina þekkt. 
Um steina getur hann nokkuð í riti þvi, er hann kallar 
»Tidsfordríf«,og er fyrsti hlutiþess rits mesl um steina; stundum 
er sá kafli sérstakur í handritum og fyllri en í Tidsfordrif, og 
heitir þá eingöngu: »Nokkrar taar greinir um vora jörð og 

hennar undarlega náttúru fram yfir önnur meiri og stærri 
lönd« ! . Efnið er mestallt tekið úr útlendum bókum, en fært 
i stýlinn og sagðar ýmsar sögur til að sanna náttúrur og 
dyggðir steinanna, og er þar fátt af viti. Demantar segir hann 
að séu nógir á íslandi t. d. i Glerhallavik, og einn segist hann 
hafa séð á Skarði hjá Daða og Þorleifi Bjarnasonum, og var 
sá steinn jafn mikils virði eins og 10 hndr. jörð; 17 demanta 
segist hann hafa átt sjálfur, en missti þá með kistu sinni, 
bókum og klæðum þeirra hjóna »vorum við rænd því, í þvi 
trausti sem optar, að við mundum aldrei lög fá. Ari Magn- 
ússon mundi okkur annað hugað hafa*. Jón átti marga aðra 
dýrmæta náttúrusteina; einn þeirra, sem hann hafði lengi 
borið á sér, ginnti danskur maður af honum og »strax um 
veturinn eptir byrjaðist ásókn og svik Ólafs illa Náttúlfs af 

') Eiginhandarrit (brot) Jóus lærða af læknigabók hans, hdrs. J. S. 
nr. 401-4°, hefir þennan titil »Um nokkrar grasaníittúrur, probatæ vel 
flestar. og þeirra hluta, sem hér í landi mega fást til lækninga og 
linunar manna meina, samanskrifað af J. G. S. Eptir forlagi og bréf- 
legri ávísan þess hugljúfa heiðursherra M(ag) B(rynjólfs) S(veinssonar). 
Jeg veikur kall viljan syne«. Önnur handrit hafa ýinsa aðra titla t. d. 
Stokkhólmshandritið 64. fol.; hdr. J S. 107-4°; hdrs. Bmf. Kmh. 167-4°; 
hdrs. J. S. 418-8vo; Lbs. 406-4°. 228-8°; hiirs. Bmf. í Rvík 41 B. í 
Lbs. 264-8vo eru og tðfrabrögð og lækningar eignaðar Jóni lærða. 

*) Með þessum titli er sérstakt rit í hdrs. J. S. 158 fol. og segir 
þar. að það sé ritað eptir eiginhandarriti Jóns lærða frá árinu 1617; 
Tidsfordrif ritar Jón 1644, svo eptir þessu ætti steinarit þetta að vera 
eldra en önnur náttúrurit Jóiis; ritið getur ei verið svo gamalt í þessari 
mynd. þvi þar er talað um ásóknir ólafs Péturssonar Náttúlfs o. fl.. er 
seinna gerðist. 


Digitized by Google 



92 


sjó«. Sigríður kona hans 1 fann stein, er Jón kallar Diaeodes, 
og sá þá ýmsar missýningar; lífssteininn bezóar, sem hrafnar 
lifga með unga sina, hafði Jón líka fundið: af náttúrusteinum 
hafa hrafnar hið mikla vit sitt og vísdóm, sem Jón annálar. 
»Ungur var eg«, segir Jón meðal annars, »er eg heyrði og 
sá einn gatnlan prest við hrafn tala«. í fóhorni mariötlu 
fann Jón merkilegan nátlúrustein; hann segir margt frá marí- 
ötlunni og er illa við hana, kallar hana »einn eitraðan og 
hefnisaman fugl«, og segir »máríötlu að drepa, er strákum 
einum lukkulausum gjörandi«i. Jón Guðmundsson hefir mjög 
undarlegar hugmyndir um steina, heldur að þeir séu lifandi, 
æxlist og geti af sér afkvæmi, en allt verður það að gjörast 
með einhverjum töfra umbúnaði. I »Tidsfordrff« er ruslað 
saman allskonar ósamkvnja efni; þar er talað um fróðleiks- 
bækur, um lausnarsteina, hulinshjálmssteina og náttúrugrös, 
þar nefnir hann og nokkrar islenzkar jurtir og vaxtarstaði 
þeirra; svo talar höf. um ýms kynjadýr t. d. hlébarða, fmgálkn 
og hjassa, þá um jötunheima, Grikkland, álfheima eða undir- 
heima, um Skrælingja, um Seths reisu, um forn orð og mál- 
tæki, þá kemur Roðbjartsþáttur, um rúnir, um írland hið 
góða, álfasögur, þulur, visur o. s. frv’. 

Jón Guðmundsson var vel hagmæltur og hefir ort ýmis- 
legt fleira en það, sem vér höfum drepið á hér að framan. 
Hér á við að nefna »Fuglakvæði«, þvi það snertir náttúru 
Tslands. Fyrstu 3 erindin eru eptir Þorleif Þórðarson (Galdra- 
Leifa f 1647), en 13 erindi eptir Jón Guðmundsson. 1 kvæði 

’) Svo er hún nefnd í handritinu, annars er hún allstaðar kölluð 
þuriður 

*) Eg hefi helzt farið eptir handritinu í Ny kgl. Saml. 76. fol. 
•Tidsfordrif eður litið annálskver sitt af hvörju til sýnis viljan að birta 
til, samanteiknað af mér Jóni Guðmundssyni ætatis 70. Anno Domini 
1644.« Ritið er tileinkað Brynjólfi biskupi Sveinssyni; titeinkunin endar 
svo: »sá raunaþjáði, útjagaði kvakandi karl Jón Guðmundsson í 
undirgefni mínum hjátparmanni og lierra alls góðs unnandi*. Önnur 
handrit af sama riti: A. M. 727-4°, líklega frumrit, með rauðum yfir- 
skriptum og uppliafsstöfum og mynd af »fingalfni«; A. M. 196-4° og 
200-8vo; hdrs Bmf. Kmh. 36. fol. Kaflar úr ritinu eru í mörgum hand- 
ritum t. d. Lbs. 244, 294-4°, 626-4°; J. S. 248-4° o. s. frv. 


Dígitized by Google 



93 


þessu eru taldar 52 j s lenzkar fuglategundir og 10 útlendir 
fuglar nefndir; þar er dúlitið um lifnaðarhátt fuglanna, en 
skáldskapurinn er bágborinn. 1 

Dálítil ritgjörð er til eptir Jón Guðmundsson >um huldu- 
pláss og heimuglega dali« á íslandi* og eru þar útilegu- 
mannasögur um Þórisdal og Ódáðahraun; út af þesskonar 
útilegumannasögum hefir Jón ort »Aradalsóð« s . Um lands- 
lag á íslandi hefir Jón ekkert sknfað og euga eiginlega ís- 
landslýsingu. en til er eptir hann uppdráttur af Norðurhöf- 
um, sem er prentaður i Grænlandssögu í’ormóðs Torfasonar 
og til i handritum. Hvað lögun íslands snertir, þá er hún 
nokkuð lik því, sem er á korti Sigurðar Stefánssonar. Vér 
höfum hér að framan tekið úr ritum Jóns Guðmundssonar 
vmislegt um eyjar og lönd, er hann hugsaði sér í höfunum 
nálægt íslandi, og kemur sumt af því fram á kortinu t. d. 
Ægisland og Ægisey o. fl. Annars eru uppdrættir þeir, sem 
honum eru eignaðir, nokkuð ólíkir í handrilunum. 4 

Jún JJaðason vígðist 1631 á Hólum, mcðan Gisli biskup 
Oddsson var vtra. fékk Ögursþing 6. ágúst 1632 og þjónaði 
þar 2 eða 3 ár; segir Jón Halldórsson um veru hans í Ögri: 
»vyrði illa stjórn eður aga bóndans Ara, veik i burtu heldur 

'l Hdrs. J. S. 401-4°. Fyrsta erindið byrjar svo: >Óðinshaniun, 

örn og lirafn. er það þriggja fugla nafn« . . . þriðja erindið endar 
svo: » rmdillinn trúi eg reiknist smár og rj’r í gagnsemdinni«. >llér 
fellur þorleifur frá og kariinn Jón Guðmundsson bætir við«: >Igðan. 

kofan. ört og önd, jafnan þvo sin fitjabönd, brimmáfur á bárurönd« 
o. s. frv. Viðkvæði: >Furðu kann eg fátt af skernmtaninni, ísalands 

þó fugtanöfn eg íinni, eptir þvi sem mitt er mál og minni«. Mörg ís- 
lenzk fuglanöfn eru og í >Klófuglakvæði«. >Fyrst eg telja frægan má, 
fjaðra veifir svarta« Lbs. 170-8°, og í kvæðunum um sjófugla og land- 
fugla eptir þorbjörn Salómonsson, Lbs. 166-8° (»Selninga sá eg marga<). 

’l Hdrs. J. S. 107-4°. 

*) Huld 4. hepti 1894, bls. 68 — 09. Nákvæm afskript af Áradalsóð 
eptir Jón Sigurðsson, búin til prentunar, er í hdrs J. S. 681-4“ og 
önnur góð afskript með orðamun í Lbs. nr. 170-8°. 

*) Th. Tor/œus: Groeulandia antiqua seu veteris Groentandiæ de- 
scriptio. Hauniæ 1706 og 1716 tab. 8. Garnmel kgl. Samling 2881 og 
2877-4°. Ny kgl. Samling 997. fol. Scbachtii Collectanea de Groen- 
landia. cap. íx. A. M. 364. fol. 


Digitized by Google 



94 


en strauk; bóndi og hann báðir þreyttir hver á öðrum og 
urðu fegnir að skilja«. Siðan var sira Jón utn stund (1639) 
kirkjuprestur í Skálholti, en fékk Arnarbæli 1642 og bjó þar 
síðan; hann dó snögglega 1676 og var þá sjötugur. Kona hans 
var Katrín Kortsdóttir, systir Þorleifs lögmanns. Jón Daða- 
son var orðhvatur við hvern er í hlut átti, hann var gróða- 
maður mikill og keypli margar jarðir, en auður hans tvístr- 
aðist fljótt eptir fráfall hans, sira Jón hefir verið lærður 
maður og fróður eptir þeirra tíma lagi, og lagamaður kvað 
hann hafa verið góður; það er auðséð á ritum hans, að hann 
hefir verið sérvitur í meira lagi og hjátrúarfullur eins og 
flestir prestar á hans dögum, og héldu sumir hann göldrótt- 
an; síra Eirikur Magnússon á Vogsósum, er svo miklar sögur 
hafa farið af, ólst upp i Arnarbæli hjá síra Jóni. Jón prestur 
Daðason kvað >Sveinadrápu« og »Englabrynju« móti árásum 
vondra anda, og samdi »Rembihnút«, sem Jón Grunnvikingur 
kallar »lagarugl og rusl«. Helzta rit Jóns Daðasonar heitir 
»Gandreið«, það er mikið rit uin heimsspeki, guðfræði. nátt- 
úrufræði og alla skapaða hluti, sem nöfnum tjáir að nefna; 
höfundurinn kallar bókina »gandreiö«, af þvi hún fæst við 
svo margt. 1 Ritið er ákaflega ruglingslegt og sérvizkulegt, 
með óskiljanlegu heimsspekis-moldviðri innan um, en í því 
er þó allmargt merkilegt, er sýnir hugsunarhátt og lærdóm 
þeirra tima. »Gandreið« er skrifuö í Arnarbæli 1660. f bók 
þessari er ýmislegt, er snertir fsland, hér og hvar, hefi eg 
safnað saman hinu helzta og sett það hér i einaheild; land- 
lýsing síra Jóns sýnir þær hugmyndir, er íslenzkur klerkur 
um miðbik 17. aldar hafði um föðurland sitt; síra Jón var 
einn hinna bezt lærðu presta í þá daga, en rit hans sýna. 


‘) Titill bókarinnar er gott sýnishorn af rithætti síra Jóns Daða- 
sonar. hann er svona: »Gandreið, glumrur, dunur og dvergmál himin- 
legra hvítu rúna urn undrandi kyn og krapta í yfirvættis-fyllingu eðlis 
náltúrunnar, sem reynslan og listin gefur að rannsaka. elementlegum 
vafurlqga, vindi, sjó og sandi innskrifandi. Novum meteoron candidæ 
magiæ«. Eg hefi farið eptir afskript i Ny kgl. Saml. nr. 76. fol„ sem 
Th. M. Isfjörd hefir gjört í Kaupmannahöfn 1776. Sbr. hdrs. Uókmf. i 
Kmh. nr. 35 fol., J. S. nr. 81-1°. 'Englabrynja« Lbs. 444-8° og viðar. 


Dígitized by Google 



95 


eins og svo mörg önnur rit þeirra tima. mikið þroskaleysi og 
andlega megurð ; þó menn séu i ýmsum greinum furðulega 
fróðir og lærðir, þá hafa þeir ekki hugmynd um vísindalega 
röksemdaleiðslu, hjátrúin og trúarringlið umsneri allri skyn- 
semi og greind. Aðalkaflinn um ísland (kap. 44) heitir: 
*Meining ein um ísland* og set eg hann orðréttan til 
sýnis: »fsland reiknast Iiggja og lafa á norðanverðum vestur- 
hölluðum jarðarhnetti í 7. climate og 14. paralelo, 8<) milur 
í norðvestur frá Færeyjum, 160 milur frá Danmörku og sé 
sunnanvert í latitudine ab æquatore undir 64*/a gradu. En 
Petrus Appianus setur það undir 65. gradus. Pað þykir lík- 
legast að sé uppflosnað úr sjó af jarðeldi og er haldiö 60 
mílur að lengd, en 30 milur að breidd. næsta svo stórt sem 
írland. Gemma Frisius annálar íslands undur, jökla, jarð- 
elda, gjósandi hveri, ölkeldur, hafís, auðnir og óbyggðir, þar 
með banvænna brunna og brennisteins nægtir, hrósar þó 
landsmönnum fyrir hörpuslátt; en doctor Wormius prfsar 
incolas mest fyrir rit, rúnavit og históríuhyggindi. Abraham 
Ortelius reiknar á íslandi tvo biskupsstóla, 8 klaustur, 329 
kirkjur, og landsmenn hafi fjöll fyrir staði, vatnsbrunna fvrir 
sælgæti, prísandi þó það þar talist og prentist en gamla 
cimbriska, góða gotiska, máske eitt það elzta tungumál frá 
Babel, eptir meining meistarans Johannis Goropii Becani, er 
i öndverðu kallaðist alemanica lingva, sem Óðinn með Asum 
úr Asía innfærði í Europam«. 

f*á telur Jón Daðason firði og annes kringum ísland 
(alls 152 nöfn) og heldur svo áfram' 

»0rtelius deilir landinu í 4 quadrantes eður fjórðunga og 
tvö stipti, sem eru Hólastipti, þar sem er biskupssetrið, prent- 
verkið og skólinif, og Skálholtsstipti, sem inniheldur 3 quad- 
rantes og 12 sýslur. Saxo Grammaticus annálar fjallið Heklu 
brennandi, og önnur ótrúanleg undur og ósannindi«. 

»Jsland pisla tveir mótstæðir ósigrandi óvinir, eldur og ís, 
með sjóðheitt og sárkalt, og eru f veru aur og afstreymi allra 
byggðra landa, mestallt óbyggðir og eyðisandar, graslaus fjöll 
og gagnlausir jöklar, blásnir mosar og brunahraun, upp- 
sprungin af ógnarlegum jarðeldi, nema lílið byggðarlag með 


Digitized by Google 



i>6 


sjósiðunni, hafandi hvorki rannsakanlega mineralia né metalla 
fullkomlega, nema aðeins soraðar species. nokkra semimetalla, 
engva eðalsteina utau uppflosnaða aehites, fáar perlutegundir, 
hvorki mynt né múra, engin steinkol, engan color með fullum 
farfa, engvar eikur né epli, engva stórskóga nema rammbogið 
birki og nokkrar hrislur af viðir, reynivið og einir, engin 
blómstur eða náttúrleg aldiui nema ber og lauk, engvar 
plöntur nema angelica og rapa, hvorki korn né vin. hör né 
lín, nema lílið melabygg, engin viliudýr fyrir utan búfénað- 
inn, naut, sauði. geilfé og hesta, nema mús og kött, rakka 
og ref, fátt kyn landfugla nema sumarfugla, lunda og aiður 
til gagnsmuna, langvíu, svartbak og máfa«. 

• Spekingar nótera í Glerhallavík á Reykjaströnd finnist 
hvítir steinar af adamas kyni, og í Grenivik fyrir austan 
sýnast steinar litir sem chrystallus, í Skólmshellir á Arnar- 
stakksheiði drýpur steinn sumtiðis litur sem is, og úr bergi 
fyrir ofan Indriðastaði í Flasskógsá og við Hvalfjörð sést 
silfurrönd i berginu. Gullkista kallast hjá Brautarholti og 
málmslitur sýnist i Hólmsbergi. I Flatev segjast gagnsærir 
steinar og í Rauðsey með silfurlit. I Kalmannstungu finnast 
hvítir steinar blautir, sem meinast af marmara kyni, og ú 
Sleinadalsheiði finnast mislitir steinar, og víða er fmnanlegt 
nokkuð lítið slæmt járn, sem kallast rauði etc. En þetta 
gjörvallt hefur so ófrjósama sandjörð, frosna og forbrenda og 
þar með óblíðan himinn og óþýtt lopt undir zona frigida f 
nálægð við polum arcticum, að hér virðist vaxa einungis 
lítill, leiður og léttvægur samanruuninn sori siíkra tegunda, 
en engin fullkomin species til gagnsmuna, og verður þvi allt 
með armóð og erfiði út að kaupa. sem enginn má án vera. 
Samt fóstrar guðleg náð margan örbyrgan árlega æfinlega í 
þessu landi, til lífs og sálar vel andlega og likamlega, sem 
ísraelslýð í eyðmörkinni, með mjólk og fiski«. 

»Landið fannst anno Christi 872 og byggðist af norsku 
stórmenni af tígulegu kyni, sem ekki þoldi stjórn Haralds 
konungs hárfagra, bæði vissu að sá og planta og lika útsigldu 
og herjuðu til annara landa og héldu þarmeð lengi sínum 
sóma og mikilmennsku i langa tíma. Anno Christi 1350 


Digílized by Google 



97 


gekk sú mikla landplága um alla veröldina, sem kallast svarti- 
dauði, siðan hafa flest landgæði fölnað og ávextir uppvisnað, 
aukist harðindi, hugleysi, vesöld og vandræði, ekki sízt i 
aflabrögðum og höndlaninni«. 

»PtoIemeus setur sunnlendingafjórðung allan af íslandi 
norðast í clymate zonæ temperatæ móts við Noreg, Lappland, 
Bjarmaland, Rysland norðast og Tartariam undir circulo arctico 
og norðanverðum vagnhringi og þykir sumum líkast tilhneigist 
signo scorpionis. Sunnlendingafjórðung prýðir mest eldri 
dómkirkjan, skólinn, landslögréttan, alþingisbókin, kongs- 
garðurinn, skansinn á Vestmannaeyjum, fjórar sýslur, 100 
kirkjur, 15 fiskiver, 7 kaupstaðir, hefir fagrar hafnir i sjó- 
kortinu og er helzt aðsóttur til fiskiafla og aðdráttar. Hér 
finnst forgipt lítil í landinu, nema öfugugginn, snöggur og 
loðinn, hrökkállinn, fjöruskerinn, vatnsköttur, brúnklukka, 
jötunoxi, sníglar (aranea og lymax)«. 

Petta er nú aðallýsing Islands. en auk þess eru hingað 
og þangað smágreinar í ritinu. er snerta ísland. Par sem 
Jón Daðason talar um dagsmörk, segir hann: »þeir spönsku 
og þýzku compassar hlýða ekki þessu lopti á slíku halllendi 
jarðríkess, hvar fyrir orsakast röng dagsmörk«; hér á hann 
liklega við skekkju segulnálarinnar (declination) í 34. kap. 
talar hann um »hveri, Iaugar og varmt vatn«, þar segir 
hann: »sum vötn eru góð og heilsusamleg. sum vond, sum 

eru heiðin herbergi nikra, vatnsdrauga og illra anda, nokkur 
bölvuð og gagnslaus, einungis hús hornsíla, hrökkála, orma og 
eitraðra öfugugga, sum eru banvæn af brennisteini i hvörjum 
ætir fiskar deyja, og þykir likast margt misjafnt muni ei síður 
innvortis en útvortis i jörðinni tímgvast og til vera. Af 
slikum rökum glacerast jörðin af ofurhita kringum bruna- 
vötn undirdjúpsins, og gjörir þeim þröngvan útgang og andar- 
teppu, hvar af orsakast gjósandi hverir, samanrunnir sand- 
steinar og marglitur leir og móar, sem tekst og tiðkast breyti- 
lega«. í 28. kap. telur Jón Daðason »íslands grös og ávexti* 
og eru þar 74 nöfn legunda; um blómin segir hann: »blómsturin 
prísast hellst og bezt, sem hæzt vaxa í háfjöllum og sólin 
skrælir og loptið kælir, veðurin mest hrekja og skekja, og 

7 


Dígitized by Google 



98 


takist í hreinviðri á nætur fyrir sólaruppkomu með fullu 
tungli, meinar Paracelsus*. A öðrum stað lýsir hann því, 
hvernig lita megi ýmsa liti úr íslenzkum grösum (kap. 34). 
Töluvert er af íslenzkum dýranöfnum hér og hvar í bókinni; 
höfundurinn talar allmikið um fugla 1 og telur þó undir þann 
flokk ýmislegt óskylt t. d. »býflugu, dreka, grashoppu og flæö- 
armús*. Um farfugla segir hann: »sumir fuglar flýja í önnur 
lönd, æðurin, lundinn og tjaldurinn í Barbariam, margæs, 
grágæs, helsingjar i England og Frankaríki, spóinn, jarðrek- 
an, stelkurinn og lóan í Orkneyjar, svalan í sjóinn, andar- 
fuglar í vötninc. Um örnina segir hann: »örnm kölluð 
fuglakongur og keisaramerki, það er haldið hún verði 100 
ára og kasti so ellibelgnum, sé fri fyrir öllum eldingum og 
reiðarslögum, beri lausnarstein f hreiður sitt nær hún vill 
egg eiga, fljúgi fugla hæzt og sjái skarpast, prófi sína unga 
að sjá i sólina, hún skal vera forspá fyrir að vita hrævonir 
verða (Matt. 24) og er mjög heilnæm til lækninga, af henni 
eru margar líkingar dregnar f heilagri ritningu (Exod. 19). 
Jehóva ber ísrael á arnarvængjum (Deut. 32). Ornin ber á 
sinum vængjum sína unga. í*að er vist, örnin sem aðrir 
fuglar fellir fjaðrir, krabbinn skálir, slangan húðir, dýrin 
hárin, þó yngist engin skepna upp aptur eða kastar ellibelgn- 
um og þó örnin allra sizt*. í »Gandreið« eru talin um 100 
fiskanöfn; með fiskum telur síra Jón öll sjódýr t. d. öðu, 
krabba, brimbút, ígul, seli, miðgarðsorm o. fl. 

Svo menn fái dálitla hugmynd um ritsmfði þetta, hnýli 
eg hér aptan við örstuttu yfirliti yfir efni »Gandreiðar« ; þó 
getur það aðeins orðið mjög ófullkomið, því þar kennir svo 
margra grasa. Fyrstu 24 kapítularnir eru nokkurskonar guð- 
fræðis-heimsspeki ; þar er talað um sköpunina, guðdóminn, 
timann, frumverur náttúrunnar, Ijósið, dag og nótt, um engla 
eða sólarbörn, og þá kemur alllangur kafli um hina föllnu 
engla, um það »hvaðan þeir römbuðu og hvert þeir tumb- 


’) í Lbs. 632-4° eru talin yms íslenzk fuglanöfn; þar segir 
svo: »islenzk fuglanöfn telja menn 60, en alls meinast þau að vera 
160 líka sem dýranna«. 


Dígitized by Google 



99 


uðu«, um þeirra »art og eðli«, um þeirra höfuðból, Hver- 
gemli, um vald þeirra og nöfn o. s. frv. ; eru allar þessar 
greinir fullar af biblíu-tilvitnunum ; þá talar sira Jón um 
festinguna, himininn, lopt og vinda og um dagsmörk. I 25. 
kapitula kemst prestur niður á jörðina, talar um jörðina al- 
mennt, um sjóinn og eldinn, um grös og tré, um gimsteina, 
hveri og uppsprettur, um liti, og um flóð og fjöru; kapitularnir 
35 — 45 eru allir um almenna landfræði: þá talar hann um 
mislengd daga, um jarðmælingu, um lærdómslistirnar og um 
reikningslistina. 50. — 61. kap. eru allir um stjörnufræði og 

ýmsa hjátrú, sem bundin var við stjörnumerki og innbyrðis 
stöðu stjarnanna. 1 62. — 67. kap. talar sira Jón um fugla. 
fiska, orma og önnur dýr, segist hann í dýrafræðinni fara 
eptir ritum Janus Janstonius, Aldrovandus og Plinius; meðal 
annars segir hann: »nokkrir meistarar meipa einungis 3o 
aðalkyn allra villudýra í öndverðu verið hafa, sem formað- 
urinn Nói átti forðum i örkinni að fæða og forsorga, hver 
margmyndast og timgvast síðan hafa undarlega af villtu óeðli 
villudýranna og samblandi tegundanna, 1 bæði amphibia og 
supposititia, er aðgreinast brevtilega fvrir mislik horn og 
hnífla, hófa, hramma, klær og klaufir, ull og hár, loðin og 


') Pað var fyrrum skoðun margra fræðimanna á 16. og 17. öld, 
að allar liinar mörgu landdýrategundir væru bastarðar fárra tegunda 
í örk Nóa. þegar menn fóru dálitið að fást við dj’rafræði, sáu [>eir að 
það var ómögulegt. að allar tegundir hefðu getað komizt fyrir í örk- 
inni og þá gripu menn þetta úrræði (Sbr. Joh. Buteus: De arca Noe 
cujus formæ et capacitatis fuerit. Lugd. 1Ö69. Johannes de Boteon f 
1564). þegar menn svo fóru að finna fjölda margar dýrategundir í 
Vesturheimi, sem voru algjörlega frábrugðnar þeim, er menn áður 
þekktu, fóru vandræðin að vaxa, þó þau dj’r hefðu »rnargmyndast af 
villtu óeðli villudýranna«, þá var eptir að vita, hvernig þau hefðu 
komizt þangað yfir svo stór og djúp höf, en þar hjálpaði hinn heilagi 
Augustinus eins og svo opt áður, hann getur þess, að það sé hugsan- 
legt, að englar hafi borið dýrin út á fjarlægar eyjar ytir höfin. og þá var 
gátan ráðin. De civitate dei. lib. xvi. cap. 7. S. A. Augustini: Opera omnia. 
Opera et studio monachorum ordinis sancti Benedicli. Tom. VII. 
Parisiis 1841-4°, bls. 485. (quamuis jussu Dei sive permissu etiam 
opere Anglorum negandum non sit potuisse transferri). 

7 * 


Digitized by Google 



100 


snögg, egg og unga, lit og líking, art og eðli, æt og óæt«. 
Seinustu 11 kapítularnir (68 — 78) eru eintómt samsull af alls- 
konar iéttmeti og sérvizku; þar er ýmislegt heimsspekisrugl 
óskiljanlegt, um valdstjórnina, um »mahometiskan Höfuð- 
Tyrkja« og um Tyrkjasoldána, um upphaf og myndun bók- 
rúna, um »engillega íbúð stjarna«, um höfund skúrgoða og 
römmu rúna, um ýmsa galdra og töfralist, hebreskt stafrof, 
vigt og múl, um faðirvor og margt fleira. Höfundinum þykir 
auðsjáanlega gaman að því, að fylla allt með myrkum tals- 
háltum, tilgerð og sérvizku, en slikt þótti í þá daga bera vott 
um lærdóm og djúpsæi, enda þótti »Gandreið« i þá daga 
mjög merkileg bók, og framan við hana eru latnesk og ís- 
lenzk lofkvæði um höfundinn og ritið, eptir ýmsa islenzka 
fræðimenn. 


17. íslenzkar landlýsingar frá fýrri hluta 17. aldar. 

Vér höfum séð hér að framan, að fróðleikur manna á 
íslandi hafði mjög vaxið á 17. öld, og af því leiðir að íslend- 
ingar rita miklu meira um land sitt en áður. Flest öll rit 
þeirra tíma eru þó enn óprentuð og hafa dulizt í handrita- 
söfnum hér og erlendis. 1 köflunum næstu á undan höfum 
vér lalað um almenna náttúruþekkingu Tslendinga og um áhrif 
þau, er hjátrúarringl aldarinnar hafði á þjóðlíf og ritstörf 
þeirra tíma, og að lokum höfum vér getið tveggja manna, 
þar sem sambreyskingur hjátrúar og fróðleiks kemur glögg- 
ast fram. í ritum þeim, sem vér þegar höfum talað um, er 
allvíða getið íslenzkrar náttúru, en þar eru ekki sameinaðar 
í héildir frásagnir um landið og þjóðina; nú munum vér 
snúa oss að hinum eiginlegu landlýsingum og segja nokkuð 
frá þeim mönnum, sem þær hafa ritað. Ekki ber mikið á 
eiginlegum landfræðisrannsóknum á þessari öld, fremur en á 
hinum fyrri; í flestum ritgjörðum 17. aldar eru aðeins al- 
mennar hugleiðingar um land og þjóð, án þess þær séu eig- 
inlega byggðar á sjálfstæðum rannsóknum. Þó fer að brydda 
á rannsóknaranda hjá stöku manni, þegar kemur fram á öld- 


Digitízed by Google 



101 


ina, og munum vér sjá það jafn ótt, eptir því sem á frá- 
söguna líður. 

Það á bezt við hér i byrjun að nefna nokkuð þekking 
manna um öræfi Islands, og má þá drepa á útileguþjófa og 
svo geta hinnar einu rannsóknarferðar um öræfi, er Tslend- 
ingar fóru á 17. öld, ferðarinnar i Þórisdal 1664. Mönnum 
voru þá ekki kunnugri öræfi Islands en 1 fornöld, menn þekktu 
aðeins hinar neðri fjárleitir, en þorðu sjaldan að leitalengra; 
menn voru deigir á allar ferðir um óbyggðir og öræfi og olli 
hjátrúin þvi með fram, því útilegumannasögum og tröllasög- 
um trúðu allir. Þó hafa eflaust margir flúið á fjöll til þess 
að forða lífi sínu, þegar stóridómur var í mestum blóma og 
hinum grimmustu refsingum var beitt fyrir smá afbrot, 
Stundum er getið um útileguþjófa, er flúið höfðu úr byggð 
og lifðu á sauðastuldi, en ekki hefir flakk þessara aumingja 
veitt mönnum mikla fræðslu um óbyggðirnar. Um útilegur 
á 17. öld set eg hér aðeins fá dæmi. Um 1636 er þess 
getið, að Guðmundur nokkur Jónsson, er hafði átt barn við 
systur konu sinnar, flýði á fjöll nyrðra og duldist þar í selj- 
um og við fjallabyggðir nokkur ár. 1 Árið 1677 lögðust 
margir út til rána og stulda og höfðust við á fjöllum uppi; 
var það mikið að kenna harðæri, er þá gékk, og flosnuðu 
margir upp.* Eyvindur nokkur Jónsson úr Olvesi hljóp frá 
konu með aðra vestur undir Jökul, fóru svo suður og lifðu 
i helli á Mosfellsheiði við sauðastuld; voru þau hýdd um 
veturinn 1677, en löggðust svo apturáfjöll, náðust árið eptir 
og var hann höggvinn og henni drekkt i Öxará.* Loptur hét 
maður úr Strandasýslu, er fór á fjöll með konu sína og fylgi- 
konu, og lifðu við sauðastuld; hann náðist í Vatnaflóa, er 
þau ætluðu í Surtshelli, og voru með þeim 4 börn og önnur 
konan með barni; var Loptur höggvinn 1681 í Strandasýslu. 4 
1703 er getið um þrjá útileguþjófa, er settust að í helli ná- 

‘) Safn til sögu Islands II. bls. 739. 

*) Hestsannáll, hdrs. J. S. nr. 39. fol. 

*) Hestsannáll og Annáll Magnúsar Magnússonar, Lbs. 39. fol. brs. 
128. Sbr, Arb. Esp. VII, 190. 

*; Árb. Esp. VII. bls. 102. 


Digitízed by Google 



102 


lægt >Hvernum eina« á Reykjanessskaga 1 o. s. frv. Af óbyggö- 
unum stóð alþýðu stuggur og hættu menn sér sjaldan þangað, 
nema þegar þeir máttu til. f*á gengu útilegumannasögur og 
allskonar hindurvitni um hulda dali, frjósama og grösuga í 
jöklum uppi, og kemur sú trú bezt fram hjá Jóni Guðmunds- 
syni lærða i »Aradalsóð« og viðar. Það var því mjög karl- 
mannlega gert af þeim prestunum, Helga Grimssyni (f 1691) 
og Rirni Stefánssyni (f 1717), er þeir löggðu á Langjökul 
1664, til þess að leita að f’órisdal. 

Þeir prestarnir Helgi og Björn riðu frá Húsafelli önd- 
verðan dag, næstan fyrir Ólafsmessu fyrri, og höfðu með sér 
nesti og tjald; i för með þeim var Björn Jónsson fra Hömr- 
um i Grimsnesi, skólagenginn og menntur vel, og unglings- 
piltur. Riðu þeir fyrst upp að Oki og austur yfir Kaldadal. 
Varð þeim ekkert til fyrirstöðu allt að jöklinum, nema bjargás 
einn, er gengur norður um Kaldadal sunnan allt úr jöklinum 
eystra, og er norðan undir honum fönn og vatn, er þangað 
safnast af söndunum fram undan jöklinum. Riðu þeir siðan 
yfir sandana að jöklinum og upp i vik nokkurt um skriður; 
i jökulröndinni urðu fyrir þeim ógurlegar sprungur og gjár 
og var jökullinn allófrýriilegur ásýndum; tjáði nú ei þar yfir að 
standa, annaðhvort var frá að hverfa eða til að ráða. f*á 
streingdi Björn prestur þess heit, að hann skyldi komast með 
hest sinn, er Skoti var kallaður, upp á jökulinn og finna Þór- 
isdal, ef í jöklinum væri, og ei aptur hverfa nema austur af 
jöklinum ella en Helgi prestur hét því, að hann skyldi leit- 
ast við að koma því fólki, er þeir kynnu að finna í dalnum, 
til kristinnar trúar, og samþykkti Björn prestur heitið að sín- 
um hlut. Því næst tóku þeir það ráð, að þeir skildu eptir 
einn hestinn, tjaldið og farangurinn og létu piltinn gæta þess, 
og átti hann að bíða þeirra þar og láta þar fyrirberast, hvað sem 
í gjörðist, þangað til þeir kæmu aptur næstu nótt eða næsta 
dag, forfallalaust. Siðan fóru klerkar á stað og Björn með 
þeim hinn þriöji og upp í jökulinn; var þar örðugt yfirferðar, 
sumstaðar skriður, sumstaðar fannir eða þá svelljökull marg- 

') Svarfaðardalsannill, Lbs. 168-4°, bls. 202 — 204. ' 


Dígitized by Google 



103 


sprunginn, voru margar gjárnar fullar af vatni og rann úr 
þeim út á jökulinn. Þegar þeir áttu skammt eitt þangað, er 
þeir hugðu jökulinn ei mundi úr því hækka austur á leið, 
þá setti gúlp á jökulinn á tvær hendur, fyrir sunnan og 
norðan, en loptaði undir þvert austur yfir jökulinn. Um það 
bil heyrðu þeir árnið mikinn undir fótum sér, en sáu þó 
engin likindi til vatns. Nokkru síðar komu þeir á bera jörð, 
það var sléttur mógrýtishryggur svo sem gilþröm, og þaðan 
tók jöklinum mjög að halla austur og öðrum hluta í land- 
norður, og var flatur mjög sem dalur um þveran jökulinn, 
og sá sumstaðar að stóðu upp svartar klettasnasir og gnýpur, 
en norðan til voru fell mikil, samfest með jökulskriðum og 
fönnum. Gengu þeir nú eptir móbergshryggnum og upp á 
hæð nokkra og skyggndust þaðan um. f*á var heiður himinn 
til austurs og skyggni gott, sáu þeir austur yfir jökulinn öræfin 
upp af Biskupstungum. 

»Sáu þeir nú mikinn dal, langan, mjóan og mjög hring- 
boginn; eru upptök hans og botn með stórskriðum, björgum 
og gilklofum í miðjum fyrnefndum jökli, og gengur þaðan í 
landnorður og beygist svo i hring austur á við og landsuður 
eptir jöklinum, og þar út úr flötum jöklinum austanvert á 
ská til í suöurátt, og er jökullinn lægri og lægri austur eptir 
og svo dalurinn smámsaman þeim mun grynnri, og hvergi er 
hann dýpra niður skorinn að sjá, en sjálft undirlendi jökuls- 
ins. En dýpt dalsins gerir sú mikla hæð, sem ofarlega er á 
jöklinum um dalbotninn og svo þar norður frá landnorður 
eptir; allar hlíðar eru þar blásnar sem dalurinn er dýpstur, 
og eru allt dökklitir og mórauðir hjallar og hvammamyndir 
ofan að undirlendi, líkt á litarhátt felli þvi, er suður af Geit- 
landi stendur við jokulinn. Sumstaðar eru gilskörð, en hvergi 
neitt vatnsfall ofan, svo sjá mætti; en svo var hátt ofan á 
undirlendið, að óskýrir þóttust þeir i því vera, hvort þeir i 
einum hvammstallanum, neðar en í miðri hlíðinni, sáu jarð- 
veg, eða mundi svo litt vera mógrjótið, en hvergi var grænt 
að sjá; en niður í dalnum voru meleyrar og sumstaðar jök- 
ulhlaup, svo sem snjóflóðshrjónungur og óslétta hefðu runnið 
fyrst ofan úr jöklinum og svo eptir dalnum austur á við. 


Digitized by Google 



104 


Hvergi var í honum klif að sjá, enginn foss og ekkert vatns- 
fa.ll, aðeins vatnsdrefjar mjög litlar, straumlitið að sjá, svo 
það drógst sumstaðar svo sem í smá lón eða tjarnir; og það 
lengst suður á, sem eptir dalnum sá, þá glampaði þar i lygna- 
vatn. og var þá allgrunnur orðinn dalurinn, og engar hlíðar 
að, nema flatajökullinn tveim megin fram að meleyrunum. 
En þar er dalurinn beygist lengst norður i hring, voru smá- 
fell 2 og var hvorttveggja blásið, en þar þótti þeim niður 
undir að sjá sem graseyrar eða flatir litlar fram að árfarveg- 
inum; tóku feli þessi upp úr jöklinum, en hann féll slétt og 
lágur fram að þeim að norðan. Engir sáust þar hverir, svo 
reyk leggði af, og hvergi skógur, víðir, lyng né gras, framar 
en nú er sagt; eru það og engin undur þótt afdalur sá, 
innan í jöklum luktur og allþröngur, hafi misst grasbrekkur 
þær, er í fyrnd þar sem annars staðar verið munu hafa*. 

t^egar klerkar höfðu litið vfir dalinn, gengu þeiraðkletti 
einum á dalbrúninni nær botni hans og fundu þar hellir mik- 
inn, og gátu þess til, að þar mundi Þórir þuss hafa búið 
með dætrum sínum; þar mörkuðu þeir nöfn sín í bergið og 
tóku snæðing, var þá farið að kvölda og máttu þeir því eigi 
lengur dvelja þar; gengu þeir samt upp á bratta fjallsgnýpu 
vestur frá hellinum og hlóðu þar vörðu. Eptir það sneru 
prestar aptur sömu leið og skildu um nóttina á miðjum 
Kaldadal, og reið Björn preslur suður af, en Heigi prestur 
norður af, og síðan hvor til sinna heimkynna og þóttust nýja 
stigu kannað hafa 1 . Helgi Grímsson var prestur á Húsafelli 
1651 — 1691, Björn Stefánsson var prestur á Snæfuglsstöðum 
í Grímsnesi 1660 — 1716, Helgi prestur átti systur hans; Björn 
Jónsson varð seinna prestur á Hrepphólutn (1677 — 1696). 
fórisdals er getið í Grettissögu, sem alkunnugt er. og líka í 
Bárðarsögu og Armannssögu, og hefir jafnan verið einhver 
hulinsblæja yfir dalnum. Hinar fornu frásagnir um 1*0118- 
dal munu hafa átt góðan þátt í ntyndun útilegumanna- 
sagnanna. Það má sjá af ritum Jóns Guðmundssonar lærða 


') Um Þórisdal og frá ferð (teirra síra Helga Grimssonar og síra 
Bjarnar Stefénssonar þangaö 1664. (íslendingur 111, bls. 81— 93, nmgr.). 


Dígitized by Google 



105 


og Gísla biskups Oddssonar, að menn hafa á 17. öld gert sér 
ýmsar hjátrúarhugmvndir um dalinn og var hann þá kallaður 
Valdadalur eða Aradalur. í júlímánuði 1835 gekk Björn 
Gunnlaugsson við 7. mann yfir jökuiinn Skjaldbreióar megin, 
og rannsakaði dalinn og mældi*. 

Á 17. öld fóru menn optar langa fjallvegi en siðar varð, 
þá var enn tiðfarið um Kjalveg og Vatnahjallaveg og sumir 
fóru um Ódáðahraun. t*ess hefir fyrr verið getið (I. bls. 31), að 
Sámur á Leikskálum fór yfir norðurenda Ódáðahrauns, lik- 
lega um miðja 10. öld; nú er vegur þessi löngu týndur, en 
á 17. öld er sagt, að menn hafi stundum farið þar austur 
yfir; mælt er að biskupar hafi farið yfir Ódáðahraun á 
visitazíuferðum til Austfjarða, en af því vegur þessi lá um 
reginfjöll og öræfi og hefir eflaust allt af verið sjaldfarinn, þá 
spunnust út úr ferðum biskupanna ýmsar útilegumannasögur. 
Sagt er að Oddur biskup Einarsson hafi opt farið yfir Ódáða- 
hraun og haft Barna-Þórð til fylgdar sér, er kvað visuna 
»Biskups hefi eg beðið með raun«, en þá fór biskup einn 
yfir hraunið með sveinum sinum og gisti á útilegumanna bæ 2 . 
Seinna fór Bjarni sýslumaður Oddsson á Bustarfelli opt þessa 
leið til alþingis, og seinastur svo menn viti 1736. Menn þótt- 
ust hafa það til marks, að þá væri byggð í hrauni þessu, að 
Bjarni tók þar jafnan áfanga eða jafuvel náttstað, reið ein- 
mana frá fylgdarmönnum sínum og kom aptur til þeirra öl- 
drukkinn og það þó menn vissu enga von slíks drykkjar hjá 
honum*. t*að er víst, að um norðurhluta Ódáðahrauns hefir 
fyrrum verið vegur, höfundur þessarar bókar fann þar gaml- 
ar mosavaxnar vörður 1884, í beina stefnu frá norðurenda 
Herðubreiðarfjalla til Ketils i Fremrinámum 4 . Nú er vegur 
þessi því nær ófær, því í hraununum mynduðust ótal hyl- 
dýpis sprungur, þegar gaus á Mývaínsöræfum 1875. Arið 
1618 er sagt, að Árni Oddsson (1592 — 1065) hafi farið um 
öræfi þessi, og ef sagan er sönn, hefir hann farið miklu sunu- 

Sunnanpóstur 1836, bls. 118 — 124. 

*) Árb. Esp. V, bls. 138-139. 

’) íslenzkar pjóísögur II, bls. 261 — 264. 

*) Andvari XI, bls. 72-73. 


Digitized by Google 



106 


ar, liklega þar sein nú er kallaður Vatnajökulsvegur. Arni 
kom út i Vopnafirði um vorið 1618, rétt fyrir þing, með 
ýms skjöl og skilríki i málum Odds biskups Einarssonar gegn 
Herluf Daae höfuðsmanni, og reiö, að því er sagan segir, á 
fjórum dögum nátlfari og dagfari til alþingis. Arni reið brún- 
um hesti ágætum einhesta til þings, er sagt hann hafi komið 
að Brú á Jökuldal og að mjaltakona á kviunum hafi gefið 
hestinutn smérsköku, og mjólkurfötu að drekka 1 . 

Um miðja 17. öld sendi danska stjórnin Bagge Wandel 
(1622 — 1683) stjörnufræöing til íslands, til þess að rann- 
saka hafnir og liklega til að mæla þær; um þá ferð vitum 
vér litið. í bréfi 3. mai 1651 skipar konungur svo fyrir, að 
Bagge Wandel skuli fara með Henrik Bjelke til íslands, og 
jafnframt býður konungur höfuðsmanni að tilkynna öllum 
sýslumönnum á íslandi, að þeir eigi að sýna Wandel allar 
inn- og úthafnir (Ind- og Udhafner) og útvega honum ókeypis 
liesta, báta og menn, er hann þurfi’ ; hver árangur hefir orðið 
af þeirri (erð vitum vér ekki s . Olafur Gíslason bóndi á 
Anastöðum á Vatnsnesi lærði 3 ár i Hólaskóla, hætti svo 
bóknámi og fór að búa á föðurleifð sinni Anastöðum; hann 
endurnýjaði aptur siglingu á Strandir, sem Vatnsnesingar 
höfðu lengi afrækt, og heppnaðist það vel; tók hann mark á 
boðum, skerjum og grynningum, sem á leið þeirri liggja, og 
gjörði rimu um leiðina, er seinna var mörgum góður leiðar- 
vísir 4 . Olafur bóndi Gíslason hefir líklega verið uppi um 
1700. Seinna orti Hallur á Horni um Strandir. 

') Árb. Esp. VI, bls. 4. íslenzkar þjóðsðgur II, bls. 122—126. 

’) Lovsamling for Island I, bls. 239. 

’) Hér má geta þess, að til er i biskupsskjalasafninu (A. Fasc. V, 
nr. 22) fremur lítilfjörlegt tandainerkjakort milli bæja í Kinn, teiknað 
1. sept. 1603. Uppdráttur þessi er aptan á skinnbréfi tmeð 6 innsigl- 
um), er hefir inni að halda skoðunargjörð á landamerkjagörðum milli 
Staðar og Hálss í Kinn; þar er sýnt Skjálfandafljót og Rangá jafnhliða 
og fjallshlið fyrir ofan, bæirnir eru i röð undir fjallinu, yzt (nyrðst) 
Staður, þá Ófeigsstaðir, Litti-Háls, Vestur-Háls og Gvendarstaðir syðst. 
Ritsljóri Valdimar Ásmundsson hefir visað mér á þennan uppdrátt. 

4 ) Rithöfundatal Hallgrims Jónssonar, Lbs. 646-4°. Ilannes þor- 
steinsson ritstjóri segir mér, að Ólafur þessi muni hafa verið sonar- 


Digitized by Google 



107 


í þessum kafla munum vér sérstaklega minnast þeirra 
íslendinga, er rituðu um landið fyrir miðja 17. öld. fó rit- 
gjörðir þeirra séu að mörgu merkar, þá eru þær þó ekki 
eins þýðingarmiklar eins og þau rit, sem skrásett voru seinni 
hluta aldarinnar. Eins og ,vér áður höfum getið, voru rit 
Arngríms Jónssonar einkum ætluð til þess að hrekja skrök- 
sögur útlendinga um landið; var mönnum, sem vonlegt var, 
mjög umhugað um, að útlendingar fengju þolanlega rétta 
hugmvnd um landið og þjóðina; Guðbrandur biskup og Arn- 
grímur lærði börðust eins og hetjur fvrir þessu máli og 
fengu allmiklu til leiðar komið; eptir þeirra daga dofnar 
áhuginn aptur töluvert, mjög fáir koma ritum sínum um Ts- 
land á prent, allflest ritstörf íslendinga um Island urðu því 
gjörsamlega þýðingarlaus fyrir erlendar þjóðir; af þessu 
leiðir, að allar skröksögurnar hinar fornu um landið ganga 
aptur í útlendum landfræðisbókum og mikið bætist við, sem 
eðlilegt var á þessari hjátrúaröld; þessutn apturgöngum varð 
ekki komið fyrir fyrr en um lok 18. aldar, og sumar eru 
jafnvel á rjáli ofanjarðar enn. 

Þegar Guðbrandur f’orláksson mælti fram með Oddi 
Einarssyni til biskupsembættis í Skálholti, taldi hann honum 
það meðal annars til gildis, að hann væri mjög vel lærður, svo 
hann væri fær um »lastskriptum svar að gefa, sem eru út- 
gengur um vort föðurland eða ganga kunna« og var það 
satt. Oddur Einarsson var fæddur 1559, hann sigldi til há- 
skólans og fékk mikið orð á sig fyrir Iærdóm, einkum í 
stærðfræði og stjörnufræði; Oddur Einarsson dvaldi um 
tima á Hveen hjá Tycho Brahe, og er mælt að Tycho Brahe 
hafi spáð vel fyrir honum. Oddur kom vit aptur 1586 og 
var svo tvö ár skólameistari á Hólum; hann tók biskups- 
vígslu 1589 og dó í Skálholti 1630. Oddur Einarsson var 
fræðimaður mikill og safnaði miklu af bókum og handritum, 
en margt af því brann 1630; Oddur var merkismaður í flestu 
og einn af nýtustu biskupum, liann lét sér mjög annt um 


sonur síra Ólafs Erlendssonar (f 1650), sem var prestur á Breiðaból- 
stað í Vesturhópi. 


Digitized by Google 



108 


íslenzkan fróðleik og ritaði margt sjálfur bæði fomt og nýtt, 
en það er nú flest týnt; Oddur biskup var allvel hagmæltur 
og var talinn getspakur og fornspár, »en lét lítið yfir þvi, 
nema þá hann var glaður« segir sira Jón Haildórsson. Enn 
er til minnisbók Odds biskups i safni Árna Magnússonar; 1 
þarer tneðal annars nákvæm lýsing á jarðskjálptanum 21. febr. 
1630 og er hún hvergi annars staðar til. Mælt er að Oddur 
biskup hafi einnig ritað ýtarlega lýsingu Islands, en sé það 
satt, þá er bók sú fyrir löngu týnd. Islandslýsing P. Resens 
er að miklu leyti byggð á riti, er hann kallar »Ottonis Enari 
Islandiac, og eru úr riti þessu teknir margir langir og merki- 
legir kaflar; greinir þessar bera þó flestar allmikinn keim af 
riti Gísla Oddssonar »Um undur íslands«, og má vera að 
Resen hafi blandað þeim saman feðgunum; þó getur hann 
líka vfða um annála Gísla Oddssonar. Ef kostur væri á að 
bera íslandslýsingu Resens saman við rit Gísla Oddssonar, 
mætti hæglega ganga úr skugga um þetta. Ef það reynist, 
að Resen hefir halt fyrir sér annað rit en íslandslýsingu 
Gísla biskups, þá er þar með sannað, að Oddur Einarsson 
hefir skrifað aðra landlýsingu, sem nú er týnd, og með þvf 
að safna saman köflum úr riti Resens mætti þá fá nokkurn- 
veginn nákvæma hugmynd um aðalefnið í Islandslýsingu 
Odds biskups. Úrskurðurinn um þetta mál verður að bíða 
betri tíma. 

Sonur Odds biskups, Gísli, var líka fróðleiksmaður og 
virðast rit hans bera vott uin svipaðan blending náttúrufróð- 
leiks og hjátrúar, eins og kemur fram hjá Jóni Guðmunds- 
syni, Jóni Daðasyni og öðrum samtíðarmönnum þeirra. Rit 
Gísla biskups hafa geymzt betur en rit föður hans, þó þau 
séu enn óaðgengilegri fyrir oss íslendinga, af því þau eru 
geymd i ensku handritasafni. Oísli biskup Oddsson ,* sonur 


*) Memoratia Odds biskups Einarssonar. A. M. 243-4°. 

’) Æfi Skálholtstiiskupa eptir Jón Haltdórsson. F. J. Hist. eccles. 
Isl. III. bls. 594 — 602. Arb. Esp. Zeitschrift des Vereins fur Volks- 
kunde (Jón þorkelsson) 1891, bts. 164—71. Enn er til bréfabók Gísla 
Oddssonar og vísitaziubók, A. M. nr. 244 — 248-4°. 


Digitized by Google 



109 


Odds biskups Einarssonaiy var fæddur 1593, módir hans var 
Helga Jónsdóttir frá Holtastöðum: Gísli sigldi til Kaupmanna- 
hafnar 1613 og var þar við nám 2 eða 3 ár, kom svo aptur 
og varð 1616 kirkjuprestur i Skálholti; 1621 — 1622 var hann 
skólameistari og svo varð hann prestur í Stafholti og Holti 
undir Eyjafjöllum; 1631 hlaut Gísli biskupskosningu fyrir 
ötult fylgi frænda og vina, og sigldi til vígslu sama sumar; 
með honum fór Ketill Jörundsson, er siðar varð prófastur i 
Hvammi, hafði hann að mestu uppalizt í Skálholti og hafði 
þá verið þar heyrari nærri 10 ár. Ketill var lærður maður 
og ráðsettur og hafði sýnt Oddi biskupi og fólki hans mikla 
trú og hollustu, þessvegna trúði Helga biskupsekkja honum 
bezt til þess, að fara með syni sínum, sem þótti breyskur til 
öls. Á skírdag 1632 var Gísli vigður til biskups og kom 
aptur um sumarið til íslands, á Þingeyri í Dýrafirði. Gísli 
biskup varð skammlífur, hann dó á alþingi (í fingvallakirkju 
kór) 1. júlí 1638, liklega úr taksótt, sem þá gekk víða og 
var mannskæð; Gisli Oddsson vígði 27 presta og seinastan 
sira Ketil Jörundsson í Hvammi. Gísli biskup var hógvær 
maður og litillátur og einn með sterkustu mönnum á Islandi; 
þó hann væri ölhreifur var hann jafnan spaklyndur og hægur; 
Gísli var lögvitur, en fór vel með vit sitt, hann var allvel 
hagorður og ræðumaður hinn bezti; hann var náttúrufróður 
eptir þeirra tíma sniði, en mjög trúgjarn á allskonar hindur- 
vitni. 1 Gísli biskup var vandlætingasamur um siðferði 'og 
hegðan almennings og embættismanna, það sést á umburð- 
arbréfum þeim, er hann ritaði prestum, valdsmönnum og al- 
þýðu. s Gísli biskup skrifaðist á við Ola Worm eins og 
margir aðrir góðir menn; í bréfi til Worms 31. júli 1635 
segist Gisli ætla i tómstundum sínum, að rita ýmislegt um 
náttúru íslands, einkum um steina og grös, því um slíkt 

') þó segir Gisli í bréfi til Ola Worms »Superstitiones magicæ . . . 
ferme exularunt a patria nostra, aut, minimum evacuatæ sunt. quantum 
quidem ego intetligo, et mihi sperare fas est*. Epist. Wormii II. 
bls. 594—96. 

*) F. J. Hist. eccles. Isl. III. bls. 144—163, 696-97. Árb. Esp. 
VI, 81—82. 


Dígitized by Google 



110 


geti Arngrímur aldrei i ritum sinum; i sama bréfi talar hann 
um skrímsli, er sézt hafi i júnímánuði sama ár i Hvitá, 
mönnum sýndist ey í miðri ánni, sem hvarf eptir eina stund, 
i sömu á sást einnig ormur með 3 krvppum o. s. frv. I 
öðru bréfi talar Gísli um Heklugosið 1636. 1 Gisla biskupi 
tókst skömmu fyrir andlát sitt, að ljúka við þelta rit urn 
náttúru íslands, er hann nefnir í bréfinu til Worms; ritið 
er enn þá til og heitir «Undur Islands*.* Hér er eigi annars 
kostur, en nefna aðeins efni ritsins; þar er talað um legu 
íslands og breiddarstig, um hafis, um ýmsar loptsjónir og 
hunangsdögg, um jarðskjálpta og eldgos, um nokkurskonar 
loptsjönir í sjó, um skrfmsli í fljótuin, um skrímsli i sjó, um 
stórfiska, um smáfiska í sjó. um mjög smáa fiska í ám, um 
alifugla, um farfugla eða sumarfugla, skoðun manna um 
vetrarsetu fugla og um Aradal, um sjófugla, um fljúgandi 
skorkvikindi, um skriðandi skordýr, um landdýr, um villudýr, 
lýsing helztu fjalla, vatna, fljóta og fjarða á Islandi, um þær 
eyjar, er fyrst byggðust kringum meginlandið, um Vestmanna- 
eyjar, um grös og jurtir, um ávexti og rætur, um runna og 
tré, um nokkra merkisstaði, um þá hluti, sein úr jörðu eru 
grafnir, um málma, um steina og gimsteina, um brunna og 
uppsprettur, um ýmislega hella og gjár, um jötna og menn 
neðanjarðar, um furðuverk þeirra, um merkilegt sandbað, 
um eðli manna og háttalag, um hvalaveióar, um aðdáanleg 
listaverk, um gáfuðustu listamenn, um verk kvenna og 


') Epistolæ Wormii II, bls. 694-97. 

’) þvi miður hefi eg ekki átt kost á að skoða |>etta rit, því það er 
hvergí til nema í Oxford í Bibliotheca Iiodlejana. nr. 84-4", í hand- 
ritasafni því, er Finnur Magnússon seldi þangað 1832. C. U. D. Eggers 
getur fyrstur um rit þetta (Beschreibung von Island I, bls. 372—74), 
þá átti Thorkelin handritið; Eggers telur innihald allra kapilulanna. en 
skj’rir ekki frekar frá ritinu Síðar getur Jón þorkelsson jun. handrits 
þessa ( Zeilschrift des Vereins fiir Volkskunde 1891, bls. 167—171, og 
prentar þar úr því 3 stutta kafia, um álfa, um listasmiði og um vinnu 
íslenzkra kvenna. Rit þetta er eflaust merkilegt að mörgu leyti og 
þyrfti að gefa það út. Gisli biskup Oddsson endaði ritgjörð þessa 
(De mirabilibus Islandiæ) 1. mai 1638, tveim mánuðum áður en hanndó. 


Digitized by Google 



111 


um íslenzkt mjöl. Bókin er alls 40 kapítular (203 skrifaöar 
blaösiður). Gísli biskup Oddsson ritaði lika marga annála og 
i þeim kvað einnig vera margt um þjóðtrú og hindurvitni 1 . 

Í>ví miður eigum vér eigi kost á að skýra frá þvi i rit- 
um Gisla biskups, sem rétt er frá sagt um náttúru íslands, 
en getum hér aðeins getið nokkurra hindurvitna, er hann 
talar um og trúir 5 . Gísli Oddsson getur meðal annars um 
orminn i Lagarfljóti, segir hann að sumir telji hann milu á 
lengd og menn séu ekki á eitt sáttir um það, hve kryppurnar 
séu margar; þegar ormurinn hreifir sig, flæðir fljótið upp á 
bakkana, jörðin bærist og húsin titra. Það er mælt að bisk- 
up nokkur hafi ætlað að ílæma hann burt úr fljótinu, og meðan 
biskup var þar bar ekkert á orminum, en þegar hann var 
farinn sást hann strax aptur; Gísli getur og um ógurlega 
seli og skötu i Lagarfljóti. Annar ormur á að vera í Skaptá, 
og i Hvitá hjá Skálholti margskonar skrímsli. Utn Aradal 
getur biskup lika og segir, aö menn hafi álitiö þennan dal 
nokkurskonar ódáinsakur, en nú hafi enginn komið þar lengi 
og viti menn ekki, hvar hann liggur. Um tröll getur biskup 
einnig og segir, að þau muni reyndar útdauð, en þó iifi enn 
nokkrir menn, er hafi séð þau. Af álfum segir Gisli Odds- 
son, að séu tvær tegundir, huldufólk, sem sé illviljað mönn- 
um, og ljúflingar, er hafi mök við menn, og af þeim sé komin 
Mókollsætt. 

Einhverntíma á árunum 1646 eða H547 skrifaði Otto 
Krag (1611 — 1666), ritari Kristjáns konungs IV., báðurn bisk- 
upunum, Þorláki Skúlasyni og Brvnjólíi Sveinssyni, og bað 
þá segja sér, hvað satt væri og hvað ósatt í frásögnum út- 
lendra höfunda um Island, einkum i ritum þeirra Gerliard 


') Annalium in Islandia farrago hinc inde descripta. Bibi. Bodl. 
Oxford, nr. 60 og 61, í safni Finns Magnússonar. Finnur hefir sjálfur 
ritað um annála þessa i.g tekið úr þeim merkilega grein um Grænland 
(Grönt. hisl. Mindesm. III, bls. 459), og er því ekki rétt að G. Storm 
hafi fyrstur bent á þá. eins og segir í Zeitschrift d. Vereins f. Volks- 
kunde 1891, bls. 164. Eggers nefnir þá lika (Beschreibung von Island 
I, bls. 372) og einníg Resen i Descriptio Islandiæ. hdrs. J. S. 38. fol. 

*) Hér hefi eg farið eptir ritgjörð Jóns porkelssonar. 


Dígitized by Google 



112 


Mercators og Jodocus Hondius. Báðir biskuparnir svöruðu 
1647 og eru ritgjörðir þeirra enn þá til. porlákur biskup 
Shilasim, dótlursonur Guðbrands biskups, var fæddur 1597 á 
Eiríksstöðum í Svartárdal, ólst upp hjá afa sínum á Hólum 
og sigldi 1616; við háskólann var Ole Worm honum liðsinn- 
andi og skrifuðust þeir jafnan á siðan ; við háskólann var 
f*orlákur 3 ár og kom út hingað aptur 1619 og varð skóla- 
meistari á Hólum; 1620 og 1625 fór hann aptur utan i er- 
indagjörðum afa sins. Það sést af bréfi til Ola Worms 25. 
ágúst 1622, að honum hafa þótt örðug kennarastörfin, hann 
var þá nýlega búinn að missa föður sinn; Þorlákur kvartar 
undan því, að skólameistarastaðan sé erfið og lítið i aðra 
hönd, þó kveðst hann mundu bera þnð með þolinmæði, ef 
hann ætti seinna von ú betri stöðu; hann er þó vondaufur 
um að hagur sinn batni, þvi höfðingjar veiti fyrir mútur 
beztu embættin óhæfum unglingum, scm nýskroppnir eru úr 
skóla og enn þá bera merki eptir skólavöndinn 1 . en gangi 
fram hjá þeim, sem hafa þolað miklar hættur af sjó og vind- 
um, hafa haft erfið störf i skólunum og verið margan daginn 
sveittir. forlákur biður Ola Worm að útvega sér annaðhvort 
vonarbréf fyrir Hitardal eða ferðastyrk til Þýzkalands. Ósk 
Þorláks uppfylltist að því leyti, að hann 1624 fékk vonarbrél 
fyrir Hítardal, en ekki unir hann þó vel hag sínum; í bréfi 
til Worms frá Hólum 30. ág. 1626 (ári áður en hann varð 
biskup) segir hann: »eg hefi af aumum örlögum hrakizt burt 
á þennan útkjálka og verð að lifa innan um ómenntað, óþægi- 
legt og dónalegt fólk, hin eina huggun min er að hugsa um 
það, hve lífið er stutt og um tilkomandi samvistir vorar á 
himnum«. Þorlákur var, eins og fyrr hefir verið frá sagt, kos- 
inn til biskups 1627, en Arngrimur var settur hjá; má ráða 
það af ýmsu, að fremur hefir verið þurt með þeim frændum 
eptir það. f*orlákur hélt áfram bókaútgáfu og prentverki afa 
síns, en gat til mikils óhags fyrir bókmenntir landsins ónýtt 


‘) »Ineptissimos adoleacentes vix extra scholarum limina egressos 
et liventia terga recenti virgarum verbere gestantes ad parochias 
præcipuas promovent«. Epistolæ Wormii I, bls. 96. 


Dígitized by Google 



113 


fyrirætlun Brynjólfs biskups, aö setja prentsmiöju í Skálholti, 
og er framkoma Þorláks biskups í því máli öll mjög sér- 
plægnisleg og leiðinleg. Þorlákur Skúlason dó 1656. í bréf- 
um sínum til Worms ritaði biskup ýmislegt um náttúru ís- 
lands, einkum þó um náhvelið, og mun þess síðar getið. Hið 
eina rit Þorláks biskups um landfræði íslands er skýrsla hans 
til Otto Krag. 

Þorlákur Skúlason talar fyrst um landnám og Thule- 
nafnið og sýnist fremur hneigjast að þeirri skoðun, aó ísland 
sé Thule; þvi næst talar hann um hnattstöðu Islands og um 
loptslagið, segir hann það sé i kaldara lagi, en mjög heil- 
næmt, svo íslendingar séu heilsugóðir og verði mjög gamlir, 
gáfur Islendinga séu ágætar, svo piltar i skólunum læri eins 
mikið á 3—4 árum, eins og annars staðar á 10. Enn fremur 
getur hann þess, að akuryrkja hafi verið á Islandi i fornöld, 
en hafi lagzt niður, annaðhvort af því hún hafi ekki svarað 
kostnaði, eða af því meira korn hafi flutzt inn en fyrr og 
fiskiveiðar og kvikfjárrækt hafi borgað sig betur. Talar hann 
um, að gras og beit sé ágæt á íslandi, þó ekki sé samt hætt 
við að fénaðurinn springi af offitu, sauðir skerist með 20 
pundum mörs, dilkar með 10, nauf með 120 pundum; enn 
fremur getur hann þess, að það sé ranghermi útlendinga, að 
kindur og naut séu hornalaus á Islandi, sumt sé hyrnt, sumt 
sé kollótt; íslenzkir hundar séu eigi allir hvitir, heldur með 
ýmsum litum, sem hundar i öðrum löndum, og íslendingum 
þyki ekkert vænna um þá, en öðrum þjóðum; fálkar séu heldur 
ekki allir hvítir, flestir séu þvert á móti gráir, hrafnar séu svartir, 
en þó segist hann hafa séð einn hvitan hrafn; hérar hafi hér 
aldrei verið o. s. frv. Þorlákur biskup talar og nokkuð um 
sögu landsins og hrekur ýmsar skröksögur útlendinga, segir 
þó að sumt sé rétt eins og sumar smjörsögurnar; víða segir 
hann smjörið sé geymt súrt án salts, enda sé það alþýðutrú, 
að menn verði sterkari af súru smjöri en söltu, og heldur 
sjálfur að það sé ei fjarri sanni; hann talar einnig um hafis- 
inn og hrekur skröksögurnar um sálir, er kveljist í fsnum, 
hljóð heyrist þaðan stundum af sambarningi ísjakanna eða 
frá selum, sem innilokaðir verða i vökunum; um eldfjöllin 
* 8 


Digitized by Google 



114 


getur hann einnig og hverina. Porlákur Skúlason segir, að 
hann hafi fyrir hérumbil 30 árum verið á siglingu milli ís- 
lands og Danmerkur. og 80 mílur frá íslandi hafi komið yfir 
skipið þykkt öskuský, svo að seglin sortnuðu og sporrækt 
var á þilfarinu. Aska féll þá einnig í Færeyjum og gjörði 
þar nokkurn skaða á túnum manna, þá félt og aska norðan 
til i Noregi 1 . Þar sem Þorlákur biskup talar um hveri, segir 
hann, að við Haukadal sé reyndar uppspretta, sem að ætlun 
manna breyti nálægum hlutum, er vatnið fellur á, i stein, en 
hann segir, að það sé sin skoðun, að hlutir, sem látnir séu I 
hverinn, steingjörist ekki, en harðni af brennisteinskenndri 
vætu, er allt af gufar upp, eigi skyndilega heldur á löngum 
tima, en haldi þó eðli sinu og efni. Enn fremur getur 
hann þess, að laugar mátulega heitar og hverir er gjósa, séu 
viða annars staðar á landinu, og heldur að hitinn komi af 
bruna brennisteins niðri í jörðunni og vatnið kastist upp af 
vindum neðan jarðar. Eitraðir brunnar segir hann að hvergi 
séu til á íslandi og enginn hafi heyrt um þá getið*. 

Brynjólfur Sveinsson (1605 — 1675) var einn af merkustu 
biskupum landsins og hinn mesti fróðleiksmaður; um æfi hans 
þurfum vér ekki að tala hér, með þvi að um hann hefir opt 
áður verið ritað allítarlega á íslenzku. Brynjólfur biskup 
fékkst mest við málfræði og íslenzka fornfræði og var í þeim 
greinum framar en flestir samtíðarmenn hans; hann ritaði og 
um lækningar, sem vér fyrr höfum getið, en ekki veit eg til, 
að neitt landfræðisrit liggi eptir hann, nema skýrslan til Otto 
Krag. 

Brynjólfur biskup Sveinsson hrekur ýmislegt, er þeir segja 
skakkt um ísland, Gerhard Mercator og Jodocus Hondius, og 


') Hér er liklega átt við Heklugosið 1619, það ár kom forlákur 
biskup Skúlason í fyrsta sinn út hingað frá háskólanum. 

’) porlákur Skúlason: Responsio subitanea ad collectanea quædam 
ex Historicis, qui de Islandia scripseruut, desumpta. et a nobilissimo 
viro Dn Othone Kragh clementissimi regis nostri Christiani IV. secre- 
tario, domino meo et fautore ad me transmissa. Ad ejusdem nutum 
et voluntatem concinnata. Hole in Isiandia Anno Dni 1647. Gammel 
kgl. Samling, nr. 2856-4°, 80 bls. smátt skrifaðar. 


Dígitized by Google 



115 


er efnið að mörgu leyti svipað skýrslu Þoriáks Skúlasonar. 
Brynjólfur talar um nafn landsins, Thule, loptslagið, um gras 
og kvikfé, hunda, birni og hrafna; hvíta hrafna segist hann 
aldrei hafa séð; gengur hann gegnum lýsingu Mercators orð 
fyrir orð og leiðréttir það, sem skakkt er; hann talar um 
eldfjöllin þrjú, er útlendingar nefna á Islandi, segir að enginn 
þekki Krossfjall og Helga, en Helgafell vestra sé ekki eldfjall 
og snjólaust á sumrum, segist hann hafa gengið upp á það 
fell 1638. Heklu lýsir hann dálítið og segir hún beri 

við heióan himin heiman frá sér, kringum hana séu hálsar, 
brunasandar og vikrar; segir hann að það svæði sé ljótt, 
hræðilegt og viðbjóðslegt, og að enginn þori að ganga upp á 
fjallið, því menn óttist huldar gjár og árásir drauga, og segir 
hann að menn hafi hrekkjazt á að fara þangað, þvi þeir, sem 
hafi verið svo óforsjálir að forvitnast um þessa hluti, hafi 
ekki komizt hjá því að verða fyrir slysum. Brynjólfur biskup 
talar og nokkuð um almennt eðli eldfjalia, heldur að jarðveg- 
urinn muni vera blöndun af jarðbiki og brennisteini og belg- 
ist upp af eldi; ef jörðin er holótt og vindur kemst undir 
jarðveginn, þá kemur gos og eldurinn rennur frá uppvarpinu 
niður á sléttlendi eða niður að sjó, eins og vatn. Ekki segist 
hann ætla sér nákvæmlega að tala um drauga og svipi, en 
ekki vilji hann neita því, að þeir ráfi um auða staði, en 
kveðst þó ekki geta skýrt frá eðli þeirra. Hvað þvi viðvíkur, 
sem útlendingar segja, að svipir dauðra manna ráfi í kringum 
eldfjöll og sýni sig í likingu þeirri, er þeir hafa haft í lifanda 
lifi, þá vill Brynjólfur biskup ekki alveg neita þvi, að eitthvað 
kunni að vera tilhæft f þeim sögum, og eins um að sálir 
kveljist í ísnum. Frásagnir útlendra höfunda um lif og siði Is- 
lendinga kveður hann mest muni sprottnar af sögum sjómanna, 
og leiðréttir hann ýmislegt þar að lútandi. Um hverina talar 
Brynjólfur Sveinsson allftarlega; hann segir að hverir hylji 
hluti með leirskurn, er harðni af sól og vindi, en lfkaminn 
sé innan i óbreyttur, eins og kveikur f tólgarkerti; skurn 
þessi myndast á löngum tíma og verður þó ekki steinhörð; 
segist hann fyrir þrem árum hafa látið leggja ull í hver til 
reynslu, og hafi hún ekki orðið steingjör, en hulizt leðju; 

8 * 


Digitized by Google 



116 


heldur hann þvi, aö það sé aðeins kerlingabók, er menn segja, 
að hveravatnið geri hluti að steini. Hverinn Geysir hjá Hauka- 
dal, segir hann, hafi merkilegt afl og ofsa, og svo mikinn 
krapt fær gufan af eldi og brennisteini, að hún i einu vet- 
fangi kastar öllu vatninu úr skálinni í Iopt upp, svo enginn 
dropi verður eptir, verða þeir þá að vara sig, sem nærri standa; 
skálin er síðan lengi tóm á eptir, en fyllist svo smátt og 
smátt að neöan, uns hún er orðin barmafull; kraptur guf- 
unnar margfaldast af því að streitast við þyngd vatnsins, og 
kastar svo öllu hinu sjóðandi vatni í háa Iopt, svo skálin 
tæmist nærri á einu augnabliki. Aðrir hverir gjósa á sama 
hátt, en eru kraptminni. Engin segir hann eitruð vötn 
á Islandi, og hveravatnið megi vel drekka, þegar það sé 
kólnað'. 

Sama árið, sem þessar skýrslur voru skrifaðar (1647). 
skrifaði Gísli Magnússon frá Munkaþverá merkilega ritgjörð 
um framfarir íslands; ritgjörð þessi er reyndar ekki beinlinis 
landlýsing, en snertir mjög hagfræði landsins og stjórnarsögu, 
og því munum vér geta hennar hér. Gisli Magnússon var 
hinn fyrsti lærði náttúrufræðingur á íslandi og fór fvrstur 
um landið til þess að rannsaka steina og málma; því segjum 
vér hér ítarlega frá æfiferli hans. störfum og ritum. Gisli 
Magnússon , sýslumaður á Hlíðarenda, var talinn lærðastur 
allra verzlegra embættismanna á íslandi á 17. öld, og var 
sökum kunnáttu sinnar kallaður Vísi-Gísli. Fvrir margra 
hluta sakir má telja hann einn hinn merkasta mann þeirrar 
aldar; hann var lærdómsmaður mikill og hafði farið víða, 
skörulegur höfðingi og hinn mesti framfara og atorkumaður. 
Gísli Magnússon ferðaðist, ; sem fyrr sögðum vér, fyrstur á 
íslandi til visindalegra rannsókna, hann gerði auk þess til- 
raunir með sáningu og trjáplöntun og fékkst mikið við efna- 


') Brinolphi Svenonii; Historica de rebus Islandicis relatio ad 
Nobilissimum Dn: Ottonem Kragium Seren : Daniæ et Norweg: Regis 
Secretarium, Qua quid veri, quid falsi, descriptionibus hujus Insulæ 
præstantissimi Geographi. Gerhardus Mercator et Jodocus Hondius 
indulserint, slrictim expenditur. Dags. Skálholti 16. júlí 1647. Ny 
kgl. Samling, nr. 1860-4°, 20 bls. smátt skrifaðar. A. M, 913-4". 


Dígitized by Google 



117 


fræði. Gisli var fæddnr á Munkaþverárklaustri 1621, faðir 
hans var Magnús lögmaður Bjarnarson (f 1662) og móðir 
hans Guðríður Gísladóltir, lögmanns Þórðarsonar. Magnús 
lögmaður var auðugastur maður á íslandi um sína daga, 
hann lét eptir sig svo mikið fé, að það eptir nú gildandi verð- 
lagi mundi verða 3 — 400 þúsund krónur 1 . Gísli Magnússon 
fór 11 ára í Skálholtsskóla og dvaldi þar 3 ár, þaðan fór 
hann i Hólaskóla, dvaldi þar önnur 3 ár og útskrifaðist þaðan; 
sigldi svo til háskólans (skrifaður í stúdentatölu 27. nóv. 1639) 
og var þar 2 ár, undir handarjaðri Ola Worms, er um þær 
mundir var bjargvættur flestra hinna merkari nemenda frá 
íslandi; siðan fór Gísli út hingað aptur og dvaldi um stund 
hjá foreldrum sínum, en sigldi svo aptur 1642 og var þá 4 
ár i ferðum; er sagt að enginn annar íslendingur hafi haldiö 
sig jafn ríkmannlega í útlöndum eins og hann. Gisli Magnús- 
son ritar Worm’ frá Glúckstad 8. október 1642, segist vera 
kominn þangað frá íslandi og ætli þaðan til Hollands, svo til 
Englands og Frakklands, til þess að stunda þar Iæknisfræði 
og heimsspeki; segir hann að í*orlákur biskup Skúlason hafi 
hvatt sig til þess, þvi allir lærðir menn á íslandi stundi nú guð- 
fræði og sæki um brauð, en engir séu þar í landi, er lagt hafi 
stund á stjórnfræði né praktisk vísindi. Eptir tveggja mánaða 
ferð frá íslandi var Gísli kominn til Amsterdam 6. nóv. 1642, 
dvaldi þar um stund og fór svo til Leiden og var þartil vorsins,og 
stundaði heimsspeki og náttúrufræði. í Leiden segist hann 
hafa gistingu góða, er Erasmus Brochmann 8 hafi útvegað sér, 
og hafi hann verið sér mjög hjálplegur. Um veturinn 1642 — 43 
lagði Gísli Magnússon einkum stund á stærðfræði og naut 
kennslu Jacobs Golius’ar, er var kennari í austurlandamálum 


‘) Skiptabréfið eptir hann (19. jóni 1663), milli tveggja sona, þriggja 
dætra og ekkjunnar, telur bróðurhlutann 4 hundruð hundraða og 60 
hundruð í fasteign og riflega 3 hundruð hundraða í lausafé. Safn til 
sögn Islands II., bls. 136. Sbr. Sýslumannaæfir Boga á Staðarfelli I. 
bls. 233. ísafold VI. bls. 26. Árb. Esp. VII. bls. 33-34. 

’) 0. Wormii Epistolæ II. bls. 846. 

’) Rasraus Enevoldsen Brochmand (1619—62), rektor í Herlufs- 
holm, og síðar prófessor við háskólann f Kaupmannahöfn. 


Digitized by Google 



118 


og heimsspeki 1 ; um vorið 1643 (í maí) fór Qlsli til Englands 
og dvaldi þar tvo mánuði, hafði Worm varað hann við þeirri 
ferð sakir ófriðarins, er þá var á Englandi, og líklega hefir 
Gísli dvalið þar skemur, en hann í fyrstu ætlaði sér. Frá 
Englandi fór Gísli aptur til Hollands og dvaldi i háskólaleyf- 
inu hjá kunningjum sinum í Rotterdam, en fór svo aptur til 
Leiden; liklega hefir Gisli haldið þar áfram náminu næsta 
vetur, en eigi höfum vér vissu fyrir þvi, hvað hann hefir þá 
starfað, með því bréfin til Worms hætta um stund á því 
tímabili. í Leiden lagði Gisli Magnússon stund á ýmsar greinir 
náttúrufræðinnar, einkum grasafræði og efnafræði, og kynnti sér 
landfræði, stjórnfræði og heimsspeki; Oli Worm biður hann 
meðal annars að grennslast eptir kenningum Descartes’ar, 
og eins biður hann að heilsa Johann de Laet*, sem hann 
segir að fáist við ýms söguleg fræði og sé eigi ókunnur is- 
lenzku, muni hann taka honum vel, er hann heyri, að hann 
sé íslendingur. Gísli komst i vinfengi við hinn danska sendi* 
herra í Haag og ferðaðist með honum til hinna hollenzku 
herbúða, og fór svo frá Holiandi til Danmerkur, þaðan heim 
til íslands og kom á Akureyri í júlímánuði 1646*. Gísli 
Magnússon ætlaði sér samsumars að ferðast um ísland til 
rannsókna, en gat ekki komið þvi við ; segir hann í bréfi til 
Worms (13. sept. 1646), að sér hafi verið bent á staöi, þar 
sem silfur, kopar og kvikasilfur finnist, en hann hafi enn eigi 
getað skoðað þá; járn segir hann muni vera víða og salt 
megi hæglega sjóða úr sjó. Með sama bréfi sendir hann 


‘) Jacob Golius (1696—1667), frægur málfræðingur, fékkst einkum 
við arabisku, en einnig við ýmsar aðrar vfsindagreinir, eins og þá 
var títl. 

’) Johann de Laet (f 1649), söguritari, fjölfræðingur og landfræð- 
ingur. 

') Oli Worm ritar s. á. (í júnimán. 1646) Þorláki biskupi Skúlasyni 
bréf og nefnir í því Gísla Magnússon og kemst svo að orði: >redit ad 
vos elegans juvenis Gislaus Magni, varia rerum curiosarum cognitione 
instructus. De quibusdam mecum cum dissereret, videbatur míhi patriæ 
vestræ commodum et emolumentum spectare. Honestos ejus conatus 
si consilio et ope juveris, rem procul dubio præstiteris vobis omnibus 
utilem et ipsi gratam*. Epistolæ I, 112. 


Dígitized by Google 



119 


Worm islenzkar kornstengur, efni frá brennisteinsnámum, 
er hann heldur sé vitríól, og hreinsaðan brennistein, er hann 
kveður alveg eins góðan eins og þann brennistein, sem kemur 
frá Ttalíu til Hollands og er seldur þar í lyfjabúðum í stöng- 
um. Biður Gisli Worm að sækja fyrir sina hönd og föður 
síns um, að þeir fái einkaleyfi til að taka upp brennistein, 
og að konungur láti setja verð á hreinsaðan brennistein; segir 
hann að þeir feðgar séu ánægðir með helminginnaf því verði,sem 
fyrir brennisteininn fáist í Hollandi. Gísli vill borga í eptir- 
gjald af konungsnámum tuttugasta hluta af þeim brenni- 
steini, sem fæst, en þritugasta hluta af brennisteini á kirkju- 
jörðum. 

Næsta ár fékk Gísli Magnússon á alþingi einkaleyfi til 
brennisteinsnáms, er hann hafði beðið um, og jafnframt skip- 
un konungs um, að grennslast eptir málmæðum og öðrum 
náttúrugæðum. Byrjaði Gísli Magnússon rannsóknarferð sina 
frá Þingvelli 5. júlí og ferðaðist í 7 vikur um Suðurland, svo 
hálfan mánuð um Norðurland og safnaði allstaðar steinum og 
náttúrugripum, er hann hugði að gagni mættu verða. Um 
haustió sendi Gísli Ola Worm hálftunnu með ýmsum gripum, 
biður hann að segja sér, hverjir hlutirnir séu, til hverra nota 
og hvers verðir; lofar Gísli að senda stjórninni næsta ár 
nákvæma skýrslu um ferðina. Gisli er i bréfi sínu til Worms (16. 
sept. 1647) vongóður um,að geta komið fyrirætlunumsínumfram, 
því flestir heldri menn séu þeim hlynntir, en einkum þó Þorlákur 
biskup Skúlason. fegar Gísli Magnússon dvaldi f Hollandi, 
var þar eins og enn garðrækt í hinum mesta blóma, og hefir 
Gísli líklega þar fengið hug á að gera ræktunartilraunir á 
íslandi, og framkvæmdi síðar dyggilega þessi áform; hann 
skrifar Worm, að hann hafi á Munkaþverá gjört garð og sáð 
þar í 30 útlendum jurtategundum, sem algengar séu í Dan- 
mörku, hann sáði einnig mel og setti niöur birki og viðir til 
reynslu. Segist Gísli vera sannfærður um, að margt geti það 
vaxið á lslandi, er megi verða til gagns og gamans, og segist 
muni gera margar fleiri tilraunir með öðrum fræjum, er hann 
fái með kaupmönnum frá útlöndum. 

f’essi ár sat Gfsli i föðurhúsum á Munkaþverá á vetrum ; 


Digitized by Google 



120 


hafði hann brennandi áhuga á framförum landsins, var þá 
ungur og fjörugur, nýkominn frá útlöndum, og hafði í Hol- 
landi kynnt sér siði og hætti þeirrar þjóðar, er i þá daga var 
einna lengst komin i allskonar menningu; hér á landi sá 
hann eintóma apturför og vanþekkingu og vildi kippa öllu i 
lag sem fljótast. Á Munkaþverá skrifaði hann um haustið 
1647 hinar nafnfrægu uppástungur sínar um viðreisn íslands 
og sendi þær konungi; munum vér síðar nánar geta um þær. 
Hér var við ramman reip að draga, menn voru ekki vanir 
nýbreytni og stjórnin treg í snúningum og hugsaði lítið um 
hag þegna sinna, einokunarverzlunin var í sem mestum blóma 
og Islendingar voru ekki enn'orðnir svo lémagna og lamaðir 
i efnalegu tilliti, sem seinna varð. Rúmri hálfri öld síðar var 
efnahagur manna á íslandi kominn í það ólag, að stjórnendurnir 
sáu, að brýn nauðsyn var á endurbótum og eitthvað varð að 
taka til bragðs, ef allt átti ekki að kollsteypast, og þó voru 
menn nærri heila öld að bollaleggja, hugsa, rita og ráðgera, 
áður en loks var farið að hreifa við einokuninni. Það var því 
lítil von á því, að uppástungum Gísla væri gaumur gefinn, 
þó þær væru að mörgu leyti ágætar. 

Árið 1649 kvongaðist Gísli Magnússon 1 og gekk að eiga 
I’rúði, dóttur Þorleifs sýslumanns á Hliðarenda, Magnússonar 
prúða; flutti hann sig þá austur að Skriðuklaustri í Fljótsdal 
og var sýslumaður í Múlasýslu og klausturhaldari í nokkur 
ár. Eptir fráfall tengdaföður síns 1653 flutti hann sig að 
Hlíðarenda og varð sýslumaður Rangvellinga 1659. Fyrirætí- 
unum sínum um viðreisu íslands fékk hann ekki fram komið, 
en hann leitaðist þó við að gjöra það gagn, sem hann gat, í 
þvi er hann mátti tramkvæma af eigin rammleik. Eins og 
fyrr var getið fékkst Gisli Magnússon við garðyrkju á Munka- 
þverá, síðan gjörði hann ýmsar tilraunir þar að lútandi á 
Skriðuklaustri eystra og þó mest eptir að hann var kominn 

’) í brúðkaupsveizlu Gisla var mjög vel veitt og er hún í annálum 
kölluð »eitt virðulegt hóf«. Gísli Magnússon varð að fá sérstakt leyfi 
til að giptast. því þau hjón voru þrimenningar að skyldleika. Leyfis- 
gjaldið gaf konungur til Hólaskóla. Sbr. annálar Halldórs þorbergssonar, 
hdrs. J. S. 313-4°, bls. 109. 


Digitized by Google 



121 


suður á Hlídarenda; þar virðist og vera hentugt landslag til 
slíkra tilrauna, bærinn sunnariega á landinu og brekkur á 
móti sólu, þó voru akrar Gisla blásnir upp og eyddir, þegar 
Eggert Ólafsson 1 kom þangað 1756. Gísli Magnússon sáði 
byggi á Hlíðarenda og heppnaðist það opt vel, þó er mælt, 
að uppskera hans hafi aldrei verið meiri en ein tunna korns; 
Gísli byrjaði fyrstur kálrækt hér á landi, en fáir eða engir 
tóku það eptir honum, þó er þess getið um Þorkel Vidalín í 
Görðum. að hann hafi haft þar kálgarða*, en hann hafði líka 
komið til Hollands og ef til vill kynnt sér þar garðyrkju. 

Konungsleyfið til að taka brennistein notaði Gísli sér 
lengi og lét leita að brennisteini og safna honum á ýmsum 
stöðum, þar sem hann hafði ekki áður verið tekinn. Sökum 
verzlunarólagsins hefir þó Gísli Magnússon naumlega haft 
mikinn hagnað af brennisteinsnáminu, því kaupmenn reyndu 
að færa brennisteinsverðið eins mikið niður eins og þeir gátu. 
Hinn 9. febrúar 1665 fékk Gabriel Marselius einkaleyfi til þess 
að flytja brennistein frá íslandi, og líka til að grafa upp 
brennistein, hvar á landinu sem hann vildi 8 ; með þessu 
leyfi virðist því leyfisbréf Gísla afnumið, að minnsta kosti að 
nokkru leyti, og eptir það varð Gísli að snúa sér til Marseliusar 
með það, sem hann vildi selja. í bréfi dags. á Bessastöðum 
4. sept. 1669 ritar Gísli Magnússon Birni syni sinuin, er þá 
var við nám i Kaupmannahöfn, á þessa leið: ‘Þann brenni- 
stein, sem hér er að fá, hefi eg látið upptaka i sumar, sem 
er fáeinar lestir, svo sem fyrir litið skip barlestarkorn ; eg 
hefi látiö leita í öllum Suðurfjöllum, eg hefi látió leita hjá 
Keilir og Móhálsum og var þar ei nema á 12 hesta að fá, 
item hefi eg látið leita á Reykjum í þeim öllum fjöllum, 


*) Reise gjennem Island II. bls. 948—49. Nú eru garðar Eggerts 
Ólafssonar og Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal engu minna eyddir, 
sbr. Andvari XIII. bls. 116. Um alla Fljótshlíðina hefir kúmen fjarska- 
lega breiðzt út, og er sagt, að það hafi upprunaiega komið frá Hlíðar- 
enda; Gísli Magnússon hefir ef til vili fyrstur flutt það þangað. 

’) Bjnrni Atngrímason : Um garðyrkjunnar nauðsyn og nytsemi. 
Kmh. 1820, bls. 9. Páll Vidalín: Deo, regi, patriæ, bls. 172. 

*) M. Ketilsaon: Fórordninger III., bls. 118—21, 123, 126. 


Dígitized by Google 



122 


einnig ( Hengiafjöllum og þar sem von er eptir hann kunni 
ad vera, og er hann eigi hér að fá, þó gull sé ( boði, en 
það lítið, sem hefir verið tekið í Grindaskörðum, og vildi eg 
þú vitir það við Marcilio, hvort hann vili skip eptir þvi 
gjöra eður ei, so eg kunni honum sitt gjald að betala, sem 
uppá okkar reikning vantar*. Segist Gísli enn fremur hafa 
fengið Torfa Magnússyni 6 lestir brennisteins og hafi hann 
lofað sér 36 döium fyrir leslina; segist hann hafa látið flytja 
rauðan, biáan og bleikan leir i Herdísarvík, sendir syni sínum 
dálítil sýnishorn af leirnum og biður hann að komast eptir 
á lyfjabúðum, hvað fyrir hann sé gefið 1 . Um haustið 1670 
fór Gísli Magnússon með 33 hesta lest norður lil Mývatns að 
sækja brennistein, en er þeir fóru norður kom fjúkhríð á 
lestina og drápust flestir hestarnir, en menn komust af með 
naumindum*. I*ó langt væri iiðið frá því að Gfsli kom utan og 
hann hefði litt getað fengið framgengt uppástungum sinum, þá 
er þó áhuginn enn hinn sami á því. að gera afrakstur steina- 
ríkisins hér á Iandi arðberandi, það sést á bréfum hans til 
Bjarnar sonar hans; vill Gísli koma á verzlun með fslenzkar 
leirtegundir, vikur o. fl.., og biður Björn að gera samband við 
útlenda verzlunarmenn, er vilja kaupa siikt. 1*80 er auðséð, 
að Gisli Iætur ekki bugast af litlu, þvi hann ritar syni sinum 
um þetta allt stuttu eptir að óhappið vildi til með brenni- 
steinslest hans að norðan. 

Gfsli Magnússon hefir að öllum líkindum fengizt nokkuð 
við kemiska framleiðslu ýmsra þarflegra efna, því í samningi, 
er hann gerir við Torfa Magnússon skipstjóra i Þorlákshöfn 
24. ág. 1669, lofar Gfsli að selja honum »saltpeyter so framt 
eg kann hann hér gjöra, skálpundið fyrir 12 fiska, eitt skál- 
pund vínsteins fyrir 6 fiska, item olie, sem eg destillera, er 
líkist olie terpentyn, eitt pund að vikt fyrir 4 ríkisdali, item 
sal armoniaeum með sínu verði, sem okkur kemur saman 
um* 8 . í öllu þessu braski hefir Gísli átt við ramman reip 
að draga, þar sem dönsku kaupmennirnir voru, það sést 

') Bréf þessi eru í hdrs. A. M. nr. 1068-4°. 

’) Svarfaðardalsannáll, Lbs. nr. 168-4°, bls. 77. 

*) Hdrs. A. M. 1068-4°. 


Dígitized by Google 



123 


meöal annars á bréfi til Jóhanns Klein fógeta 1669; talar 
Gísli um, að danskir verzlunarmenn vilji ekki skeyta boðum 
sínum, er hann bjóði þeim afrakstur þann, er hann framleiði 
af islenzkum efnum samkvæmt leyfi konungs, biður Gisli 
um að hann megi verzla við útlendinga. ef danskir kaupmenn 
ekki vilja það, er hann býður þeim fyrst, biður hann fógeta 
að vera sér hlynntan i því að fá þetta leyfi 1 . Ur öllum 
þessum ráðagerðum hefir þó líklega orðið litið sakir verzl- 
unarbandanna. 

Gísli Magnússon átti tvo sonu og eina dóttur, syni sína 
menntaði hann, sem bezt voru föng á, og lét þá ferðast til 
erlendra háskóla; Björn var við lærdóm í Danmörku, Hol- 
landi og Englandi*, varð síðan sýslumaður i Barðastrandar- 
sýslu, en dó kornungur 1679“ ; hinn sonur Gisla, Þorleifur, 
dó 18 vetra við háskólann i Oxford á Englandi. Guðríður 
Gísladóttir giptist 1674 í’órði biskupi í*orlákssyni og hélt Gísli 
sýslumaður brúðkaup dóttur sinnar »með stórri rausn og kostn- 
aði«\ Frá Þórði biskupi og Guðriði er mikil ætt komin. Gísli 
Magnússon missti konu sina f’rúði Þorleifsdóttur eptir 9 ára 
hjónaband og giptist ekki aptur, en Sesselja Björnsdóttir 
seinni kona f*orleifs Magnússonar stóð fyrir búi hans og tók 
að sér börnin, sem þá voru á unga aidri. Gísli Magnússon 
var tvisvar í lögmannskjöri, fyrst eptir föður sinn og svo 
eptir Árna Oddsson, »en hluturinn sneiddi hjá honum hvoru- 
tveggja sinn«, segir Jón biskup Vídalin. Árið 1686 flutti 
Gísli sig að Skálholti til dóttur sinnar og tengdasonar, og 
dvaldi þar, það sem eptir var æfinnar. Gísli Magnússon var 
jafnan heilsugóður og varð nærri aldrei misdægurt, en um 
krossmessu 1696 fór hann að þjást af steinsótt, hrörnaði að 
burðum smámsaman og dó nóttina milli 4. og 5. júní 1696. 

') Hdrs. A. M. 1068-4°. 

’) 1 bréfi 4. ágðst 1670 irá Eyrarbakka þakkar Gisli tiirni syni 
sínum bréf frá Englandi og sendingar >globos til min og til systur 
minnar og barnanna, þetta komst allt vel heim óskemmt og kverin mín 
og glass retorta Mons. Pauls Praels«. Hdrs. A. M. nr. 1068-4°. 

*) í kirkjunni á Bæ á Rauðasandi eru á altaristöflu myndir af 
Birni Gislasyni og Guðrúnu Eggerlsdóttur. konu hans. 

*) Fitjaannáll. Hdrs. J. S. nr. 238-4°. 


Dígitized by Google 



124 


Allir sem ritað hafa um Gisla Magnússon telja hann 
einn hinn mesta merkismann; hann var mjög vinsæll höfð- 
ingi, ör á fé og rausnarlegur i gjöfum, einkum var hann 
bjargvættur volaðra og nauðstaddra; Gísli var skörulegt vfir- 
vald og hófsmaður mikill, og telur Jón biskup Vidalín honum 
það til gildis, er hann nefnir veru hans í Kaupmannahöfn, 
að hann hafi verið »drykkjum og óþörfum félagsskap aldeilis 
frásneiddur*, en slíkt var fágætt í þá daga. Vér höfum áður 
getið þess, hve mikill lærdömsmaður Gisli var í ýmsum vís- 
indagreinum, einkum i náttúrufræði, en þess má einnig geta, 
að hann talaði latínu, þýzku og hollenzku ágætlega vel 1 . 

Tvær ritgjörðir um framfarir íslands hefir Gísli Magn- 
ússon ritað á latínu, og eru i þeim ýmsar uppástungur til 
stjórnarinnar og beiðni frá Gisla og föður hans um ýms 
réttindi. Fyrri ritgjörðina*, sem er miklu stærri og 
merkari en hin, sendi Gísli Magnússon konungi frá Munka- 
þverá 1647 ; þar ber margt á góma, og af því ritgjörðin er 


') Engin prentuö rit liggja eptir Gisla Magnússon, nema bréf hans 
til Ola Worms og útlegging af kristilegu smáriti, sem hefir þennan titil : 
Dómsins básúna eður christeleg uppvakning. að huxa um þann sydasta 
dóm. Otlögð úr þysku máli af þeim göfuga manni Gysla Magnussyne, 
Kongl. Majest. Valldsmanne i Rangárþynge. Skalhollte Anno 1691-12°. 
Helztu heimildarrit um æfi Gisla Magnússonar eru: Jon Vidalin: Lík- 
prédikun í síðustu útfararminning þess göfuga og hávísa höfðingsmanns 
Gísla Magnússonar. Hólum 1704-4° (bls. 11—19). Fáorð söngvísa út 
af lifshistoriu þess göfuga og hávísa. nú i guði sæla höfðingsmanns Gísla 
Magnússonar, sungin af síra Halldóri Eirikssyni. Byrjun: »Göfugra lýða 
minning mæt, rneðal guðs barna er dj'sæt«. Lbs. 604-4°. Bréf hans í 
bréfasafni Worms og í hdrs. A. M. nr. 1068-4°. Sbr. ísafold VI. 1879, 
bls. 25-28. Tímarit Jóns Péturssonar II., bls. 65—67. Biskupasögur 
II., bls. 361 — 362. Kvæði Stefáns Ólafssonar II., bls. 384 — 385. Árb. 
Esp. Thorchillii: Specimen, hdrs. J. S. 833-4°, bls. 231. Arngrímur 
Vídalín: Consilium de Islandia, A. M. 192 C-4°, bls. 69, og víðar. 

’) Consignatio instituti, seu rationes eorum, quæ cum bono deo et 
optimi magistratus consilio in patria mea insula Islandia tandem 
aliquando efficere statui. Munkaþverá 16. septbr. 1647, A. M. nr. 
192 B-4°; Thott nr. 1741-4° og nr. 965. fol.; Ny kgl. Saml. nr. 626-4°; 
J. S. nr. 446-4°. í riti Páls Vídalíns: Deo, regi, patriæ, er hér og hvar 
nokkuð skýrt fri efni þessarar ritgjörðar. 


Dígitized by Google 



125 


mjög merkileg og hefir aldrei verið prentuð, set eg hér aðal- 
efni hennar. Þetta er hin fyrsta ritgjörð um viðreisn íslands, 
en frá 18. öld eru til óteljandi ritgjörðir um svipað efni. 

Fyrst biður Gísli konung að veita sér og föður sínum 
leyfi til þess, að taka brennistein úr öllum brennisteinsnám- 
um, er finnist hér á landi, og um leyfi til að fást við salt- 
gjörð og framleiðslu vitríóls og saltpéturs; einnig vill Gísli fá 
leyfi til að rækta óræktað land og gjöra tilraunir með sáning 
jurta, og telur hann maturtir, hentugar landsmönnum, muni 
geta vaxið hér og einnig jurtir til fatnaðar og lækninga. 
Gisli vill láta kenna mönnum hentugri aðferð til fuglaveiða og 
fiskiveiða, nefnir hann ýmsar fuglategundir, sem að gagni 
megi verða, en segir að landsmenn kunni Iitt að hagnýta sér 
þessi og önnur gæði. Telur hann víst, að örbyrgð muni minnka 
og verzlun aukast, ef fiska og fuglaveiðar væru betur stundaðar. 

Gísli Magnússon vill láta byggja fátækrahús hér og hvar 
um land allt, og setja þangað öreiga og sveitarómaga alla, 
konur og karla; vill hann svo láta leggja fátækratíundir allar 
til þessara stofnana, telur hann víst að þá muni afleggjast 
hið mikla flakk, sem þá gjörði landinu stórskaða. A fátækra- 
húsum þessum á að halda fólkinu stranglega til vinnu, og 
þar þurfa að vera kennarar, er kenna mönnum þarfleg vinnu- 
brögð og handiðnir; segir Gísli að með tímanum muni þorp 
og ef til vill bæir myndast kringum þessi vinnuhús. 

Gísli Magnússon telur það mjög mikla nauðsyn fyrir 
landið, að til séu menn, er hafi efni og kunnáttu til þess að 
vera forkólfar i framkvæmdum og framförum, og sé því 
nauðsynlegt að styrkja að þvi, að íslenzkur aðall geti mynd- 
azt. Þetta telur hann hægt með því að láta fornar ættir ná 
þeim völdum og virðingum, sem þær áður hafa haft, og völd 
þeirra og vegur gangi löglega í erfðir; Gisli telur þrjár fornar 
ættir göfugastar í landinu, Svalbarðsætt, Klofaætt og Skarðs- 
ætt, talar hann um veg þeirra á fyrri öldum, aðalsbréf og 
skjaldmerki. Svalbarðsætt er helzt á Norðurlandi, segir Gísli, 
og hafa kirkjuforráð haldizt í karllegg í þeirri ætt; Klofaætt 
er mest á Suðurlandi og á enn höfuðbólin Klofa og Hlíðar- 
enda, enn fremur á ættin yfirráð yfir kirkjum þessara staða, 


Digitized by Google 



126 


og Gísli segir, að enn séu legsteinar og skjaldmerki hinna 
fornu riddara í kirkjunum. Skarðsætt er mest fyrir vestan, 
hún er komin af Birni riddara f’orleifssyni, og er Skarð enn 
þá i ættinni. Hinir fornu riddarar gátu allir rakið ættir sínar 
til landnámsmanna og óðalsjarðir ættanna eru sumar miklu 
stærri, en jarðir aðalsmanna í Danmörku. Ekki segist Gísli 
vilja fara fram á það, að konungur veiti ættum þessum neinn 
nýjan heiður eða ný tignarnöfn, heldur vill aðeins biðjast 
þess, að konungur staðfesti hin fornu réttindi þeirra, án þess 
að þar séu viðbundin nokkur yfirráð eða þræikun á alþýðu, 
eins og siður er i öðrum löndum. »Heiður vorn og réttindi 
viljum vér ekki fá til þess að skaða aðra, heldur til þess að 
gera fósturlandinu gagn og sóma; vér biðjum ekki um saka- 
málsrétt eða annan rétt yfir þegnum vorum og leiguliðum, 
allt slíkt viljum vér fúslega að sé í höndum yfirvaldanna*. 
Gisli Magnússon biður konung að gefa ættunum aðalsnöfn 
eptir óðalsgörðum þeim.sem þær eru upprunnar frá; enn fremur 
mælist hann til þess, að islenzkir aðalsmenn heiðursins vegna 
fái að sleppa við opinber gjöld, segir hann þau séu reyndar 
ekki þungbær, en meiri virðingu inuni menn bera fyrir aðl- 
inum, ef hann sé laus við gjöld; aptur lofar hann að koma 
á fót 4 saltbrennslustofnunum í 4 fjórðungum Iandsins og 
skuli konungur fá allan ágóöa af þeim, telur hann að ágóð- 
inn af saltbrennslunni muni verða miklu meiri, en gjöld þau, 
er aðalsættirnar eiga að gjalda konungi. Því næst talar Gísli 
um það, hve viðáttumikil héruð á íslandi séu enn óræktuð 
og i eyði, og hve strjálbyggt sé og langt á milli bæja; biður 
hann konung að veita ættum þessum að léni allt óbyggt og 
óræktað land. er krúnan og kirkjan eigi, svo aðallinn geti 
látið byggja það og rækta, og megi lén þessi ganga að erfðum 
til niðja þeirra til allra afnota, en konungur fái í afgjald af 
landi, sem ei er meir en 40 hundruð á landsvísu, 4 jóachims- 
dali á ári, og á afgjaldskvöðin að byrja 3 árum eptir að 
landið er orðið ræktað og byggilegt; en fyrir óbyggð lönd, 
sem eru meira virði en 40 hundruð, gjaldi þeir 8 jóachims- 
dali eða góðan reiðhest; hið sama skal gjalda kirkjum fyrir 
þeirra land. Á þennan hátt mun ræktað land aukast mjög og 


Dígitized by Google 



127 


fólkinu fjölga, því mörg svæði, sem nú eru óræktuð, geta 
orðið að frjósómu landi; Gísli segir, að sumir menn beri við 
mannfæð, að ekki sé hægt að fá nóg fólk til slikra starfa; 
segir hann að það sé satt, að stundum sé vinnufólksekla, 
en stundum sé aptur svo margt fólk atvinnulaust, að 
það verði að flakka sér til uppihalds; segir hann að þetta 
muni koma af umsjónarleysi og ræktarleysi embættismanna, 
er eigi kæri sig um verklegar framfarir og eigi hugsi um að 
leiðrétta það, sem ábótavant sé; af þessu og öðru hafi þjóðin 
smátt og smátt gleymt dugnaði og framtakssemi forfeðranna, 
mönnum hafi farið aptur, svo þeir séu orðnir ættlerar, fyrrum 
hafi hver maður átt vopn og kunnað að nota þau, en nú 
skeyti menn hvorki um það né annað. 

Til þess að íslenzkur aðall geti orðið landinu til verulegs 
gagns þarf hann að hafa þekkingu og menntun ; segist Gísli 
því hafa hugsað sér að stofnaður yrði skóli fyrir göfug ung- 
menni á Þingvöllum við Öxará, þar sé bezt að byggja ramm- 
gjört skólahús við árósinn af frjálsum samskotum höfðingja, 
og eins ætti að halda skólanum við með samskotum. Til 
skóla þessa þarf að fá umsjónarmann og kennara, er 
kenni piltum eigi aðeins vanaleg bókleg fræði, heldur og 
kurteisi, siðprýði, stilling og hófsemi, svo þeir þess betur geti 
þjónað guði, konunginum og fósturjörðinni, er þeir verða 
eldri. Telur hann þetta nauðsynlegt til þess að ala upp 
nýja, duglega og siðsama kynslóð. 

í samningnum milli hinna fornu Islendinga og Noregs- 
konunga var það beinlinis tekið fram, að allir embættismenn 
ættu að vera íslenzkir, en Gísli Magnússon segir, að þessi 
lög séu nú jafnan fótum troðin, danskir og útlendir unglingar, 
sem ekki þekkja neitt til íslenzkra laga eða landshátta, eru 
settir i æðstu embætti landsins; þó þeir vilji vel, þá falla 
þeir opt af vanþekkingu sinni í snörur illgjarnra og eigin- 
gjarnra manna og verða svo fyrir fyrirlitningu ; af þessu leiðir 
að vondir menn svifast ekki að gjöra illt, góðir menn spill- 
ast og dragast til glæpa af leiðing vondra manna, þá kemur 
stjórnleysi, hin mesta óhamingja þjóðfélagsins, og að endingu 
stefnum vér til fullkomins siðleysis (barbaries), eins og nábúar 


Dígitized by Google 



128 


vorir á Grænlandi lil forna. í*ó segir Gisli aö því fari fjarri, 
aö hann vilji tala illa um góða menn og heiðarlega. úllenda 
og innlenda, sem verið hafa hér í embættum, en hvað sem 
sé um það, þá sé það móti lögum og réttindum Islendinga, 
að yfir þá séu setlir útlendir höfðingjar. Biður Gísli þvi um, 
að íslendingar einir fái framvegis að njóta allra embætta, 
þvi þá muni þeir fá meiri áhuga til framkvæmda; ekki sé 
nóg að hafa góð lög, það þurfi líka duglega menn, er vilji 
framfylgja þeim af eigin hvölum, því betri eru góð yfirvöld 
en góð lög 1 . Vill Gísli að islenzkir aðalsmenn einir, af forn- 
um ættum, séu settir i hin æðri embætti og fái sýslur og 
klaustraumboð, þeir sem fremstir eru og verðugastir, en ótignir 
menn fái prestsembælti, umboð yfir konungsjörðum og aðrar 
smærri sýslanir; allir æðri sem lægri fái embætti sín eptir verð- 
leikum og eptir dugnaði þeim og þekkingu, er þeir hafa sýnt. 

Gisli Magnússon getur þess, aö nýlega séu útkomin lög* 
um það, að fasteignir megi selja hverjum, sem kaupa vilji, 
ef þær áður hafi verið boðnar ættingjum seljandans í fyrsta 
og öörum lið og þeir eigi hafi viljað kaupa. t’etla segir Gísli 
að sé á móti vana hinna beztu þjóða, þvi það sé mest til 
trausts og samheldnis fyrir ættirnar, að ekki megi seljaóðulin; 
biður hann því að lagaboð þetta verði tekið aptur. Hann 
segir að illviljaðir menn muni hafa komið því til leiðar, að 
lög þessi voru sett, því þeir reyni á allan hátt að draga ís- 
lendinga niður f sorpið og hið fyrsta stig til þess sé að sundra 
ættunum og vekja ósamlyndi og öfund milli ættingjanna. 

Gísli biður um einkaleyfi fyrir sig og föður sinn Magnús 
lögmann, að þeir megi upp grafa og vinna alla málma, er 
finnast á Islandi, og lofar að borga konungi einn tiunda hluta 
alls gulls og silfurs, er kunni að finnast á konungsjörðum, 
og af því er finnist á kirkjujörðum x j ib, en af öðrum málm- 
um, er finnist á konungsjörðum, x lit, og á kirkjujörðum l l»o. 
Mestöllum þeim ágóða, sem þeir feðgar kunna að hafa af 

') »Nam melior est magistratus bonus, quam lex bona, et lex est 
magistralus mutus, magistratus vero lex loquens« segir Gisli. 

’) Konungleg tilskipun 10. des. 1646. Lovsamling for Island I., 
bls. 233-234. 


Dígitized by Google 



129 


slíkum málmgreptri, segir hann, að þeir muni verja til fram- 
fara íslands. Enn fremur getur hann þess, að engin þjóð 
muni vera jafn illa stödd sem Islendingar, sem ekki eigi 
neinn opinberan sjóð eða landssjóð til almennra þarfa, en fé 
sé afl þeirra hluta, er gjöra skal. •t’jóð vor«, segir hann, 
»á engan sjóð og engar tekjur og verður því afllaus, mállaus 
og heyrnarlaus að þola allar iligjörðir, móðganir og áreitni*. 
Eignir á þjóðin engar, nema eina klukku á Þingvöllum, sem 
notuð er til þess að hringja saman þingheimi til dóma, en 
fyrir 16 árum sprakk hún, svo nú heyrist varla til hennar. 
Ef þeir feðgar fá leyfi þau, sem þeir hafa beðið um, skuld- 
binda þeir sig til þess, að leggja sjálfir fé til og hvetja aðra 
höfðingja til samskota, svo stofnaður verði landssjóður, er 
geyma skal á Þingvelli, þar sem skólinn á að vera. Hann 
kveður það mjög æskilegt, ef konungur vildi mildilegast gefa 
sjóð þessum 4. eða 5. hluta af fé því, er hann fær fyrir 
óræktað land, en vill þó ekki halda því fast fram. Hvað 
gjöld þau snertir, er kirkjur eiga að hafa af landi því, sem 
rækta á, þá álítur hann það ekki nauðsynlegt og jafnvel 
hættulegt, að láta presta fá það fé allt, því þeir geti, ef þeir 
hafa of mikil fjárráð, orðið ráðríkir sem kaþólskir klerkar, 
og sé því bezt að halda þeim innan fastra vébanda. Gísli 
stingur því upp á því, að fénu sé skipt að jöfnu milii konungs, 
prests, skóla og kirkju. 

Af þvi röð og regla er bezt i öllum hlutum, biður Gísli 
Magnússon konung, að setja einhvern einn mann til þess, að 
koma þessu öllu í verk og hafa yfirráð og umsjón með fram- 
kvæmdunum. Býður hann sjálfan sig fram til þess, að annast 
þetta örðuga verk. Mælist hann til þess, að þeim feðgum 
verði í sérstöku bréfi veitt einkaleyfi þau, er þeir hafa sótt 
um, en annað bréf sé erindisbréf hans sjálfs til þess, að tak- 
ast á hendur umsjón nýbreytinganna, og sé honum og erf- 
ingjum hans falinn á hendur starfi þessi, meðan þeir gjöra 
þetta eptir vilja konungs. Loks biður Gísli stjórnina, að senda 
sér upp á sinn eigin kostnað 5 menn, æfðan málmafræðing 
og myntmeistara, ullarvefara, skóara og söngfræðing. Söng- 
fræðingurinn á að verða kennari á f'ingvallaskótanum; Gísli 

9 


Dígitized by Google 



segir, að nógir kennarar i almennum fræðigreinum séu til á ís- 
landi, en enginn, er geti kennt söng og hljóðfæraslátt, enda 
sé sönglist vanrækt á íslandi og lítils metin. Lofar hann að 
halda alla þessa menn sómasamlega á sinn kostnað. Enn 
fremur biður hann konung um leyfi til þess, að myntmeist- 
arinn megi slá vanalega peninga á íslandi, úr íslenzku gulli 
og silfri, og að bannað sé að flytja þessa peninga út úr land- 
inu, en að öðru leyti skuli öll lög um peningasláttu haldast i 
gildi; fer hann fram á, að myntmeistarinn fái nauðsynlegustu 
verkfæri úr sláttuhúsi konungs, og eigi kveðst hann á fyrsta 
ári muni ætla sér að mynta meir en 4000 dali. 

I öðru styttra bréfi til stjórnarinnar, 1 sem líklega er ritað 
nokkuö seinna, gerir Gísli enn nokkrar uppástungur í 8 grein- 
um og eru þær nokkurskonar viðbætir viö hinar fyrri; þar 
er ekkert talað um aðalsættirnar, en um ýmislegt gagn og 
nauðsynjar landsins. Gisli fer fram á, að konungur láti slá 
sérstaka peninga fvrir ísland, er samsvari innlendum verð- 
mæli í landaurum, þannig, að 30 álnir jafnist hverjum dönsk- 
um dal; minnsti peningur átti að vera '/s alin, hinn mesti 
10 álnir, öðru megin átti á peningunum að vera mynd kon- 
ungs, hinu megin merki íslands. Af peningum þessum átti 
að mynta 20 þúsund dali, og átti hver er vildi að fá leyfi 
til að senda innlent efni (silfur) i sláttuhús konungs, svo pen- 
ingana mætti gjöra úr því. Enn fremur fer Gfsli fram á 
það, að konungur veiti Islendingum fullt frelsi til þess, aö 
verzla við aðrar þjóðir með þær afurðir landsins, er danska 
verzlunarfélagið ekki getur notað og þær, sem framleiðast 
seinna af nýræktuðu landi og með hinum nýja iðnaði, sem 
Gisli ætlaði að koma á stofn. Hann beiðist þess enn fremur, 
að einstakir menn og kirkjueigendur fái, samkvæmt fornum 
lögum, að vera lausir við skatta af málmum, er finnast á 
þeirra landeignum, en lofar að borga 2 dali fyrir hverja lest, 
sem flutt er út fyrir takmörk rikisins, nema 4 dali fyrir hverja 

’) Res et scopus hactenus pro patria Islandia suscepti negotii. 
A. M. nr. 192 B-4°, 3 bls. i folíó; afskript gjörð 1711 eptir frumriti 
Gísla Magnússonar >quod communicavit Brynolfus Theodori de Hlíðar- 
enda<. 


Digítized by Gaogle 



131 


lest af saltpétri. I þessu bréfi talar Gísli einnig um flakkara, 
þeim á að safna öllum saman á einn stað, sem hentugur er til 
verzlunar og iðnaðar, og á þar að fæða þá á opinberan 
kostnað, uns þeir hafa lært einhverja heiðarlega iðn. sem 
þeir geta lifað á. Yfir allan þennan hóp verður að setja bryta 
og umsjónarmenn, er sjá um allt og kenna grundvallaratriði 
trúar, góðra siða og handiðna. Þannig getur smátt og smátt 
myndazt bær og geta borgarar hans, er fram liða stundir, 
hjálpað hver öðrum og varið hver annan. Þeir sem búa 
kringum þennan bæjarvísi, séu hvattir til af góðvilja sínum að 
leggja fátæklingunum fæði, svo þeir hafi eitthvað að lifa á, 
meðan þeir eru að læra. 

Loks biður Gisli um einkaleyfi fyrir sig og þá, er gangi 
í félag með honum, til þess, gegn 200 dala árlegu gjaldi, að 
mega í 40 ár grafa upp málma á konungsjörðum og gjöra 
púður; borgun afgjaldsins byrjar 2 árum eptir að fyrirtækið 
er byrjað; enn fremur biður hann þess, að konungur mildi- 
legast vildi fremur kaupa púður af þeim félögum, en af öðr- 
um. Gisli segir, að ef hann fái þetta leyfi, þá ætli hann 
hjá kaupmönnum í Amsterdam að lána 10 þúsund dali og 
semja svo við þá, að féð borgist aptur eptir tvö ár, og að 
þeir sendi skip næsta vor til íslands, til þess að sækja farm 
af vitríóli, brennisteini og saltpétri. en meðan verið er að 
flytja farminn til sævar, á skipið að fara út til fiskiveiða, en 
koma svo aptur á höfn á vissum tíma. 

Ritgjörðir þessar bera það með sér, að sjóndeildarhring- 
ur Gisla Magnússonar er miklu viðari, en þá gerðist almennt 
meðal íslendinga, og að hann er ekki hræddur við að færast 
mikið i fang. Lærdómur Gísla í Leiden hefir eflaust haft 
áhrif á skoðanir hans, og hann vill auðsjáanlega reyna aö 
leysa íslendinga úr þeim ófrelsisdróma í andlegum og ver- 
aldlegum efnum, er þá fjötraði landsmenn. Gísli Magnússon 
var hinn eini íslendingur á 17. öld, er stundað hafði hag- 
fræði og stjórnfræði; hann hefir fljótt séð, að það var eitt 
aðalmein íslands á þeim tímum, að hér var enginn aðals 
eða óðalsréttur, enginn fyrirliði í framkvæmdum, enginn 
styrkur gegn yfirgangi stjórnarinnar, hér var ekkert nema 

9 * 


Digitized by Google 



132 


fátæk, ráðlaus alþýða, sem stjórnin og kaupmennirnir gátu 
farið með eins og þeir vildu. í því skjátlast Gísla, að hann 
gerir sér allt of glæsilegar vonir um mólma á Islandi, og svo 
er auðheyrt, að hann enn er ungur og óreyndur, er hann 
heldur að jafn stórkostlegar breytingar geti orðið á skömm- 
um tíma. Gisli er stórhuga og ör í lund og i ritum sínum 
óvanalega einarður, og sumstaðar jafnvel nokkuð frekur i kröf- 
um ; eptir aldarandanum þá var engin von, að stjórnin vildi sinna 
uppástungum hans. Kristjáni konungi IV. var ekki sérlega vel 
við danska aöalinn,enda var þá farið að færast nær einveidistím- 
anum, svo lítil von var á því, að konungur féllist á að efla nýtt 
aðalsvald á íslandi. Gisli vill reyna að losa um verzlunar- 
böndin, en þar var nú að koma við kaunin. Stjórnin varð þó 
að nokkru leyti við beiðni hans, hvað snerti brennistein og 
málma, og höf'um vér getið þess hér að framan. 


18. íslenzkar landlýsingar frá seinni hluta 
17. aldar. 

Landfræðisrit íslendinga á seinni hluta 17. aldar, eru 
að mörgu merkari en hin fvrri, hjátrúin er farin að minnka 
og sumstaðar ber á nokkru vísindasniði, menn taka nú að 
athuga sumt sjálfir og láta siður hindurvitni og sögusagnir 
alþýðu hlaupa með sig í gönur; framfarirnar eru auðsjáan- 
legar, en þó geta menn ekki algjörlega slitið af sér hina fornu 
fjötra. Hinn merkasti landfræðingur íslenzkur á 17. öld var 
pórður biskup porlálcsson í Skálholti, 1 hann var sonur f’or- 
láks biskups Skúlasonar og bróðir Gísla biskups á Hólum. 
Þórður var fæddur 14. ágúst 1637, og er sagt að hann hafi 
þegar á unga aldri verið »spaklyndur, fámálugur og hneigður 
til hagleikskúnsta*. f*egar f*órður f’orláksson hafði lokið sér 
af í Hólaskóla, sigidi hann 1656 í Hafnarfirði með Gísla bróð- 

’) Biskupaæfir Jóns Halldórssonar, lidrs. J. S. 69. fol. F. J. Hist. 
eccles. Isl. III., 664—681. Fáorður minningarsaungur yfir Mag. þórð 
forláksson eptir Jón Einarsson. Lbs. 605-4°. Testamenti fórðar 
biskups er í Lögþingisbókinni 1690, nr. 39. 


Digitized by Google 



133 


ur sinum, er þá fór utan til biskupsvígslu; Þórður var inn- 
skrifaður við háskólann 27. nóv. 1656 og dvaldi þar tæp tvö 
ár; 1 1660 varð hann skólameistari á Hólum og hafði það em- 
bætti í þrjú ár. Arið 1663 sigldi Þórður í annað sinn til 
Hafnar og var þar um veturinn, en fór 3vo þaðan til f*ýzka- 
lands og stundaði bóknám í Wittenberg l 1 /* ár, þar gisti 
hann hjá Dr. Deuschmann, er var dótturmaður hins nafn- 
fræga guðfræðiugs Dr. Abrahams Calaviusar.* í Wittenberg gaf 
f*órður út »dispútatíu« sína um ísland, er vér síðar munum 
geta nánar. Frá Wittenberg fór Þórður til Frakklands og 
var 19 vikur í Paris, þaðan ferðaðist hann um Niðurlönd til 
Kaupmannahafnar og tók þar meistaranafnbót við háskólann 
1667. Næsta ár kom Pórður Þorláksson aptur út hingað, 
en hafði hér skamma dvöl og fór utan sama haust fyrir 
norðan. Á þeim árum, er hann nú var ytra, ferðaðist hann til 
Noregs og dvaldi nokkra stund hjá frænda sinum, Pormóði 
Torfasvni, á búgarði hans Stangeland við Karmtarsund í Staf- 
angursstipti. Hinn 15. júni 1669 fékk Pórður t’orláksson 
vonarbréf fyrir biskupsembætti í Skálholti, en átti þó engin 
laun að fá, fyrr en embættið losnaði, var hann þá kallaður 
varabiskup. í maímán. 1670 kom JPórður hingað til lands 
með Jens Rödsteen admíráli, og var hinn næsta vetur á Hól- 
um hjá Gísla biskupi bróður sínum. Árið 1671 sigldi f’órður 
Þorláksson í 4. sinn og tók þá biskupsvigslu, kom út aptur 
1672 og fékk Hof i Vopnafirði sér til viðurlifis, hélt þar að- 
stoðarprest, en sat sjálfur á Hólum. Árið 1674 tók f’órður 
við Skálholtsstað af Brynjólfi biskupi Sveinssyni, og giptist 
sama sumar Guðríði, dóttur Gisla sýslumanns Magnússonar á 
Hlíðarenda. og settust þau að í Skálholti um haustið. Árið 
1675 byrjaði hann visitazíuferð til Vestfjarða, nokkru áður 
en Brynjólfur biskup dó; 1685 reið f’órður biskup norður 
fyrir fardaga til Hóla, til þess að afhenda staðinn eptir dauða 
Gisla bróður sins. f*á fékk hann konungsleyfi til þess, að 

') Af annálum Gnnnlaugs porsteinssonar. Lbs. 158-4°, sést, að 
pórður hefir verið koininn heim til Hóla aptur 1668 

’) Abraham Calavius (1612—1686) merkur lútherskur guðfræðingur, 
alræmdur fyrir ofstopa i trúarefnum. 


Digitized by Google 



134 


flytja prentsmiðjuna aö Skálholti, sem arf og eign sína; í 
þessari ferð lét hann flytja hana suður og búa ágætlega um 
hana i Skálholti, hafði hann hina mestu ánægju af, að hlúa 
að prentsmiðjunni og gjöra hana sem fullkomnasta; hann 
var sjálfur manna hagastur og skar út myndir og bókahnúta, 
líkt og Guðbrandur langafi hans. Þórður biskup lét prenta 
rnargar góðar bækur, eigi að eins guðsorðabækur heldur 
einnig allmargar fornsögur. 1 A efri árum var t’óröur biskup 
mjög heilsutæpur og þjáöist mjög af skyrbjúgi, sem fyrst tók 
útlimina og svo allan líkamann; er mælt, að sjúkleikinn hafi 
aukizt af of miklum kyrrsetum. Eptir 1690 var í*órður bisk- 
up aldrei heilbrigður og 1691 var hann þegar orðinn svo 
veikur, að hann var ekki þingfær, var þá dapurlegt ástand 
fyrir kennidóminn, þvi biskupslaust var líka á Hólum; árið 
1694 var Þórður biskup heldur ekki þingfær, og eptir það lá 
hann optast i rúminu og var orðinn mjög sjóndapur, hafði 
þó allt ráð og sagði fyrir um bréfaskriptir og annað er þurfti, 
en margt gekk þá öfugt fyrir utan vilja hans og vitund, 
biskup gat eigi skipt sér af búsforráðum og misjafnlega var 
því farið með fé hans og stólsins; áður hafði f’órður biskup 
verið mikill búsýslumaður og haft nákvæmt eptirlit með ráðs- 
mönnum og reikningum, en hin seinustu ár gekk fé af honum. 
í byrjun ársins 1697 tók mjög að draga af biskupi og and- 
aðist hann 16. inarz s. á., á 60. ári. Guðríður Gisladóttir, kona 
Þórðar biskups, var fædd 1651 og dó 1707, 8. april. Guðríður 
var i þá daga auðugust kona á íslandi, hún var lítillát og 
góðgjörðasöm og uppól mörg fátæk börn; það er sagt um hana, 
að hún hafi verið ríkust kona af kvennsilfri á Islandi. Þau hjón 
úttu tvo sonu: Þorlák, hann var fæddur 1675, hann reit um 
Heklugos 1693, varð skólameistari í Skálholti og dó 1697, 
og Brynjólf Thorlacíus áftHlíðarenda, hann var fæddur 1681 
og dó 1762. 

Öllum kemur saman um, að í’órður biskup Þorláksson 
hafi verið hið mesta valmenni.* Jón Halldórsson Iýsir honum 

‘) Sbr. Jön Borgfiröingur : Söguágrip um prentsmiðjur og prent- 
ara á íslandi. fieykjavík 1867, bls. 28 — 26. 

’) Um Pórð blskup segir Fitjaannáll: »hann var friðsamt góð- 


Dígitized by Google 



135 


svo: •Þórður biskup var guðhræddur maður, bæurækinn, 

litillátur, hóglyndur, friðsamur, með hinu kennimannlegasta 
siðferöi í framgangi, ávarpi og klæðnaði, gekk ekki harðara 
í einn tíma en annan, hvort sem úti var hret eða hiti, skúr 
eða skin, og varla mátti heita að hann riði hesti skeið. Hann 
var á vöxt með hærri mönnum og hafði þykkt eptir hæð 
meðan hann hélt heilsu sinni, hataði allt óskikk, ekkert féll 
honum miður, en það hann sæi á mannfundum drykkjuskap 
eða vanskikkun presta sinna. Hann fastaði hvern föstudag, 
var guðsþakkaverkagjarn við fátæka og nauðstadda og vildi 
engan láta synjandi frá sér fara; var um hans daga fjöldi 
veizlumanna í Skálholti árlega af bjargþrota ölmusufólki«. 
i embættisfærslu sinni fylgdi I’órður biskup mjög ákvörð- 
unum þeim, er Brynjólfur biskup hafði gert, en þó hanu 
þætti eigi slíkur skörungur, sem formaður hans, þá var hann 
mjög virtur og elskaður af prestum og leikmönnum. Þórður 
biskup var »veitingasamur og glaðvær við góða menn, bæði 
heima og á þingi, og veitti vel bæði öl og mat, hafði vana- 
lega fyrir sitt borð útlenzkan steikara og kokkapíku«. 

fess hefir fyrr verið getið, að í’órður biskup var hinn 
mesti hagleiksmaður og smíðaði margt, hann var og söng- 
fróður mjög og lék á hljóðfæri. 1 Þórður í’orláksson var hinn 

nienni«, J. S. 238-4°, og Purkeyjarannál! »1697 í marts sálaðist sá 
góði herra pórður þorláksson. lifði vel og varlega, einnig mjög loflega. 
deyði kristilega úr sinni krossburðarmœðu«. Ildrs. J. S. 369. fol. 

') pegar Gísli biskup þorláksson 1668 gekk að eiga Gróu þorleifs- 
dóttur frá Hliðarenda. var veizla mikil á Hólum, voru þar margir fyrir- 
menn (2 kaupmenn og 17 prestar) og alls voru 230 í boðinu; veizlan 
stóð í 3 daga. þórður þorláksson var i brúðkaupi bróður síns og 
hafði með sér tvö útlend hljóðfæri »real og symphon, og lék á þau í 
kirkju og stofu, þá brúðargangur var genginn*. Annálar Gunnlaugs 
porsteinssonar, Lbs. 168-4°. 1 æfiágripi síra Hjalta þorsteinssonar 

(Lbs. 275-4°j segir um þórð biskup. að hann hati verið »mjög gefmn 
fyrir musica instrumentalis, liafði og þar lil Clavicordium og Symphonie«. 
pórður biskup styrkti Hjalta prest til bóknáms i Kaupmannahöfn, og 
kom því til leiðar, að Hjalti, eptir að hann hafði tekið guðfræðispróf. 
lærði organslátt hjá Elias Radiche, organsleikara við Rundekirke. J»órður 
biskup rilaði hina fyrstu islenzku söngfræði, aptan við 6. útgófu af 
Grallaranum 1691. 


Dígitized by Google 



136 


mesti fróðleiksmaður og unni mjög bókmenntum og visindum, 
má vel telja hann með lærðustu biskupum á íslandi, og hefir 
það ekki verið tekið nægilega vel fram i bókum, hverja þýð- 
ingu hann hefir haft f þeim efnum. I’órður Þorláksson fram- 
kvæmdi áform Brynjólfs biskups Sveinssonar, að gefa út ís- 
lenzkar sögur og gerði með því mikiö gagn. Mest var í*órður 
biskup hneigður fyrir stærðfra;ði og stjörnufræði, hann gaf út 
rim og mældi hnattstöðu Skálholts, eins og vér fyrr höfum 
getið, og gerði uppdrátt af íslandi og Norðurhöfum. Þó Þórður 
væri ekki annar eius dugnaðar og framkvæmdamaður, eins 
og Guðbrandur langafi hans, þá hafa þeir þó að mörgu leyti 
verið likir að andlegu atgjörfi. íslandslýsing Þórðar t’or- 
lákssonar er lang þýðingarmest rita hans, hélt hann þar áfram 
starfi Arngrims lærða og vann með því mikið gagn ; útlendir 
fræðimenn fengu af riti þessu marga fræðslu um ísland, en 
ekki tókst 1?órði samt að útrýma öllum kynjasögum um Is- 
land, þar þurfti meira til, rötgrónir hleypidómar hverfa ekki 
allt í einu. 

íslandslýsing Þórðar Þorlákssonar 1 er rituð í nokkuð 
svipuðu formi, eins og bækur Arngrims Jónssonar, og er aðal- 
tilgangur hennar, að leiðrétta missagnir og villur útlendra 
höfunda, en þar eru og margar sjálfstæðar lýsingar, 

fleiri en i eldri ritum ; það var alsiða í þá daga, að rita fremur 
um skoðanir annara manna, en skýra frá sinuin eigin at- 
hugunum, enda gátu menn á þann hátt bezt sýnt bókvísi 
sína og fróðleik. Riti þessu skiptir t*órður Þorláksson í tvær 
deildir, fyrri deildin er um landið (6 kaflar), seinni deildin 
(7 kaflar) um þjóðina. Fyrst talar í’órður utn rit þeirra 
Zenibræðra og efar sannsögli þeirra, þá um nöfn landsins 
og landnám, og reynir svo með miklum lærdómi að sýna, að 


') Thendoru& Thorlacius: Disserlatio chorographico-historica de 

Islandia. hrevissimam insulæ hujus descriptionem proponens, ac auctorum 
simul quorundam de ea errores detegens. Wittebergæ 1666-4°. Edit. 
III. 1690, 24 btöð (án blaðsíðutals). Dr. Ægidius Strauch var forseti 
við »disputatiuna«, og á titilblaðinu er nafn hans prentað með stóru 
letri fyrir ofan nafn þórðar, því er ritið í sumum útlendum 'bókum af 
fljótfærni höfundanna eignað Strauch. 


Dígitized by Google 



137 


ísland sé Thule, telur hann skoðanir margra höfunda um 
þetta mál. í*órður Þorláksson safnar saman úr bókum flestu 
þvi, er rithöfundar segja um hnattstöðu íslands og stærð þess, 
og leiðréttir það, og talar um margt, er að því lýtur, ítarlegar 
en áður hafði verið gert. í öðrum kafla talar Þórður f*or- 
láksson um skiptingu landsins í fjórðunga og takmörk þeirra, 
og svo um biskupsdæmin, um sýslur og hreppa. I þriðja 
kafla talar hann utn loptslagið á íslandi og segir, að sumrin 
séu mátulega heit, en vetur fremur harðir, þó geri útlendir 
ferðamenn allt of mikið úr kuldanum og isunum. Þórður 
segir að hafís komi mjög sjaldan að Suðurlandi og kringi 
aldrei um land allt; mjög er það misjafnt hvað ísinn liggur 
lengi við Norðurland er hann kemur, mjög sjaldan lengur en 
í tvo mánuði, hann kemur sjaldan fyrr en í marz og varla 
seinna en í apríl, þó kemur það opt fyrir, að ís sést ekki 
árum saman. Loptslag telur Þórður mjög heilnæmt og segir, 
að nokkrir íslendingar verði hundrað ára, margir niræðir og 
fjöldi manns verði áttræður. Þá talar Þórður um frjósemi 
landsins og segir,að landiðreyndar standi langt á bak Þýzkalandi 
og öðrum löndum i þvi efni, en þar sé þó kjarngott gras og 
frjósöm engi og kvikfjárrækt mikit. Hann getur þess, að fyrrum 
hafi verið akuryrkja á íslandi, en nú sé hún lögð niður, þó 
þroskist korn á hverju ári á Hlíðarenda, hjá Gísla sýslumanni 
Magnússyni; hann telur það því fremur ibúunum að kenna 
en landinu, að þar er ekki stunduð akuryrkja svo landinu 
nægir. Kál vex á nokkrum stöðum f görðum og skógar eru 
mjög litlir, en til forna voru á íslandi svo miklir skógar, að 
fénaður gekk úti i þeim svo árum skipti, og sumstaðar voru 
þeir svo þéttir, að höggva varð brautir i gegnum þá. Nú 
verða menn að nota rekavið, sem rekur að norðurströndum 
tslands frá Grænlandi. Þvi næst getur Þórður um málma 
og steina á íslandi, sem hann þó segir að menn viti lítið 
um, nóg er þar af járni og brennisteini, af honum eru fluttir 
heilir skipsfarmar til útlanda, þó ekki sé nú eins mikil brenni- 
steinsverzlun eins og áður; enn fremur segir hann, að á ís- 
landi séu ýmsir gimsteinar, eins og t. d. krystallar, smaragðar, 
jaspis og chalcedon. 


Digitized by Google 



138 


Fjórði kaflinn er um Iandslng á íslandi, fjöll og dali, ár, 
völn og uppspretlur. Tvö fjöll telur Þórður merkust á ís- 
landi. Snæfellsjökul sakir hæðarinnar, og Heklu vegna gos- 
anna. Snæfellsjökull er hæzt fjall á íslandi og sést af sjó i 
30 mílna fjarska; Hekla gerir mikinn skaða með gosum sin- 
um og askan hefir jafnvel borizt norður í Skagafjörð, T'órður 
hrekur kerlingasögur ýmsra höfunda um Heklu og segir, að i 
Islandi séu hábvljur um ýlfur og óhljóð i fjallinu, um drauga, 
hrafna og gamma, er þar eigi að hafast við, nærri ókunnar. Ar 
telur hann merkastar: Markarfljót, f’jórsá, Ölvesá, Hvitá, 
Skjálfandafljót, Jökulsá á Fjöllum, Jökulsá á Brú, Jökulsá á 
Sólheimasandi og Lagarfljót, það segir hann allra fljóta stærst 
á Islandi og í því segi menn að sé ógurlega Inngur ormur. 
f*á talar f'órður um volgar laugar, segir þær séu inargar á 
Islandi og sé gott til heilsubótar að lauga sig í þeim, aðrar 
uppspretlur eru svo brennandi heitar, að ekki er hægt að 
nota þær á sama hátt. I Þingeyjarsýslu segir hann sé heit- 
asta uppsprettan, hún sýðnr svo ákaft, að hún kastar stundum 
vatninu í háa lopt: hér á Þórður líklega við Uxahver, um 
Geysi getur hann ekki. f*vi næst mótmælir hann ýmsum 
bábyljum, er útlendingar hafa breytt út um uppsprettur á ís- 
landi, og talar um ölkeldur og segir að ölkelduvatnið dofni 
og verði gagnslaust, ef það er ekki drukkið strax. I fhngvalla- 
vatni og Mývatni, segir hann að sé svo mikil silungsveiði, að 
ibúar næslu sveita hafi nóg fyrir sig að leggja, þó þeir aldrei 
fari til sjóar. í 5. kafla talar Þórður f’orláksson um merkis- 
staði á íslandi, nefnir þar biskupssetrin, klaustrin og aðset- 
ursstað höfuösmannsins Bessaslaði (við Alptafjörð!). I 6. 
kafla talar hann um dýr á íslandi, nefnir nautgripi og sauð- 
fé, sem stundum hafi 4 eða 5 horn, og litla og fljóta hesta; 
af viltum dýrum getur hann um tóur, er brevta lit, eru 
svartar^ eða mórauðar á sumrum, en hvítar á vetrum, hvíta- 
birnir koma stundum með ís, eiturormar eða önnur skaðleg 
skriðdýr (reptilia) eru ekki til á íslandi, rottur ekki heldur, 
en mýs eru þar margar, nema í nokkrum eyjum t. d. Gríms- 
ey; hann segist hafa heyrt, að sé mold úr þeirri ey flutt i 
land og stráð þar, sem mýs eru vanar að vera, þá er annað 


Digitized by Google 



139 


tveggja. að þær flýja hið skjótasta eða drepast. Því næst 
telur {*órður algenga fugla og teiur mest gagn að æðarfugl- 
inum, því útlendingar kaupa dúninn dýru verði; þá telur 
hann algenga fiska og svo hvali. telur hann þessa helzta: 
steypireiður, sléttbak, sandælu, hrosshveli. nauthveli, skötu- 
móður, búrhveli og náhveli. Sandæta segir hann sé 30 álnir 
og þar fram yfir, sá hvalur hefir nafn silt af þvf, að honum 
þykir gaman að iiggja á sandi, jafnvel uppi f fjöru; hrosshveli 
hafa fax sem hestar, nauthveli öskra ógurlega; skötumóðir er 
skrímsli svipað skötu, en miklu stærri, hún hvolfir stundum 
skipum; hausinn á búrhvelinu er stór eins og hús, en skrokk- 
urinn tiltölulega minni, heilinn er ákaílega stór og er notaður 
sem læknislyf við mörgum sjúkdómum; náhvelið tekur nafn 
sitt af þvi. að það er nábleikt á lit. 

I seinni deiidinni talar Þórður í’orlaksson um íbúa Ts- 
lands og talar fyrst um landnám og orsakir mannfiulninga úr 
Noregi, þá um stjórnarfar, um forna trú, kristni og kirkju- 
stjórn, kirkjur segir hann að þá séu um 330 á landinu, tveir 
skólar og 24 ölmusur við hvorn; því næst getur hann stutt- 
lega um embættismenn, lög og alþing. I 5. kafla talar Þórður 
um húsabyggingar á Isiandi, um mataræði íslendinga og 
klæðnað, hrekur hann sögur útlendinga um hellabústaði á 
íslandi, lýsir torfbæjum og segir, að allmörg hús, einkum 
kirkjur, séu eingöngu úr tré. Til drykkjar segir hann að 
sumir hafi útlent öl, en sumir gjöri bragðgóðan drykk úr 
jurtum og berjum, en flestir drekki sýru vatnsblandaða. 
Brauð segir hann reyndar sé fremur sjaldgæft hjá fálækling- 
um, en flestir fái sér þó nokkuð mél hjá kaupmönnum, en 
hjá hinum efnaðri sé enginn brauðsskortur. 1É 3 ví næst hrekur 
hann vitleysur Blefkens og annara um klæðnað kvenna, og 
segir hann sé svipaður klæóum kvenna ú Þýzkalandi, en 
íslenzkar konur bindi hvit lérept um höfuð sér og setji litinn 
hatt ofan á. í 6. kafla talar f*órður um tungu íslendinga 
og um rúnir, og f 7. kafla um lyndiseinkenni Islendinga, siði 
og hætti; hann segir að íslendingar séu ráðvandir, gáfaðir, 
gestrisnir, meðalmenn að stærð, sterkir og vel vaxnir og lag- 
legir í andliti. 1 þessum kafla beinist hann einkum að Blefken 


Dígitized by Google 



140 

og atyrðir hann fyrir lygar og illkvitni, og hrekur skröksögur 
hans um iifnaðarhætti íslendinga, segir þó að varla sé haf- 
andi eptir hið sauruga orðbragð Blefkens. 1 

Þórður Þorláksson vann mjög þarft verk með þvi að 
gefa út rit þetta, af þvi gátu útlendingar fengið rétla vitneskju 
um fsland og íslendinga, stutt og glöggl ágrip um land og 
landshagi: sem landfræðisrit er bók þessi þýðingarmeiri en 
rit Arngríms, efninu er skipulega fyrir komið, frásögnin er 
greinileg og málið lipurt og hispurslaust. 

Einhverntima á árunum 1673 eða 1674 sendi vísinda- 
félagið enska spurningar náttúrufræðislegs efnis til tveggja 
lærðustu mannanna á íslandi, til í > óröar Þorlákssonar og 
Páls Björnssonar i Selárdal. Svör Páls Björnssonar komust 
til félagsins og eru prentuð í ritum þess, þeirra munum vér 
sióar geta; svör f*órðar biskups munu aldrei hafa komizt til 
félagsins, en þau eru þó enn til í handrili. 4 Spurningarnar 
eru 28 og hefir Þórður biskup svarað þeim öllum stuttlega, 
nema hinni fjórðu og tuttugustu. Svörin eru þessi: 1° Vatn 
og allir vanalegir vökvar frjósa á íslandi, nema vinandi og 
kvikasilfur; 2° frost kemst 6 — 7 fet niður í jörðu, is á vötn- 
um getur orðið 3 feta þykkur; 3° stundaklukkur eru því nær 
alls ekki notaðar á íslandi; 4° menn ætla að allt verði fast- 
ara i sér í miklu frosti; 5° enginn mun efa að litir dragist 
saman í miklum kulda; 6° um breytingu kraptanna i segul- 
steini og rafi, í hörðu frosti, hefi eg enn ekki fengið neina 
vitneskju; 7° allir málmar og steinar verða stökkvari í miklu 
frosti; 8° oss vantar athuganir líkskurðarmanna, þvi þeir eru 
hér engir; 9° allir hafísjakar, er berast hingað frá Grænlandi, 
myndast úr fersku sjóvatni og snjóum, sumir verða 300 
feta háir og þaðan af hærri, og stendur þriöji hlutinn upp 
úr sjó ; 10° heitar uppsprettur eru margar á ísiandi og leggur 


') >sterquiIÍDÍum enim commotum magis foetet<. 

’) Theodori Thorlacii: Responsio ad quæsita regiæ Societatis 

Anglicanæ, quæ tamen ad illum non pervenit. A. M. nr. 913-4°, aptan 
við stendur: »Ad Dominum Johannem Sterpinum*. þessar spurningar 
frá enska vísindafélaginu synast ekki eiga neitt skylt við þær spurn- 
ingar, er Mohr getur um (Forsög til en islandsk Naturhistorie, bls. 324). 


Dígitized by Google 



141 


þær aldrei, sumar eru svo heitar aö sjóða má í þeim allan 
mat; 11° fórður biskup segist eigi hafa tekið eptir iögun 
snjóar, haglkorn eru nærri hnöttótt og sjaldan stærri en pip- 
arkorn; 12° matvæli geymd i snjó breytast litið að lit og 
smekk; 13° þrumur heyrast stundum á vetrum, einkum fyrir 
sunnan, og þar koma flestir og harðastir jarðskjálptar ; 14° 
norðanvindar eru tíðastir. sunnanvindar þar næst, vindar af 
öðrum áttum fágætari; raki vindanna er mismunandi á ýms- 
um stöðum á landinu; 15° Hekla hefir ekkert látið til sín 
heyra i 40 ár, af henni sjást engir fyrirboðar um veðráttu- 
far, hún framleiðir mjög mikla vikra; 16° geislabrotið i lopt- 
inu hafa menn ekki rannsakað, þvermál sólar sýnist við sólar- 
lag og sólaruppkomu stærra en í Danmörku og sunnar, lik- 
lega af gufunni í loptinu; af sjöstirni (Plejades) sjást 5; 17° 
lofar Pórður að athuga myrkva; 18° segir að saltmegin sjóar 
við ísland hafi ekki verið rannsakað, en Gisli Magnússon segi 
sér, að 30. eða 40. hluti vatnsins muni vera salt; Iofar síðar 
að skrifa um flóð og fjöru við ísland; 19° halla segulnálar- 
innar (declinatio) segist hann hafa athugað á Hólum og var 
hann um 25°, en breidd Hóla er 65° 43'; 21° járn ryðgar 
mjög fljótt, einkum syðra og við sjó ; 22° um dýr vitnar hann 
í íslandslýsingu sina (Sec. 1, Thes. 6); 23° tré vaxa engin 
á íslandi nema birki; 24° kvikfénaður lifir á vetrum á heyi, 
á sumrum á grasi; 25° litir dýra eru ýmislegir, flest eru þó 
hvft; 26° algeng veiki á íslandi er landfarsótt með höfuðverk 
og taki; 27° æðarfuglar reita af sér dún af brjóstinu, láta 
hann í hreiðrin og úr þeim er hann tekinn; 28° um ein- 
hyrning (náhveli) vitnar hann í íslandslýsinguna (Sec. 1, 
Thes. 6). 

Þórður Porláksson ber langt af öðrum Islendingum á 
17. öld í kortagjörð, það er auðséð á kortum hans, að hann 
hefir haft næga undirstöðu og þekkingu til þess að teikna 
landsuppdrætti, hann var vel að sér f stærðfræði og stjörnu- 
fræði og æfður í dráttlist. í safni Árna Magnússonar er 
uppdráttur íslands eptir Pórð Þorláksson, 1 tileinkaður 

’) Nova et accurata Islandiæ delinealio auctore Theodoro Thorlacio 
Islando 1670. A. M. 379. B. fol. Kortið er teiknað á þykkan pappír 


Dígitized by Google 



142 


Krsitjáni V. Á þessu korti nær landið frá 63° 43' (Portland) 
tii 66° 46' (Horn). Melrakkaslétta nær styttra norður, heims- 
skautsbaugurinn sker Rauðanúp yzt á nesinu. Aðallögun 
landsins er nokkurnveginn rétt, þö eru Vestfirðir of stórir, 
Reykjanes of stutt og suðurströndin of bein, þar eru mjög 
mörg staðanöfn og sveitir og firðir allnærri lagi. Rennsli 
ánna er viða skakkt og fjöllin í upplendi íslands reglulausar 
hrúgur. Efst i hægra horninu er skjaldmerki íslands, gyltur 
krýndur þorskur i rauðum feldi og halda skildinum tveir 
fálkar. I bókhlöðu konungs 1 er annar uppdráttur Islands 
eptir Þórð t’orláksson, litið eitt eldri (1668) svipaður hinum, 
landið nær þar frá 63° 45' til 66 u 35', því er skipt í fjórð- 
unga og sýslur, og mörg nöfn á því. I vinstra horninu er 
skjaldmerkið, krýndi þorskurinn, og heldur karl og kona i ís- 
lenzkum búningi upp skildinum. Þar er og annar upp- 
dráttur samkyns, en ver gerður, þó með fleiri litum og bún- 
ingur þeirra, er halda á skildinum, nokkuð annar, þar eru og 
hvalamyndir í sjónum, við Langanes eru hafisjakar með bjarn- 
dýra og selamyndum og rekaviður við Hornstrandir. Enn 
fremur hefir Pórður Porláksson gjört merkilegan uppdrátt af 
Norðurhöfum og er þar, sem eðlilegt er, Island lika, svipað því 
sem er á hinum kortunum ; uppdrátt þennan mun Þórður 
hafa gjört 1668 eða 1669. Par eru ýmsar eyjar í hafinu 
kringum ísland t. d. Gunnbjarnarsker, Krosseyjar, Kolbeinsev 
mjög stór, Ægisland og Ægisey, líka stór ey alllangt suður 
af Reykjanesi, er Spánverjar áttu að hafa séð 1613. Upp- 
dráttur þessi hefir fyrrum haft mikil áhrif á hugmyndir manna 
um Grænland, einkum um austurbyggðina. Uppdrátturinn 

og lérept límt undir, en silkikögur grænleitt saumað fast með allri 
rðndinni. Breidd blaðsins 26* /* þuml., lengd (haeð) 48 þuml. Efri 
hlutinn (17 þ.) er sjálfur uppdrátturinn, en hinn neðri er lofkvæði til 
Chr. V., eintómt smjaður eptir þeirra tíma sniði, lofkvæðið er í 4 dálk- 
um, fremst latína, svo danska, svo islenzka með rúnum, seinast is- 
lenzka með vanalegum stöfum. í kvæðinu er ísland kallað Thule. 

‘) Islandia juxta observationes longitudinum et latitudinum Gud- 
brandi Thorlacii episcopi quondam Holensis ex amussim delineata a 
Theodoro Thorlacio 1668. Ny kgl. Samling. nr. 1088. B. fol. Mæli- 
kvarðar tveir í þifzkum mílum og þingmannaleiðum. 


Digitized by Google 



143 


er tileinkaður Henrik Bjelke. 1 f kortum þessum hefir Þórður 
biskup helzt stuðzt við mælingar Guðbrandar langafa síns og 
við ýms hollenzk kort, er þá voru orðin allnákvæm, að þvi 
er ísland snerti. Af þvi sem vér höfum getið hér að framan 
sést vel, hve mikið Þórður biskup hefir starfað að landfræði 
íslands, og siðan Arngrímur leið hafði enginn annar á 17. 
öld gert jafnmikið til að útbreiöa þekkingu á landfræði íslands 
í útlöndum. f*órður í*orláksson er rétt talinn mesti landfræð- 
ingur íslenzkur á 17. öld, ef Guðbrandur er talinn með 16. 
öldinni. 

Þessu næst verðum vér að geta hins fræðimannsins, er 
svaraði spurningum visindafélagsins enska; með þvi að hann 
var merkur maður, þó hann bæri bresti aldarinnar, og af þvi 
lítið hefir veriö um hann ritað og hann kemur mikið við 
þessa bók, set eg hér stutt æfiágrip hans. Páil Björnsson 
prófastur i Selárdal, dóttursonur Arngrims lærða, var einn 
aí hinum lærðustu fslendingum á 17. öld. Páll var sonur Björns 
sýslumanns Magnússonar í Bæ á Rauðasandi og seinni konu 
hans Helgu Arngrímsdóttur,* hann var fæddur 1620, sigldi til 
Kaupmannahafnar 1641, var innskrifaður þar við háskólann 
13. des. s. á. og varð »baccalaureus« 28. maí 1644, kom svo 
út hingað aptur og var næsta vetur heyrari á Hólum. Síra 
Páll vígðist til Selárdals á maríumessu á langaföstu 1645, 
varð prófastur 1691 og dó i Selárdal 1706, hafði hann þá 
þjónað sama brauði í 61 ár. Kona hans var Helga Halldórs- 
dóttir lögmanns Ólafssonar (f. 1620 d. 81 /s 1704), og hefir 


‘) Th. Thorlacius: Nova inappa terrarum hyperborearum. Kort 
þetta er geymt i Sökortarkivet ( Km.höfn; minni útg. af sama korti 
Gl. kgl. Sml. 2881-4°, prentað í Geogr. Tidskrift VIII. Tab. 7. Um 
uppdrátt þennan eru ymsar skýringar, að þvi er Grænland snertir, í hdrs. 
A. M. 771. A og B-4° og 772-4°. 

’) Heimildarrit um æfi síra Páls Björnssonar: Finnur Jónsson: 

Hist. eccles. Isl. III., bls. 554. Jón Halldórsson : Æfi presta í Skál- 
holtsstipti, hdrs. R. Rasks, nr. 66-4°, bls. 447— 60. Jón Qrunnvikingur : 
Hist. liter. Isl. B. U. H. Add. nr. 8., fol. J. Thorchillii: Specimen 

Islandiæ non barbaræ, hdrs. J. S. nr. 333-4°, bls. 130—44, Magnús 
Stcphcnsen: Island i det 18de Aarh., bls. 246—60. Árb. Esp.; Ann. f. 
nord. Oldk. 1863, bls. 328 o. s. frv. 


Dígitized by Google 



144 


hennar fyrr verið getið, þau áttu saman 8 börn og komust 
4 þeirra til fullorðins ára. 1 Halldór, yngri sonur sira Páls, 
varð kapellán föður sins 1679. fékk Selárdal eptir hann og 
varö prófastur 1708, séra Halldór átti í þrasi miklu og mála- 
ferlum, hann var hávaöamaður mikill og ofstopi, var dæmdur 
frá prófastsembætti 1711 og dó rúmlega áttræður 1733. 

í'órður biskup Porláksson nefndi Pál Björnsson framar öðr- 
um til biskupskosningar eptir Jón Vigfúss’on 1691, en vegna ald- 
urs vildi séra Páll ekki takast þetta embætti á hendur, enda var 
hann ekki metorðagjarn. Páli Björnssyni er lýst svo, að hann 
hafi verið mælskumaður mikill. og gengið næst Jöni biskupi 
Vidalin i þeirri grein, að hann hafi verið glaðlyndur, örlátur 
og göðgjörðasamur og hinn lærðasti maður í öllum greinum, 
hann var trúmaður hinn mesti og alls ekki laus við trúar- 
ofsa. Páll Björnsson lagði sérstaklega stund á austurlanda 
tungur, einkum hebresku. en fékkst einnig við sýrlenzku, 
kaldefsku og arabisku og var prýðilega að sér i grisku, hann 
var ágælur kennari og kenndi mörgum hebresku og grísku, 
einn meðal lærisveina hans var Arngrímur Porkelsson Vída- 
lín í Nakskov, sem seinna varð frægur í Danmörku fyrir 
griskukunnáttu sfna. Síra Páll sneri ýmsum köflum ritn- 
ingarinnar úr frummálunum á íslenzku, hann reit og margt 
um guðfræði, prédikanir, hugvekjur o. fl. þesskonar; rit þessi 
eru enn til í handritum, en ekkert hefir verið prentað af 
þeim. ! Síra Páll var mikill vinur Brynjólfs biskups, þeir 


') Líkræða yfir Helgu Halldórsdóttur. Lbs. nr. 43-4°. í Sauðlauks- 
dal er legsteinn úr rauðum sandsteini yfir Helgu Arngrímsdóttur, móður 
síra Páls, sbr. Andvari XIII.. bls. 116. 

*) Af guðfræðisritum sira Páls eru þessi helzt: Kennidómsins 

spegill eða um prest og prédikun (Lbs. nr. 86-4°, hdrs. J. S. 280-4° og 
142-8vo). Um signing eða um kross, krossfesting og krossmark 
>dedicerað hágöfugum, ágætum, hávísum og ypparlegum höfðingja Ara 
porkelssyni« (Lbs. 63-4°, hdrs. J. S. l42-8vo). Sjö prédikanir út af 
þeim sjö Jesú orðum á krossinum, samanteknar 1699 (Lbs. 39-4°). 
Likræður og tækifærisræður, Lbs. 43-4°. Prédikunarbók 1684, hdrs. 
bmf. Kmh. nr. 63-4° (lika prédikanir í nr. 134-4°. Lbs. 414, 477-4°). 
Guðrækileg yfirvegun pinunnar og dauðans Drottins vors Jesú Christi. 
Bmf. Kmh. 113 og 198 4°, Lbs. 476, 499-4°. Sendibréf til Jóns Ölfssonar 


Digitized by Google 



145 


voru lærðastir málfræðingar á íslandi í þá daga, og höfðu 
um margt að ræða, þegar þeir hittust. Biskup mat mjög 
mikils tillögur síra Páls og það var honum helzt að þakka, 
að sættir komust á milli Brynjólfs biskups og Daða Halldórs- 
sonar. Síra Páll BjÖmsson er nú mest kunnur fyrir ákafa 
sinn og eptirgangssemi i galdramálum, og var eigi laust við, 
að á hann kæmi berserksgangur, þegar um galdra var að 
ræða, en þessi galdrasturlun hafði i þá daga gripið alla 
Evrópu, bæði lærða menn og leika, og höfum vér áður ítar- 
lega talað um það mál. í*að var óbifanleg sannfæring síra 
Páls og flestra samtiðarmanna hans, að það væri hið mesta 
þarfa og guðsþakkaverk, að koma sem flestum galdramönnum 
fyrir kattarnef. Sira Páll var riðinn við mörg galdramál 
meira og minna, bæði við mál það, er reis út úr ásóknum á 
Helgu konu hans og mál síra Jóns Magnússonar gegn Kirkju- 
bólsfeðgum, mál Lassa Diðrikssonar o. fl. Páll Björnsson var 
í hinu mesta áliti hjá samtíðarmönnum sínum, fyrir lærdóm, 
guðrækni, dugnað og mannkosti og höfðu fortölur hans og 
tillögur mjög mikil áhrif á yfirvöldin . 1 Síra Páll var búsýslu- 
maður mikill og útsjónarsamur, hann hafði mikinn sjáfarút- 
veg og varð vel fjáður; hann fékk sér haflæra skútu, þegar 
hann var nýkominn að brauðinu, og var hinn fyrsti íslend- 
ingur, er hélt út þilskipi til fiskiveiða, hann var vel að sér í 


(áminningarræða gegn göldrum 1671) A. M. 692 C-4° og Rask nr. 108 
8vo. Biblíuskyringar hans o. fl. eru tatdar i Hist. eccles. III., bls. 664, 
og Hálfdán Einarsson: Hist. lit. Isl. 1786, bls. 213, 233, 243. Um galdra- 
rit hans >Character bestiæ< (J. S. 606-4° og Lbs. 242-4°) höfum vér 
áður talað. Sbr. enn fremur Lbs. 478, 498, 343-4° o. s frv. 

') það sést á alþingisbókinni 1690 nr. 36, í hve miklu áliti sira 
Páll hefir verið; þar voru bornir fram á þinginu vitnisburðir síra Páts: 
•hverjir samþykkilega sosem einum munni uppljúka og sannyrða þenna 
góða guðsmann um hans háloflegar ærudygðir og mannkosti í guðrækni 
og góðum kenningum, stórum lærdómi og loflegu framferði utan kirkju 
sem innan, og svo ( sérhvern máta um hann vitna sem framast mögu- 
legt er af einum göfugum manni að segja, meðan hann i þessu dauðlega 
holdí umgengst, óskandi að drottinn láti svoddan ljós og læriföður síns 
safnaðar bæði lengi og lukkusamlega viðhaldast, sinu nafni til d vrðar, en 
guðsbörnum til gleði og góðra nota«. 

10 


Dígitized by Google 



146 


sjómannafræði og var sjálfur formaður á skútunni; á sumrum 
sigldi hann út á rúmsjó og hlóð þá opt skútuna af bezta fiski 
á fáum dögum, þegar fiskimenn varla urðu varir innan fjarða. 1 

Lærðir menn á 17. öld stunduðu meir og minna allar 
fræðigreinir, vísindin voru þá ekki svo yfirgripsmikil sem seinna 
varð. Atik rnálfræðinnar og guðfræðinnar lagði síra Páll nokkuð 
stund á náttúrufræði þeirra tima, mælingarfræði og heimsspeki, 
þó hann nú samt varla hafi komizt langt i þessum greinum. Eitt 
rit heimsspekilegs efnis liggur eptir sira Pál og heitir Visdóms- 
bók eða Pansophia, bók þessi er að efni og niðurröðun alllík 
>Gandreið« Jóns Daðasonar og lítið á henni að græða, bókin 
er eflaust sniðin eptir útlendum rituin, efninu er óskipulega 
fyrirkomið og er þar varla annað að finna, en heimsspekilegt 
guðfræðisrugl með miðaldasniði, blandað hjátrú og ritningar- 
greinum. 2 Pað gæti verið nógu fróðlegt, að bera saman 


’) Arngrímur t ídaiín : Concilium de Islandia in optimum staturn 
constituenda 1701. A. M. nr. 192 C-4° (blað 86. Sec. 8. Cap. 2). Sbr. 
hdrs. R. Rasks, nr. 60 og Páll Vídalin: Deo, regi, patriæ. Soröe 1786, 
bls. 266. 

Sira Hjalti porsteinsson gjörði mynd af sira Páli i Selárdal og 
sendi Jóni gamla porkelssyni i Kmh., með myndinni fylgdi bréf Hjalta, 
þar segir svo : >hann (sira Páll), var meira en 80 ára, er eg sá liann 
síðast. Höfuðið var hárlaust (missti hann það ungur í Kaupmannahöfn), 
nema litlir lokkar með eyrunum, þvi brúkaði hann ætið djúpa húfu af 
flaueli, hann var með stærstu mönnum að hæð og með stórskorna 
andlitsdrætti, augun smá en skarpleg. en mikið ástúðleg í áminningum 
og huggunum«. Lbs. 276-4°, bls. 221—222. 

’) Vísdómsbók (eða kver) (Pansophia) samsett af prófastinum sira 
Páli Björnssyni 1674. Hdrs. bókmf. Kmh. nr. 167, 90 og 237-4°. Eg 
set hér ágrip af efnisyfirliti bókarinnar. af þvi má fá dálitla hug- 
mynd um ritið: Om hádj'rðina. upphaf tímans, um efni og óefni til 
himins og jarðar. um skaparann, um margháttaðan átrúnað, um myndun 
himins og jarðar, djúpsæi spekiuga um eðlisrök allra hluta þeim fávísu 
hulið, um sameiningan elementa af fimmtu veru, um guðs auda för yfir 
vötnin, um Ijósið skapað á fyrsta degi, um dag og nótt, um englana, 
um hrapanda Lucifer, um festinguna gjörða á öðrum degi, um lopts 
elementið, um jörð og sjó skapaðan þann þriðja dag, um grös jarðar 
og hennar auðæfi, um þann ávöxt er vex yfir jörðunni, um beztu 
steina. um metallakyn innan i jörðinni, um smiðshögg, um vatnið, um 
mælingarmáta himins og jarðar, um reikningslistina, um jarðarhnöttinn, 


Digitized by Google 



147 


islenzk heimspekisrit á 17. öld við svipuð rit í útlöndum á 
þeim tíma, litil líkindi eru þó til þess, aö nokkuð sé frumlegt 
i þessum íslenzku heimspekisritum, flestar hugsanir, bæði 
rangar og réttar, eru liklega teknar úr útlendum bókum. 

Páll Björnsson var vel að sér í rímfræði og stjörnufræði, 
hann reit rímreglur (1701) og mældi hnattstöðu Bjargtanga, 
eins og fyrr hefir verið getið. 1 Svör síra Páls upp á spurn- 
ingar hins enska visindafélags, eru að mörgu fróðleg, og set 
eg hér útleggingu af þeim í heilu lagi, bréfið til visindafélags- 
ins var upprunalega á latínu, en í ritum félagsins er það 
prentað i enskri útleggingu. 

»Skipstjóri euska skipsins er seglbúinn, og eg get þvi 
ekki svarað spurningum yðar svo nákvæmlega, sem eg vildi, 
en eg vona að geta það betur seinna, er eg rita náttúrusögu 
þessa lands. Samt sem áður bið eg yður að taka vel á móti 
þessum stuttu greinum. Loptslagiö hjá oss er mjög hollt 
árið um kring; helztu sjúkdómar ibúanna eru magaveiki og 
holdsveiki. Vér höfum enga lækna (Physitians) og aðeins 
tvo eða þrjá sáralækna (Chirurgeons), sem útvega oss plástra 
til þess að græða sár. I voru loptslagi ryðgar járn mjög 
fljótt. Veðurlag er mjög breytilegt, stundum fellur snjór og 
liagl um mitt sumar og stormar eru stundum ákafastir á þeim 
árstima. Klaki nær optast 4 fet niður i jörðu, vínandi frýs 
ekki og þvi síður kvikasilfur. Vér verjum fisk rotnun með 
því að grafa hann i snjó. Hlutir er frjósa bólgna út og 


um klimata og hulda náttúru himnanna, um stjörnur og plánetur, um 
himins cirkla og festinguna sjálfa. um tólf himinsins hús. um tungls 
vist og verkan i merkjum, um það fimmta dagsverk einkum fuglana, 
um það skóp á sjötta degi, um eiturorma. upphaf bókrúna, um stafa- 
myndun í fyrstunni, tungumál og málrúnir, um íbúð stjamanna, um 
upphaf römmu rúna. Af þessu efnisyfirliti sést, hve líkt rit þetta er 
Gandreið Jóns Daðasonar og að báðir hafa verið mjög fróðir í þeim 
raiðaidavisindum, sem getið er um hér að framan i hindurvitnaþætt- 
inum. 

‘) í hdrs. A. M. nr. 1042-4° er ritgjörð eptir sira Pál um það: 
•hvornin þeir gömlu hafa uppleitað og fundið sannarlega sólarársins 
lengd<; hann hefir einnig ritað »Hotnilia de cometa Anno 1680», hdrs. 
Rasks, nr. 108-8vo"og Lbs. 43-4°, þar i er j'mislegt um fyrirburði. 

10 » 


Digitized by Google 



148 


breytast að smekk og lit. Snjókornin eru mismunandi að 
lögun og stærð, haglið er hnöttótt og á stærð við byssuhögl, 
sem fuglar eru drepnir með. Af loptsjónum hefi eg séð 
»ignis Iambens« (hrævareld) 1 og »draco volans« (vigabrand), 
og opt hefi eg séð tvær aukasólir með þrem regnbogum, sem 
gengið hafa gegnum þa;r og hina sönnu sól. Staðvindar eru 
hér engir. Sædýptin er mismunandi við strendur landsins, 
mest 80 faðmar. Hve mikið salt er i sjónum, veit eg ekki. 
vanalega nota Islendingar ekki salt og þeir, sem gjöra það, 
fá salt frá útlöndum. Á björtum nóttum skín sjórinn, þegar 
hann er sleginn með árum, eins og eldur, er snögglega brýzt 
út úr eldstó; sjáfarföllin fara eptir hreifingu tunglsins, særinn 
vex hér um bil um það leyti sem tunglið ris, og gengur niður 
og fellur, þegar það er sunnarlega eða norðarlega. Vanalega 
er hæzta flóð ekki yfir 16 fet, nema á vorin þegar mikil 
hvassviðri ganga, þá ris sjórinn stundum allt að 20 fetum ; þeg- 
ar tungl er fullt og nýtt, er mest stórstreymi og lægst smá- 
streymi. Af vötnum eru mörg á íslandi, flest upp til fjalla, 
og eru þau full af silungi. Ótal uppsprettur buna út úr 
klettum og margir hverir eru og á íslandi, og eru sumir 
svo heitir, að þeir á (jórða hluta stundar geta soðið stórt 
kjötstykki, og er þannig hagað suðunni, að menn hengja katla 
með köldu vatni, sem sjóða á ketið í, yfir hverinn, af þvf 
menn óttast að ketið annaðhvort brenni eða kastist upp, þegar 
hverinn gýs; hveravatnið herðir og steingjörir randir hvera- 
opanna. Hæztu fjöll á íslandi eru ekki meira en fjórði hluti 
úr þýzkri milu á hæð, en um þau, sem eg hefi mælt, skal 
eg gefa skýrslu seinna. Stór fjallgarður gengur um allt landið. 
íbúarnir búa í dölunum og fram með ströndunum. Fleiri 
eldfjöll eru til á íslandi en Hekla, en öll eru þau hulin snjó. 
Skekkja segulnálarinnar er til norðvesturs. Jarðvegur á ís- 
landi er viðast leirkenndur, en sumstaðar sendinn, en hvergi 
kritarkenndur. Akuryrkja er hér alls engin, vér notum að- 

‘) »Ignis Ismbens est meteoron ignitum ex fnmo rariori et snbtiliori, 
qni accensns et per aörem dispersus rebus variis adhæret absque 
læsione< (Casp. Hartholini Systema physicum, Hafniæ 1628, De meteoris 
Cap. VU). 


Digitized by Google 



149 


fluttar vörur og eru þeirra helztar: bygg, hveiti, lérept og 
járn. Á sumrum er mikill fuglagrúi á íslandi, á vetrum eru 
hér hrafnar, arnir, endur og álptir; hvert sumarfuglarnir fara 
vitum vér ekki. Á íslandi er nóg til af hrossum, nautum, 
kúm, kindum og hundum og sumstaðar eru hænsni; tóur eru 
í fjöllunum, og þegar hafís kemur frá Grænlandi, koma á 
honum margir, stórir birnir, sem gjöra mikið tjón. Naut og 
kýr lifa á vetrum á heyi, en hross vor og kindur lifa með- 
fram á grasi undir snjónum og mosa (the Corallin-mosse, 
call’d Muscus Marinus). Á íslandi eru engir málmar það 
vér vitum, en mikið er hér af brennisteini og sendum vér 
af honum árlega út úr landinu tvo skipsfarma. Eg var nærri 
búinn að gleyma, að segja yður frá mjög einkennilegri at- 
hugun, er menn gjörðu árið 1642 hinn 13. maí, þá var sjór- 
inn allur fyrir utan annesin í tvo daga svo gagnsær og skín- 
andi, að skeljar og smásteinar á botninum sáust á 40 faðma 
dýpi, og það svo hlulir þessir sýndust ekki vera meira en í 
þriggja feta fjarska frá hliðum fiskibátanna, en þegar fiski- 
menn sáu þetta, urðu þeir svo hræddir, að þeir þegar reru í 
land og fluttu fregnina um alla byggðina. Atburður þessi 
byrjaði um kl. 9 um morguninn og slaðfestu hann margir 
heiðarlegir og skilríkir menn*. 1 

Þessu næst koma tveir tnerkir íslenzkir náttúrufræðingar 
til sögunnar, feðgarnir Þorkell og í*órður Vídalin. t*eir 
gjörðu allmiklar sjálfstæðar rannsóknir, er snerta náttúru Is- 
lands. porkell Arngrímsson Vídalín var fæddur á Melstað 
1629, gekk í Hólaskóla og naut þar tilsagnar Runólfs Jóns- 
sonar, sigldi svo til háskólans í Kaupmannahöfn 1647 og var 
innskrifaður í stúdentatölu 16. des. s. á.; hafði faðir hans falið 
hann á hendur vini sínum Ola Worm* og hefir Worm auð- 
sjáanlega haft mikil áhrif á lærdómsstefnu hans. Vísindalífið 
var í þann mund, sem vér fyrr höfum getið, mjög fjörugt 

') An accompt of D. Paulus Biornonius, residing in Iceland. given 
to some Philosophical Inquiries concerning that country formerly recom- 
mended to him from hence. (Philosophical Transactions. Vol. IX. 
London 1674. Nr. 111., bls. 238-240-4°). 

’) 0. Wormii Epistolæ I., bls. 347—348. 


Digitízed by Google 



150 


við háskólann, og þó einkum í náttúrufræði og læknisfræði, 
og var hver kennarinn öðrum fremri: hefir Þorkell eflaust 
kynnzt hinum helztu fræðimönnum í Höfn, enda hafði hann 
bréfaskipti við þá löngu seinna, er hann var seztur að á ís- 
landi. Arið 1649 hafði I’orkell lokið guðfræðisnámi við há- 
skólann og fór þá snöggva ferð til íslands, ritaði Oli Worm 
meðmælingarbréf með honum til t’orláks biskups Skúlasonar 
og hrósar honum fyrir gáfur og siðprýði, en segir hann hafi 
verið fremur heilsutæpur; stóð þá til að t'orkell yrði heyrari 
á Hólum, 1 en af þvi hefir ekki getað orðið, því hann fór þá 
jafnskjótt utan aptur og tök nú einkum að leggja stund á 
náttúrufræði og læknisfræði. Frá Kaupmannahöln fór f’or- 
kell til Hollands, en eigi vitum vér, hver hefir styrkt hann til 
þeirrar feröar, 1651 er hann í Leiden og ritar þaðan Worm 
kennara sínum, hefir þá verið mikill hugur í honum, að stunda 
náttúruvísindi og ferðast og rannsaka síðan gæði íslands, 
málma og annað þvílíkt, en fé mun hafa brostið til stórra 
framkvæmda.* Eigi vitum vér hve lengi Þorkell hefir dvaliö 
í Hollandi, en líklega hefir það ekki verið lengi, því næsta 
ár (1652) heldur hann tvo fyrirlestra (dispútatíur) i Kaup- 
mannahöfn 8 undir forustu Runólfs Jónssonar, sem þá var 
aptur kominn til Hafnar. Árið 1653 fór t*orkell Arngrímsson 
til Noregs og var þar við námugröpt hjá Jörgen Bjelke, bróður 
Hinrik Bjelke höfuðsmanns, en var svo sendur af stjórninni 
til þess að leita að málmum á íslandi 1655 og fékk til þeirrar 
ferðar 100 dali, var honum fenginn norskur námumaður til 
fylgdar og aðstoðar. 4 Hvar Porkell hefir ferðazt á íslandi 
eða hvað honuin hefir orðið ágengt, vitum vér ekki, en það 


') 0. Wormii Epistolæ I., bls. 115 — 116, II. bls. 1118 — 1114. 

’) 1 Hollandi kynntist porkell ymsum fræðimönnum, meðal annara 
Jacob Golius. og gaf hann honum handrit af Njálu. en þá bók keypti 
danskur maður siðar í Leiden. að Golius dauðum. og gaf Árna Magnús- 
syni. Catalog over A. M. h&ndskriftsamling I., bls. 664. Hdrs. J. S. 
nr. 333-4°. 

’) -De definitione et partibus physicæ« og *De tempore*. Sbr. 
B. D. H. Add. nr. 3. fol., bls. 10. 

') Magnús Ketilssun: Forordninger og aabne Breve III., bls. 68— 69. 


Digítized by Google 



151 


sést á sögu einni, er Jón Grunnvíkingur segir, að hann hefir 
eigi eingöngu skoðað fjöll og steina, heldur einnig brotið hauga. 
»Pétur bergmaður norskur var með sira Porkeli, er hann 
gróf i Kórmakshaug í Melsnesi, sem enn má sjá ferkantaða 
gróf eptir, og er sagt snemmendis morguninn eptir hljóp hann 
sem ærr væri frá Mel út i nesið og mokaði moldinni ofan í 
aptur*. 1 Næsta sumar fór forkell utan aptur, en 1658 kom 
hann alfarinn heim til íslands og hafði þá fengið Garða á 
Álptanesi. Konungur hafði boðið síra Þorkeli að rita náttúru- 
sögu Islands, en til þess að þvi yrði framgengt, varð hann 
að ferðast um landið og hafa aðstoðarprest á meðan, til 
þessa hvorutveggja voru tekjur Garðaprestakalls of litlar og 
fékk hann þvi 7. maí 1664 vonarbréf fyrir Breiðabólsstað i 
Fljótshlíð eöa Staðarstað,* hvoru þeirra brauða sem fyrr 
losnaði, en síra Þorkell dó 5. des. 1677, áður en brauð þessi 
urðu laus. Pétur Ámundason, er seinna (1690) varð prestur 
á Mosfelli, var um tíma aðstoðarprestur hjá síra f*orkeli í 
Görðum, en Pétur þessi var ekki neinn sérlegur sómamaður 8 
og mun hafa orðið að litlum notum. 

Síra Porkell giptist 1660 Margrétu dóttur Porsteins prests 
i Holti undir Eyjafjöllum, Jónssonar prests í Vestmannaeyjum, 
Porsteinssonar er Tyrkir myrtu. Margrét var framkvæmdar- 


’) Um þá lærðu Vídalína. Hdrs. J. S. nr. 68 fol. (kap. 6.). 

') Vonarbréf þetta var staðfest 21. maí 1672. Magnús Ketilsson: 
Forordninger III., bls. 116, 262. Alþingisbókin 1667, nr. 1. 

’) »Sira Péfur á Mosfelli var launson Ámunda þormóðssonar i 
Skógum, við niðursetningarkerlingu, hann var ekki óskarpur í bókinni 
og prédikuninni, en plúmpur í framgöngu og lifnaði. helzt þá hann 
hafði nokkuð i kolli; þó dimitteraður væri frá skólanum, fékk hann 
samt ekki prestsvigsiu, nema áður vildi útstanda disciplinam scholasticam 
af docentibus et discentibus, fyrir óforsjállega vitnisburði. sem hann og 
Pétur prestur Rafnsson höfðu útgefið skólameistaranum Gísla Einars- 
syni, um ölraus sneiðilegt þeirri heiðurskvinnu Solveigu ísleifsdóttur í 
Holti. P. Á. vigðist 1668. var fyrst kapellán hjá Jóni Daðasyni í Arnar- 
bæli, síðan hjá sira þorkeli i Görðum og síðast lijá Einari presti á 
Mosfelli. Flestir vildu koma honurn frá sér og var fengið fyrir hann 
veitingarbréf fyrir Mosfelli*. Prestaæfir Jóns Halldórssonar, Lbs. nr. 
374-4°, bls. 609—10. 


Dígitized by Google 



152 


kona mikil og skörungur, hún dó í Skálholti 1 706. f*au áttu 
saman 4 börn, sem komust til fullorðins ára, 3 syni, hina 
merkustu menn, Þórð lækni, Jón biskup og Arngrim skóla- 
meistara í Nakskov, og eina dóttur Guðrúnu (f 1707), er giptist 
sira Arua Þorvarðssyni á Þingvöllum. 1?orkell Arngrímsson 
var mjög vel að sér í náttúruvisindum, en ýmsar óheppilegar 
kringumstæður ollu þvi, að fróðleikur hans i þeim greinum varð 
minna að notum heldur en skyldi. Sira f*orkell var hinn bezti 
læknir og höfum vér áður getið um lækningabók hans, lék 
mjög orð á þvi, hvað honum tækist vel, og sköpuðust um 
það ýmsar sögur, það var t. d. sagt, að hann gæti læknað 
sár fjarverandi manna, ef hann aðeins fékk sent blóö úr 
sárinu; hann var allvel hagmæltur, þó ekki fengist hann mikið 
við skáldskap; 1 hann var spaklyndur maður og hæglátur, og 
að sögn Páls lögmanns nokkuð málstirður, er hann prédikaði, 
*en talaði allt, sem hann fór með, hégómalaust og vel grund- 
að«. I trúarskoðunum var hann frjálslvndur og gat ekki 
fellt sig við óbilgjarnar trúarskoðanir, trúarofsa og trúardeilur, 
og var slíkt sjaldgæft á þeirri öld.* Sagt er að síra Porkell 
hafi verið lítill búmaður og töluvert hneigður til ofdrykkju, 
og var einkum hin síðustu ár opt ölvaður, og mælti þá ekki 
orð, var hann sökum þess minna metinn, en hann átti skilið 


‘) Jón Grnnnvíkingur segist hafa heyrt eptir hann tvö kvæði, annað 
byrjaði svo: »Undarlegan heimsins hátt, hér mun verða að segja« og 

viðkvæði: »vafin er hún böggum hin virta mey, þeirunna plöggum, en 
þorngrund ei« ; kvæði þetta var 7 erindi og efni þess, að góð kona væri 
hið bezta í heiminum. Hitt kvæðið var um gullið, 19 erindi, og byrjaði 
svo: »Fyrsti tel eg fuglinn ræði, um fegurð heims og margföld gæði«, 
en viðkvæði: »fagurt sungu fugiarnir i heiði«. Hist. lit. Isl. B. U. H. 
Add. 3. foL, bls. 10—11. 

’) I formála fyrir Davíðssálmum Jóns þorsteinssonar, Hólum 1662, 
segir síra porkell: »eg vil nú ei tala um þá haturssömu tvídrægni og 
þráttanir, sem eru um trúarinnar greinir og skilning ritninganna, 
hvorjar rísa af því, að þeir sem þær elska eru holdlegir og holdtega 
sinnaðir. hafandi ekki þann anda, sem alla hluti rannsakar og einnig 
dypt guðdómsins; hvor þess vegna girnist þá réttu heimuglegu og huldu 
guðs speki, hann leiti hennar i orði drottins, þvi orð hins hæzta guðs 
er brunnur vizkunnar«. 


Digitized by Google 



153 


sakir lærdóms og mannkosta. Sagt er að sóknarmönnum 
síra Þorkels hafi mislíkað drykkjuskapur prests, svo þeir 
sendu helzta bóndann í sveitinni, Eyjólf að nafni, austur að 
Skálholti, til þess að kæra síra f*orkel fyrir biskupi, en er 
hann kom til tals við biskup, mundi hann ekkert erindi, en 
þegar hann á heimleiðinni var kominn vestur yfir Brúará, 
seig yfir hann svefnhöfgi, og er hann vaknaði mundi hann 
erindið, en sá að ei mundi stoða að snúa aptur . 1 

í*ó síra I’orkell væri lærdómsmaður mikill, liggja ekki 
eptir hann mörg ritsmiði, enda varð hann ekki gamall.* Hið 
merkasta, sem eptir hann liggur, eru bréf hans um náttúru 
íslands, til Ola Borch’s f Kaupmannahöfn, þau eru prentuð í 
ritsafninu »Acta medica*. Þó greinar þessar séu stuttar 
eru þær þó allmerkilegar, þvi þær eru einhverjar hinar fyrstu 
lýsingar á íslenzkri náltúru eptir mann, sem sjálfur hefir at- 
hugað, skoðað og tekið eptir, flestar eldri lýsingar eru að 
mestu alþýðu mas, sem fræðimenn hafa hugsunarlaust fært 
í letur, án þess þeir sjálfir skoðuðu náttúruna eða gerðu sér 
nokkra grein fyrir sannleika þess, er þeir skrifuðu upp. 

Fyrsta grein síra Þorkels er um laugarnar hjá Laugar- 
nesi, þar er lýst landslaginu i kring og sagt hvernig laugunum 

') Heimildarrit um æfi síra porkels Arngrimssonar eru: J6n Ólafa - 
ton frá Grunnavík: Um þá lærðu Vídalina. Hdrs. J. S. nr. 68. fol. 
og Hist. litter. Ist. B. U. H. Add. nr. 3. fol. Prestaæfir Jóns Halldórs- 
sonar. Hdrs. Rasks nr. 65-4°, Lbs. nr. 374-4°. Specimen Islandiæ 
non barbaræ. Hdrs. J. S. nr. 333-4°, bls. 237—40. F. J. Hist. eccles. 
Isl. III., bls. 669— 60. Kirkjutiðindi 1879, bls. 131 — 36, þar er prentað 
grafletur það, er Jón biskup Vidalin setti yfir föður sinn. 

*) Sira þorkell lagði út Thomas a Kempis: þrjár stuttar bækur, 
hvörnen maður skule breyta epter Herranum Christo og afneyta sjállum 
sjer ásamt öllum veraldlegum hiegoma. Hólum 1676. Síra porkell 
hefir bæði ritað formála, sem er dags. 29. des. 1667, og lileinkunarorð 
til frú Ragnheiðar Jónsdóttur, ekkju Gisla biskups þorlákssonar, dags. 
18. október 1674. Auk þess gaf hann út: Psalltare þess konunglega 

spámanns Davids, hvörn sá heiðarlege og guðhræddi kjennimann sáL 
sr. Jón Thorsteinsson, sem var preslur í Vestmannaeyjum, hefur mjúk- 
lega útsett og i fagrar söngvisur snúið rjett eptir textanum. Hótum 
1662. þar framan við eru löng tileinkunnarorð sira þorkels til þor- 
steins þorleifssonar sýslumanns i Múlaþingi, dags. 3. nóv. 1661. 


Dígitized by Google 



154 


sé i sveit komið, þá talar höf. um vatn þeirra og gerir ýmsar 
kemískar tilraunir til þess að komast eptir eðli þess, og skýrir 
loks frá verkunum vatnsins til lækninga, og er það alllangt 
mál. Árið 1673, 9. ágúst, ritar sfra í’orkell um brennisteins- 
námurnar f Krisuvik og lýsir þeim vel; þar er hátt fjall segir 
hann, og við rætur þess og í hlíðunum að auslan er lifandi 
brennisteinn, sem orðið hefir að gufu við eldinn neðanjarðar, 
en sezt úr gufunni, er hún snertir hið kalda lopt ; þar sem 
dýpra er gralið, er allstaðar blár leir undir og úr linum klett- 
um smitar vitrfól við sólarhitann. Að vestanverðu er 
kaldur lækur, blandinn brennisteini og vitrfóli, er ber með 
sér bláan leir, þar er rétt hjá hverpyttur og mælti þar láta 
Iækjarvatnið kostnaðarlaust gufa upp, til þess að ná úr þvi 
steinefnunum. Austan megin er hver, sem vellur ákaflega 
og úr honum rennur lika í lækinn vatn blandað sömu stein- 
efnum. Að austanverðu undir bröttum hömrum i fjallsend- 
anum er vatn yfir 5(XX) skref að ummáli (líklega Kleifavatn), 
það náði fyrrum 3(X) fet upp f klettana, en við mikinn jarð- 
skjálpta 1663, er eyddi marga bæi, ekki að eins nálæga heldur 
einnig fjarlæga, sogaðist vatnið svo í gjár neðanjarðar. að nú 
er fær vegur fram meó því undir klettunum. Sira Þorkell 
segist seinna við tækifæri muni rita lýsingu á Kötlugosinu 
1660, hann kveðst og ætla að skoóa ölkeldur og aðrar merki- 
legar uppsprettur. Með bréfinu sendir hann Ola Borch söl 
og nokkrar sjaldgæfar plöntur, sem hann biður Borch að 
segja sér nöfnin á. Sölin segir hann séu ekki fullþroskuð 
fyrr en f júlí, það þurfi að bleyta þau í vatni og svo þurka þau 
og geyma þau á þurrum staó um sex mánaða tíma. þá verði 
þau æt. Seinna sendir f'orkell Ola Borch (17. ág. 1674) 
kvartil af sölvum, birkiblöð steingjör frá hverum, sortulyng, 
óskabirni o. fl. Aptur 31. júli 1675 sendir hann meir af 
sölvuin og fleiri óskabirni og hraundröngla úr Surlshelli, 
sem hann þá hefir nýlega skoðað. Síra Þorkell segir, að 
Surtshellir sé yfir 240 skref á lengd, 30 skref' á breidd og 
hæðin því samsvarandi. í hellinum er flatt gólf, þakið 
reglulega hvelft og á veggjunum steinskorpa ; í honum miðjum 
er þakið dottið niður á 40 skrefa svæöi og fellur birtan þar 


Dígitized by Google 



155 


inn. Til hliðanna eru tveir afhellar, þrjár álnir fyrir ofan 
gólfið, eru tvö op á öðrum og milli opanna stórkostleg súla, 
sívöl eins og hún væri höggin með meitli. f*ar bjó fyrrum 
Surtur jötun og seinna 18 stigamenn, en bændur söfnuðust 
að þeim og drápu þá. Með þessu bréfi sendi f’orkell einnig 
steingjörvinga frá hverum. sumir þeirra voru nýlega farnir 
að steinrenna t. d. vaðmálspjatla. Þá sendir hann einnig 
tvo hnúðmyndaða steina, er menn héldu að aðrir fæddust 
af með tímanum, stundum segir hann að 2, 3 eða fleiri slikar 
steinkúlur séu vaxnar saman, 1 er mælt að steinar þessir stilli 
blóörás. ef þeim er haldið í hendi uns þeir volgna. Með 
bréfi 25. ág. 1675 sendir síra Þorkell enn ýmsa steina, dropa- 
steina, krystalla, sjórekinn svartan marmara o. fl., einnig tvo 
fiska, sverðfisk og broddamús. Næsta ár (31. ág.) sendir hann 
rostungstönn hálf-steingjörva og steinrunnið filabein, og tekur 
það fram, að það hafi ekki fundizt við hver, heldur við hrað- 
strevma á 8 

pórður porkelsson Vídalín var einn af hinum merkustu 
vísindamönnum á íslandi á seinni hluta 17. aldar, hann var, 
eins og margir aðrir, ágætlega lærður á bókvísi þeirra tíma 
og mjög vel að sér í náttúrufræði, eptir þvi sem þá gjörðist, 
en sérstaklega bera rit hans það með sér, að hann hefir 

’) {>etta hafa ef til vill verið kúlusteinar (sphærolithar), sem finn- 
ast í Álptavíkurtindi eystra og víðar, Eggert Ölafsson kallar þá »baggaluta« 
eða »hreðjasteina«. Reise gjennem Island II., bls. 803 — 4. 

*) Ritgjörðir Þorkels Arngrímssonar eru þessar: Thermæ Islandicæ 
Lögarnesenses. (Thomæ Bartholini Acta medica et philosophica Hafni- 
ensia I., bls. 282 —86-4°). De sulphuris fodina Islandica (s. st. III., bls. 
163— 66). De alga saccharifera. Oskabiorno, petrificatis etc. (s. st. III., 
bls. 165—66). Plura de alga saccharifera, Oskabiorno et antro Islandico 
(s. st. III., bls. 172 — 73). De variis lapillis Islandicis (s. st. III , bls. 
174). De rosmari dente et ebeno fossili (s. st. IV., bls. 182—83) í 
óprentuðu bréfi til Ola Uorch's (28. febr. 1669) talar þorkell Vidalin 
um Eddukvæðin, og heldur að fornmenn hafi ekki verið algjörlega 
kunnáttulausir í efnafræði, þykist jafnvel finna j'mislegan huiinn vís- 
dóm hak við kvæðin. er bendi á þekkingu í náttúruvísindum. 1 sama 
bréfi segir síra þorkell, að hann treysti þvi, að Oli Borch mæli fastlega 
með sér við stjórnina, liklega með styrk til rannsókna á íslandi. 
Hdrs. A. M. nr. 380. fol. 


Digitized by Google 



156 


verið einna fremstur samtíðarmanna sinna í athugunargreind 
og alveg laus við hjátrú. Fyrstur allra íslendinga reynir 
hann, með sjálfstæðri rannsókn og athugun, að finna eðli og 
orsakir skriðjöklanna. þó fer þessi tilraun hans út um þúfur, 
af þvi hann hefir ekki nægilegar athuganir að byggja á, hin 
vísindalega röksemdaleiðsla er þó rétt, hvað aðferðina snertir, 
og margar athuganir nýjar og nákvæmar. í*órður í’orkelsson 
er að þekkingu og hugsunarhætti töluvert á undan sínum 
tíma, en hann lifði lengi, langt inn á 18. öld, og seinni hluta 
æfi hans voru ýmsir vaxnir upp og farnir að rita, sem voru 
jafningjar hans að þekkingu, skarpleika og greind. Við rit- 
störf fékkst Þórður mest á yngri árum og því má telja hann 
fremur til 17. aldarinnar en hinnar 18. 

ÞcVrður Vídalín var sonur síra Þorkels í Görðum, bróðir 
Jóns biskups Vídalins og Arngrims rektors í Nakskov, hann 
var fæddur 1662 og útskrifaöist úr Skálholtsskóla 17 ára 
gamall, eptir 3 ára skólaveru; hafði hann notið tilsagnar föður 
síns og einnig verið við nám hjá sira Oddi Eyjólfssyni í Holti 
undir Eyjafjöllum, er var giptur móðursystur hans. A 19. 
ári sigidi Þórður til háskólans í Kaupmannahöfn og hefir 
faðir hans eflaust falið hann á hendur gamalkunningjum sin- 
um, Ola Borch og öðrum. Eptir 3 ára dvöl í Höfn, tók E*órður 
guðfræðispróf með góðum orðstír, en hafði þó einkum stundað 
náttúrufræði, efnafræði, líkskurðarfræði og læknisfræði og 
naut hann einkum tilsagnar Ola Borchs í þeim greinum, 
sóttist honum námið fljótt, því hann var mikill gáfumaður og 
fljótskarpur. Er hann var kominn aptur hingað til lands, 
dvaldi hann tvö ár á Bessastöðum, hjá landfógeta Kristófer 
Heedemann, en 1686 fékk Þórður biskup E'orláksson hann til 
aö taka að sér kennslu við Skálholtsskóla og var hanu þar 
heyrari um tima; Olafur Jónsson var þá skólameistari, en 
1687 fékk Ólafur Hítardal og gegndi Þórður þá skólameistara- 
embættinu eptir það um tvö ár og hafði fengið til þess sam- 
þykki Chr. Miillers amtmanns, hann var hinn fyrsti, er skóla- 
meistaraeið sór eplir »ritúalinu«. Þórður Vídalin var ágætur 
læknir og hjálpaði mörgum manni með íþrótt sinni, biskup 
var þá illa haldinn af skyrbjúgi og tókst E’órði Vídalín að 


Digitízed by Google 



157 


lækna hann; hafði hann miklar frátafir frá embættisstörfum 
sínum, því menn sóttu til hans úr öllum áttum og marga van- 
heila hafði hann til græðslu, en af því skólakennslan og 
læknisstörfin gátu ekki samrýmst, sagði Þórður af sér skóla- 
meistaraembættinu 1690, en Páll Vídalín frændi hans tók við 
því. í’órður var jafnan embættislaus upp frá því, en stund- 
aði lækningar og hjálpaði mörgum, hafði í þá daga enginn 
islenzkur maður jafn góða þekkingu á þeim fræðum; hann 
fékkst einnig við barnakennslu, giptist ekki og var jafnan 
fátækur, þó hafði t'órður um tíma sér til uppihalds um- 
boðsjarðir nokkrar á Austfjörðum af Bjarnarnessumboði, 1 og 
svo styrkti Jón biskup bróðir hans hann á ýmsan hátt. 
Þórður Vídalín varð áttræður og dó 1742 í Bræðratungu, hjá 
Magnúsi lögmanni Gislasyni, var hann þá orðinn örvasa 
gamalmenni og bláfátækur. 

Eins og fyrr var getið var Þórður Vídalín einna lærð- 
astur samtíðarmanna sinna í náttúrufræði, einkum í efnafræði 
og eðlisfræði, og mestur læknir allra íslendinga, er þá voru 
uppi,* honum er líka hrósað fyrir þekkingu i heimspeki og 
hann var einnig vel hagorður bæði á íslenzku og á latínu. 


') t’órður Vídalín J)jó um tíma austur í Lóni, á bæ þeim er heitir 
t’órisdalur, sumarið 1894 heyrði eg i Suðursveit j'msar skrítnar þjóð- 
sögur um t’órð og ráðskonu hans; ráðskonan var hinn mesti svarkur 
og subba og réði öllu, en pórður var mesti snyrtimaður og gekk hvers- 
dagslega í rauðum skarlatskyrtli. Sagan segir að þórður hafi, er hann 
var i Höfn, hjálpað drottningu við barnsburð með keisaraskurði, þótti 
konungi svo vænt um, að hann lét þórð daglega borða við sitt borð, 
en þórður vildi fara heim til íslands og fékk leyfl konungs, að hann 
mætti haga sér þar hvernig sem hann vildi, þess vegna var honum 
aldrei hegnt fyrir allskonar galdraverk, er hann framdí. Eptir sögn 
Valgerðar þórðardóttur (86 ára) á Kálfafelli. 

’). Jón Marteinsson segir meðal annars um lækningar þórðar þorkels- 
sonar: >han skal först have indfört udi Island den compendieuse Cuur 
mod Spedalskhed, som man kalder •Böikebelte o: baltheum pyxidum vel 
baltheum venereum*, jeg ved og at han haver brugt samme Cuur med 
en temmelig god Success paa Hoolum Bispegaard og dette er vist og 
sandfærdigU. Hdrs. Thotts, nr. 061. fol., bls. 30 — 31. Jón Grunnvík- 
ingur segir, að þorkell faðir hans hafi fyrslur kennt íslendingum að setja 
belti-við holdsveika. Hdrs. J. S. nr. 68. fol. Dr. A. Gebhardt í Nfirn- 


Dígitized by Google 



158 


Merkasta ritið, sem eptir f*órð liggur, er rit hans um jökla 
á íslandi. Ritgjörð þessi var samin á latinu og tileinkuð 
Chr. Miiller amtmanni, 1 en var prentuð löngu seinna á þýzku. 
Frændi Þóröar, Páll Bjarnason Vidalín, keypti handritið á upp- 
boði i Kaupmannahöfn og lagði það út á þýzku,* Páll Bjarna- 
son var þá við bóknám í Leipzig. í ritgjörð þessari er ís- 
lenzkum jöklum alls eigi lýst og þeir eru heldur ekki taldir, 
en höfundurinn er að reyna að grennslast eptir þvi, hver muni 
vera orsökin til myndunar skriðjökla og kemur fram með 
einkennilegar skoðanir þar að lútandi. Fyrst nefnir Þórður 
Vídalín i formálanum ýmsa höfunda, er hafa ritað utn snjó 
og jökla, og svo kemur ritgjörðin sjálf og er henni skipt í 
7 kafla. I fyrstu grein er talað um uppruna orðsins »jökull«, 
í annari grein skýrir höfundurinn frá umtalsefninu, segist 
hann ekki vilja tala um þann is og þann snjó, er safnast 
saman á fjallatindum, og eigi heldur um hafísinn, en um 
jökulbreiður þær, er myndast af sjálfu sér á sléttlendi, vaxa 
uns þær verða háar sein fjöll og þiðna aldrei, dæmi þess- 

berg hefir vinsamlega gefið mér upplysingar um Venusbeltið, sem hér 
er nefnt; hann hefir spurt Dr. J. K. Proksch í Wien, sem er sérstak- 
lega vel aA sér f sögu iaknisfræðinnar, um þetta efni og hefir hann 
sk^rt mélið sem hér segir. Á 17. öld var það almenn lækning gegn 
>syphilis«, að hinir sjúku báru Venusbelti, sem kallað var, það var 
breið ræma úr léreptt eða leðri, smurð kvikasilfurssmyrslum og slundum 
öðrum srayrslum, belti þetta báru menn um lendarnar og holið næst 
sér á berum likama og gátu eins verið á ferli fyrir það; beltið báru 
menn lengi og voru smyrslin að eins endurnVjuð stöku sinnum. Nú 
var það fyrrum almenn skoðun lækna. jafnvel fram á þessa öld, að 
holdsveiki og syphilis væru í raun réttri sami sjúkdómurinn, og þess 
vegna noluðu menn líka belti þelta til þess að lækna holdsveiki. Dr. 
Gebhardt bendir á, að >BöikebeIte< muni vera sama sem baukabelti 
(baltheum pyxidum). af því smyrslin voru geymd í baukum. 

') Dissertationcula de montibus Islandiæ chrystallinis, auctore 
Theodoro Thorkelti F. Vidalino. Rilgjörðin var dagsett Skálholti 
1. júlí 1696. 

*) Theodor Thorkelssohn Vidalin gewesenen Rectoris in Skalholt, 
Abhandlung von den islándischen Eisbergen (Hamburgisches Magazin 
oder gesammlete SchrilTten aus der Naturforschung und den angenehmen 
Wissenschaften uberhaupt. XIII. Band. Hamburg und Leipzig 1754-8VO, 
bls. 9-27. 197-218). 


Digitized by Google 



159 


konar jökla telur hann Breiðamerkurjökul og Skeiðarárjökul, 
segir hann að jöklar þessir séu 5 mílur eða dagleið á lengd, 
en enginn viti breidd þeirra, 1 því ekki sé hægt að komast 
yfir þá fyrir sprungum: þó segir í’órður, að vinnumaður Jóns 
nokkurs Ketilssonar, er þá var dáinn fyrir nokkru, hafi haft 
það eptir húsbónda sinum, að hann (J. K.) hafi eitt sinn 
ætlað að kanna breidd jöklanna, hafði Jón Ketilsson verið í 
ferðinni tvo daga og komizt norður á jökulbrún, sá hann þá 
hinu megin við jökulinn stóra sanda, á þeim var einstakt fjall 
grasi vaxið, þar sá hann kindur og reyki, er hann hélt að 
kæmu frá einhverjum mannabyggðum ; jökullinn varsvobrattur, 
að Jón komst ekki niður á sandana. Þetta er auðsjáanlega 
dylgjusaga um útilegumannabyggóir, og hafa likar sögur gengið 
ljósum logum .i Skaptafellssýslu fram á vora daga. 1 3 . 
grein talar höfundurinn um skoðanir sjálfs sín og annara á 
myndun skriðjökla. Hann segir að það sé vanalega skoðun 
manna, að snjórinn safnist á vetrum á fjöllin, en nái ei að 
þiðna á sumrum, af því fjöllin séu kaldari en flata landið, 
fjöllin verði fyrr þakin með snjó á haustin, en þiðni svo aptur 
seinna á vorin, og þar af leiði að jökullinn sígi niður og 
breiðist svo takmarkalaust út á láglendinu. A þessa skoðun 
vill t*óiður Vidalín ekki fallast, hann hefir tekið eptir þvi 
að snjórinn er öðruvísi i hájöklum en skriðjöklum, hjarnsnjór 
i hájöklum, en blár og glær ís í skriðjöklunum, og á þv{ byggir 
hann rannsókn sina. Hann neitar því, að ís geti myndazt öðru- 
visi en úr vatni, en snjór verði aldrei beinlínis að ís, harfn verði 
fyrst að bráðna og verða að vatni, og svo geti vatnið frosið, á 
þessari skökku ályktun byggir hann rannsókn sina og kemst þvi 
auðvitað að skakkri niðurstöðu. Nú vita menn að snjór getur 
orðið að ís, ef hann verður fyrir miklum þrýstingi. í*að er 
auðséð, að Þórður Vídalin hefir vel tekið eptir skriðjöklunum 
og skoðað þá nákvæmlega, hann talar um grjótið, sem á 
skriðjöklunuin liggur og sem víða er innan um sjálfan jökul- 
ísinn, hann hefir tekið eptir, að steinar þessir eru núnir á 
hornum og köntum, en þó eigi alveg hnöttóttir, hann ber 

') Hér er breiddin auðsjáanlega talin frá norðri til suðurs, en lengdin 
frá vestri til austurs. 


Digitized by Google 



160 


þetta grjót saman við þá steina, sem eru í fjallshlíðum, þar sem 
enginn jökull er, og sér mismuninn, að þeir eru hvassir á hornum 
og köntum . Þórður segir að sumir kunni að halda, að skriðjöklarnir 
væru myndaðir af jökulám, er frosið hefðu í vatnavöxtum, »en 
þegar nánar er athugað, séstaðþað getur eigi verið,þvi þessi leir- 
ugu og óhreinu fljót eru mjög straumhörð, og frjósa þessvegna 
nærri aldrei, nema þegar þau eru full af snjó og krapa, en 
sá is, er inniheldur óuppleystan snjó, er aldrei gagnsær eins 
og sá, sem myndaður er úr hreinu vatni«, heldur höfundur- 
inn því, að skriðjöklarnir geti ekki hafa myndazt á þann hátt. 

í fjórðu og fimmtu grein talar f’órður Vídalin um ís- 
myndun, þegar is er gjörður með iþrótt, og er alllangorður 
um það, hvernig gjöra megi is úr snjó, saltpétri og salti. 
Ræður hann af því (§ 6), að skriðjöklarnir geti myndast af 
blöndun salts og saltpéturs, snævar og vatns, einkum þegar 
kuldinn líka er mikill. Höfundurinn imyndar sér, að saltpétur 
sé mikill í jöklum, og færir þau rök fyrir máli sínu, að gras- 
gróður sé opt mikill nærri jöklum og feitur jarðvegur, erí 
það hljóti að koma af því, aó saltpétur sé í jöklunum, sem 
auki gróðrarmagn jarðvegsins í kring; hafisinn frá Grænlandi 
muni aptur vera saltpéturlaus og þvi fylgi honum mikil ófrjó- 
semi. Höfundurinn segir enn fremur, að sölt muni vera í 
hinum gljáandi krystöllum, er víða séu í fjöllum kringum jökla, 
en sannar það þó ekki fremur en hitt. í’órður Vldalín getur 
þess enn fremur, að einhver kunni að koma með þá mótbáru, 
að heimskautshöfin hlytu öll að frjósa, ef söltin stuðluðu að 
ísmynduninni, en því svarar hann svo, að það mundi og verða, 
ef sjórinn væri kyrr, en hann segir bylgjuhreifing úthafsins 
brjóti jafnóðum ísinn, sem myndast. Skoðun Þórðar á myndun 
jöklanna er þessi: vatnið, sem ísinn myndast úr, kemur úr 
uppsprettum neðanjarðar, en uppsprettuvatnið er svo tilkomið, 
að sjórinn kemst gegnum sprungur neðanjarðar inn í hella, 
spennist upp af jarðhita og veróur að gufu, vatnsgufan þéttist 
og vatnið leitar svo upp úr jörðunni, en er það kólnar og 
verður fyrir áhrifum salts og saltpéturs, frýs það og þannig 
myndast jöklarnir. Páll Bjarnason, sem gefið hefir út rit- 
gjörðina, fellst eigi á skoðun frænda sins, og skulum vér síðar 


Digitized by Google 



161 


tala um skoðanir hans i þessu efni, því þær eru að mörgu 
merkilegar. 

í sjöundu grein talar Þórður Vídalín um hreifingu jökl- 
anna, og segir að hún fari ekki eptir neinum vissum lögum, 
»stundum hreifast þeir áfram á sumrum, en fara aptur á bak 
á vetrum, stundum ganga þeir fram á vetrum, en aptur á 
sumrum, en mest hreifast þeir, þegar eldslogar og vatn kast- 
ast upp úr þeim*. Mest fara jöklar um 200 skref áfram, en 
stundum minna, brún þeirra er þá stundum slétt, stundum 
með þverhnýptum jökulhömrum. Orsökin til þessarar hreif- 
ingar heldur höfundurinn að sé frostið, sem útvíkkar alla 
hluti. »Smáhólar springa stundum með brestum, þegar vatnið 
innan í þeim ekki getur lengur staðið á móti vetrarkuldanum, 
en á sumrum lokast sprungurnar aptur vegna hitans«. Svo 
er og með jöklana, i þeim eru ótal sprungur, þær fyllast af 
vatni á sumrum, en það vatn frýs á vetrum, við það þenst 
jökullinn, springur aptur og mjakast áfram, heyrast opt stórir 
brestir í jöklunum þegar þeir eru að springa; síðan þiðir 
sumarhitinn yfirborð jökulsins svo hann minnkar aptur, koma 
þá fram stórir steinar, er voru inni í jöklinum, og stundum 
bráðnar líka undan þeim svo þeir detta niður. Af því vetrar- 
kuldinn á Islandi, einkum á fjöllum, varir lengur en sumar- 
hitinn, getur sólin aldrei brætt eins mikið, eins og við bætist 
á vetrum, þess vegna segir höf. að jöklamir séu alltaf að 
aukast. Aíl frosts og snævar sést vel á steinum þeim, sem 
eptir verða, er skriðjökull minnkar, þeir eru opt svo meirir, 
að það má mylja þá milli handanna. Ritgjörð Þórðar Vída- 
líns ber í heild sinni vott um ágæta athugunargreind, sem 
varla sést hjá nokkrum öðrum íslendingi á 17. öld, í þvi er 
snertir lýsing á eðli skriðjöklanna er hann langt á undan samtið- 
armönnum sínum og nálgast töluvert skoðauir manna á miðri 
19. öld; þó ályktanir hans um fyrstu myndun skriðjöklanna 
séu nokkuð kátlegar, þá er ritgjörðin i heild sinni mjög 
merkileg. 

Þórður Vídalín hefir eflaust töluvert fengizt við grasa- 
fræði, þvi hún var í þá daga nátengd læknisfræðinni, og var 
þá i grasabókum varla annars getið, en notkunar grasanna 

11 


Digitized by Google 



162 


til lækninga. í fornu handriti i bókhlöðu konungs í Kaup- 
mannahöfn, sem vér höfutn fyrr nefnt, 1 er meðal annars 
getið um grös þau á íslandi, er nota má til lækninga, og 
segist höfundurinn hafa ritað um grösin eptir í*órði Vídalin, 
því hann hafi af reynslunni bezt vitað um verkanir hinna 
íslenzku grasa. í jurtalista þessum eru talin 40 íslenzk grös 
og 5 berjategundir að auk; grösunum er ekki lýst, en opt er 
getið um í hvaða jarðvegi þau helzt vaxi hér á íslandi; aðal- 
málið er um notkun grasanna til lækninga, og er engum 
hjátrúarsögum blandað innan um, og er það þó alltítt í þá 
daga. Nöfn grasanna eru í riti þessu bæði á latinu og ís- 
lenzku, en víða hafa nöfnin aðrar merkingar en nú.* 


19. Norræn rit um ísland. 

Þess hefir fyrr verið getið, hverja þýðingu vísindalífið 
við háskólann í Kaupmannahöfn hafði fyrir íslendinga, en 
íslendingar stuðluðu aptur á móti að þvi, að útlendingar fengu 
nú þegar nokkra hugmynd um fornöld Norðurlanda. Arn- 
grimur lærði vekur fyrst áhuga manna á sögulegum fræðum, 
og svo taka aðrir við. Fyrir tilstilli Ola Worms og annara 
varð það tízka í Danmörku, að stórhöfðingjar tóku að styðja 
fornfræðisiðkanir, beinlinis og óbeinlinis, og um miðja öldina 
fóru Svíar að stunda hin sömu fræði, og fengu íslendinga 
sér til hjálpar; kepptust Svíar og Danir hver við aðra í að 


‘) Nucella rerum vegetarum Islandiæ. Kalls Samling, nr 627-4°. 

’) Fórður Vídalín kvað hafa ritað eða lagt út bók um yfirsetu- 
kvennafræði, hann lagði og út á islenzku rit um eðlisfræði eptir C. 
Bartholin (Systema physicum. Hauniæ 1628), hann sneri Hallgríms sálm- 
um og Kristnissögu á latínu og orkti latiuska sálma og latinsk erfiljóð 
eptir Jón bróður sinn o. fl. Rit þau, er snerta æfi pórðar Vídalíns og 
eg hefi notað, eru þessi: F. J. Hist. eccles. III., bls. 637 — 38. Hálfdán 
Einarsson: Hist. lit. Isl. 1786, bls. 93. Jón Grunnvíkingur: Hist. litter. 
Isl. B. U. H. Add. nr. 3. fol., bls. 93 og 148. Jón porkelsson: Specimen 
Isl. n. barb., J. S. nr. 333-4°, bls. 181—83. Hdrs. J. S. 298-4°. Hand- 
rit Jóns Marteinssonar í Ny kgl. Saml. nr. 1274. fol. og i Thotts 
Samling. nr. 961. fol. 


Digitized by Google 



163 


safna handritum frá íslandi, þangað til Árni Magnússon eptir 
aldamótin rak smiðshöggið á, tindi saman allt sem eptir var 
og kom því í eina heild. f*essi fornfræðastörf gerðu það að 
verkum, að menn á Norðurlöndum fóru líka að gefa íslandi 
og íslendingum meiri gaum ; þó menn hugsuðu mest um forn- 
öldina, þá slæddist þó ýmislegt með, er snerti nútimann, 
náttúruvisindin voru að skapast og danskir vísindamenn fóru 
að skyggnast í ýmislegt, er snerti náttúru íslands. I þessum 
kafla munum vér stuttlega fara yfir þau rit eptir norræna 
menn, er koma út á 17. öldinni og geta íslands og íslenzkrar 
náttúru að nokkrum mun. 

Fyrri hluta 17. aldar var enginn sá i Danmörku, sem 
jafnmikið unni islenzkum fræðum og hafði jafnmikil viðskipti 
við Islendinga eins og Oli Worm. Oli Worm 1 var af hol- 
lenzkum ættum og fæddist í Árósi 13. mai 1588; hin fyrstu 

r 

frumfræði lærði hann í Arósskóla, en fór svo 13 ára til 
Lúneburg, þaðan 17 ára til háskólans í Marburg og svo til 
Giessen; á háskólum þessum lagði hann, eins og þá var títt, 
fyrst stund á heimspeki, guðfræði og málfræði, en er hann 
var 19 ára tók hann af alefli að stunda læknisfræði og nátt- 
úrufræði og ferðaðist á árunum 1607 — 1610 til þeirra skóla, 
þar sem þessar fræðigreinir þá voru í mestum blóma (Basel, 
Padua, Montpellier, Paris); 1610 kom hann snögga ferð heim 
aptur, en fór næsta ár til Marburg og Kassel til þess að iðka 
efnafræði, hlaut sama ár doktorsnafnbót í læknisfræði 1 Basel 
og fór 1612 til Oxford, sneri svo aptur til Danmerkur næsta 
ár og varð kennari við háskólann, fyrst framan af i grísku 
og svo í eðlisfræði, en 1624 var honum veitt kennaraem- 
bætti í læknisfræði, og þá var hann kominn í þá stöðu, er 
honum likaði bezt. Oli Worm var mesti ágætismaður og 


') E. C. Werlauff: Ole Worms Fortjenester af det nordiske Old- 
studium (Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed I. 1832, bls. 283—368). 
N. M. Petersen: Bidrag til den danske Literaturs Historie III., bls. 266 
— 69, 432 — 438. Olai Wormii et ad eum doctorum virorum epistolæ. 
Tom. I — II. Hauniæ 1761, 8vo. í Gammel kgl. Samling. nr. 3119-4°, 
eru ^ms bréf Ola Worms til íslendinga, sum óprentuð; þar eru lika 
vms >testimonia privata*. Sbr. hdrs. J. S. 636-4°. 

11 * 


Dígitized by Google 



164 


sómamaður í öllu framferði, hann var lærdómsmaður mikill 
og mjög náttúrufróður. Worm varð frægur fyrir rannsóknir 
sinar i likskurðarfræði, dýrafræði og fornfræði, hann var 
heppinn læknir, og leituðu stórhöfðingjar hans jafnan, er 
mikið lá á, honum græddist mjög fé, og auð sínum varði 
hann til visindaþarfa. Worm átti ágætt náttúrugripasafn, sem 
bar af flestum söfnum, er þá voru til, það varð frægt í öðr- 
um löndum, allir útlendingar. er komu til Hafnar, skoðuðu 
það, og Friðrik III. var þar tíður gestur. Með þvi Worm 
var svo frægur vísindamaður, komst hann í kunningsskap 
við marga menn víðsvegar um Norðurálfuna og átti því 
hægra með að útvega sér náttúrugripi úr fjarlægnm löndum; 
erfingjar Worms gáfu, að honum látnum, konungi safnið. 
Oli Worm dó 1654 úr drepsótt, sem þá gekk í Kaupmanna- 
höfn. Eins og þá var títt á 17. öld, stundaði Worm allskonar 
visindi og meðal annars fór hann að gamni sínu að fást við 
norræna fornfræði, en smátt og smátt drógst hugur hans 
meir og meir að þessum fræðum, ritaði hann síðar margt 
um fornfræði og átti mikinn þátt í því, að menn tóku betur 
en áður að grafast eptir fornri sögu og fornmenjum Norður- 
ianda. Sökum þess að Worm var í miklu áliti og mátti sin 
mikils, fengu þessar fræðigreinir brátt góðan byr hjá fyrir- 
mönnum í Danmörku. Vegna fornfræðanna komst Worm í 
kynni við íslendinga, og þá fyrst og fremst við Arngrím 
lærða, eins og fyrr hefir verið getið. Worm hvatti hina yngri 
íslendinga í Kaupmannahöfn fastlega til þess, að fást við 
fornsögurnar, því 1 þá daga vissu lærðir íslendingar, aðrir 
en Arngrímur, mjög lítið um fornöld landsins, og kvartar 
Worm yfir því í bréfum sínum. 1 Worm tók snemma að 
grennslast eptir rúnum og hélt að hann mundi geta fræðzt 
um þær hjá íslendingum, en brást sú von gjörsamlega; rúna- 
þekking var þá að mestu týnd og gleymd, svo Arngrímur 
segir, að íslendingar vaði reyk i því efni; surnir þorðu jafn- 
vel ekki að fást við slikt, af þvi þeir héldu þeir mundu verða 
grunaðir fyrir galdra. Worm var í þá daga aðalathvarf og 


') Epistolæ Wormii I., 166, 184, 199, 364. 


Digitized by Google 



165 


hjálparhella íslendinga í Kaupmannahöfn, hann hafði umsjón 
með mörgum íslenzkum námsmönnum í Höfn og skrifaðist á 
við þá, er þeir voru komnir heim til íslands. Það sést á 
hinum prentuðu bréfum til Worms, hvers styrks og athvarfs 
þeir væntu hjá honum, þeir biðja hann þráfaidlega að mæla 
fram með sér við stjórnina, svo þeir fái betri brauð, embætti 
o. s. frv., og er Worm þeim jafnan ljúfur og eptirlátur. Vís- 
indi áttu þá mjög örðugt uppdráttar á íslandi; sem eðlilegt 
var, hugsuðu flestir um að ná sér í brauð eða annað til viður- 
lífis, og þó þeir fengju eitthvert embættið, þá voru flestir svo 
fátækir og illa staddir, að það dróg úr þeim allan kjark. 

Bréfaskipti Ola Worms við 15 íslendinga sjást á prenti 
í bréfasafni hans. Af því Worm var náttúrufróður, þá er 
hér og hvar i bréfunum minnst á ýmislegt, er snertir náttúru 
Islands og hag landsins, en mest er þar þó um forn- 
fræði, einkum í bréfum Arngríms Jónssonar og Brynjólfs 
biskups Sveinssonar. Hér munum vér tína saman hið helzta, 
er snertir náttúru landsins. Hinn fyrsti íslendingur, er Worm 
kohist f kynni við, var Þorlákur Skúlason, þeir skrifuðust á 
á árunum 1622 — 1654, þangað til Worm dó 1654. Árið 1626 
sendir Þorlákur Worm stein, er hann kallar »kvennkyns 
ætites«, en segist ekki hafa náð í karlkyn þess steins; Worm 
sá strax að þetta var sjórekin baun (lausnarsteinn); iiklega 
hafa menn haldið, er þeir heyrðu kjarnann hringla innan i 
lausnarsteininum, að þar væri annar að myndast innan í, og 
hafa ráðið af því, að steinninn væri kvennkyns. Einnig sendi 
f*orIákur græna tinnu (jaspis) og tvo draugasteina; 1639 sendir 
hann Worm brennisteinskís, er fundizt hafði í leir, og 1645 
sendir hann merkilegan skó, er rekið hafði á Norðurlandi; 
skór þessi var haglega ofinn úr birkiberki. Mest skrifast 
þeir á um náhveli; Oli Worm biður Þorlák að senda sér 
parta af hval þessum, skinn, bæxli, sporð o. s. frv., en tenn- 
ur kæri hann sig ekki um; 1639 sendir Þorlákur uppdrátt af 
náhveli, sem þá hafði rekið nýlega fyrir norðan, og lýsir 
hvainum, 1648 sendir Þorlákur Skúlason konungi hauskúpu, 
húðarhluta, 3pik og tönn úr náhveli 15 álna löngu, hafði það 
rekið um veturinn 1647 —48 með hafís að Norðurlandi; kon- 


Digitized by Google 



166 


ungur sendi Worm þetta aptur aö gjöf. Runólfur Jónsson 
lýsti líka náhveli fyrir Worm nokkuð á annan hátt, en sýnt 
var á mynd þeirri, er t’orlákur biskup sendi. í þá daga 
rituðu danskir visindamenn mikið um náhvelið, og var þvi 
innan handar að fá eitthvað af því til skoðunar. Rostungshaus 
og rostungshúð fékk Worm frá Þorláki seinna (1654). 1 

Arngrimur lærði og Worm skrifuðust á í meir en 20 ár 
(1626 — 1647), mest skrifuðu þeir um sögu, rúnir og fornfræði, 
en þó er náttúrugripa getið á stöku stað. Arngrímur ritar 
Worm um lausnarsteina, og segir til hvers þeir séu notaðir. 
og svarar Worm honum hinu sama og Þorláki biskupi, segir 
að slíkar sjóreknar baunir eigi hann nokkrar, segist hafa séð 
tvær tegundir þeirra og séu hinar stærri kallaðar hjarta hins 
helga Tómasar, því þær vaxi mjög margar við eyjuna St. 
Thomas; 1640 sendir Arngrimur stein líkan selshjarta, sem 
var mjög þungur og harðari en demant, að því er Amgrimur 
segir, þó var þetta ekki annað en brennisteinskis. Arið 1643 
fannst steinör i stórum og gömlum sel, er skutlaður var 
nyrðra, og sendi Arngrímur hana til Worms; steinör þéssi 
sat föst í spiki selsins, á breiðari enda hennar var lítið gat; 
Arngrímur heldur að örin muni vera grænlenzk. Einnig ritar 
Arngrímur ýmislegt um hvali og rostunga, hann trúir þvi, 
að kjöt náhvelisins sé baneitrað, hann nefnir skíðishvali og 
tannhvali og heldur að skiðin séu tálkn!, hann var aldrei 
sterkur i náttúrufræðinni karlinn. Úr skiðum segir hann að 
íslendingar smíði margt, öskjur, gjarðir á tunnur og stórilát, 
svipur o. fl., svo megi einnig brúka skíðin til þess að typta 
stráka, sumpart má berja þá með skíði i lófana, sum- 
part má nota þau i vendi til hýðingar; skíðistægjur og tágar 
má einnig brúka til þess að troða í kodda og sængur. í 
einu bréfi sínu (25. júni 1632) talar Arngrímur um laxveiði 
og kvartar undan því, að laxar vilji helzt vera þar sem 

') Um steina, er þorlákar biskup Skúlason sendi Ola Worm, í Epi- 
stolæ Wormii I., bls. 98, 99, 107. Barkarskór I., bls. 111, 112; skón- 
um er nákvæmar tyst í Mus. Worm., bls. 374; rostungur L, bls. 120; 
náhveli I., bls. 104, 106, 106, 113, 114, 117, 118. Mus. Worm. bls. 
282, 286. 


Dígitized by Google 



167 


straumur er mikill í ám og gljúfur og klettar liggja aö, segist 
hafa lesið það einhversstaðar, að það sé eðli sumra jurta, að 
tæla að sér fiska með lykt sinni, ef þær eru látnar í vatn, 
en aðrar fæli þá burt, spyr Worm hvort hann geti ekki útvegað 
sér neitt þessháttar. Worm svarar, að það sem ritað sé um slika 
hluti muni flest ósatt, og þó eitthvað slíkt væri tii, sé ómögulegt 
að nota það í hörðum straumi; sendir honum þó rót af »aristo- 
lochia« og ber, segir að rótina og berin skuli mylja og blanda við 
gamlan ost, hunang eða mél og gjöra úr því smákúlur, minni en 
baun, og láta þær í vatnið, ef fiskarnir eta þær fá þeir svima 
og er þá hægt að taka þá með höndunum. Arngrímur spyr 
Ola Worm um tóbak og notkun þess, og ritar hér um bil á 
þessa leið: »Mér þætti gaman að vita skoðun yðar um jurt 

þá, sem menn kalla tóbak, og sem drukkin er gegnum litla 
pípu þannig, að reykurinn fer út um munn og nasir, eptir 
þeirri aðferð er sjómenn hafa kennt oss; hve mikið á að 
nota í einu og hvað opt? fastandi eða annars? Sumir segja 
að reykur þessi, sem svo er drukkinn, sé hollur fyrir höfuð 
og brjóst, en aðrir segja að munntugga, vel tuggin og bleytt, 
gefi góðar hægðir og hreinsi lika magann með uppsölu. í*etta 
er nú sjómanna læknisfræði, þessa jurt flytja þeir hingað til 
þess að nota í pipu smáskorna og þurkaða svo kviknað geti 
í henni«. Worm svarar: »Planta þessi er einkar holl fyrir þá, 
sem hafa kalda og raka náttúru, ef hennar er neytt í hófi 
eins og annara meðala. Ef hún er reykt í pipu að sjómanna 
sið, þá fjarlægir hún kvef frá heilanum og skilningarvitunum, 
þurkar heilann og stöðvar kvef og vatnsrennsli, múskathnotar 
stærð af tóbaki uppbieytt í víni gjörir vökvann að kröptugu 
uppsölumeðali, en ekki veit eg hvort óhætt er að taka jurtina 
inn eintóma*. Um hafis getur Arngrímur tvisvar í bréfum 
sínum, 1628 og 1633.* 


') Um steina, er Arngrímur sendi, i Epistolæ Wormii I., bls. 336, 
337, 346, 338 - 9, 340; Mus. Worm. bls. 82—83; steinör, L, bls. 343, 
346, ör þessari er einnig lýst í Mus. Worm., bls. 360; hvalir. I., 329 
-80, 333, 336; laxar, L, 316—316, 320, 322; tóbak, L, 312—13, 314; 
hafis, L, 300, 320; i bréfum Magnúsar Ólafssonar er líka dálitið um 
árferði, I., 361, 366, 869. 


Digitized by Google 



168 


Ýmsir íslendingar aðrir sendu Worm nokkra náttúrugripi, 
Torfi Jónsson krystalla, hverahrúður og óskabjörn, Stefán 
Ólafsson steina, fuglshami og tanndósir, Einar Arnfinnsson 
sendir marmennilssmíði og spyr um hulinhjálmsstein 1 o. s. 
frv. íslendingar höfðu sagt Ola Worm, að"mjög merkilegt 
letur væri í helli einum hjá Hitardal, og útvegaði Brynjólfur 
biskup honum afskript af þvi, en Worm sá fljótt, að letur 
þetta var ekki annað en hégómarugl og nöfn nokkurra manna, 
er komið höfðu í hellinn.* Þeir Worm og Brynjólfur bisk- 
up skrifuðu hvor öðrum mörg bréf, öll um fornfræði. Af bréfum 
Worms má fá fræðslu um æfi margra íslendinga, er þá voru 
uppi, og eru bréf þessi því mjög merkileg fyrir sögu íslands; 
margt úr þeim hefi eg notað í þessari bók, og vísa eg til 
þeirra, þar sem mannanna er getið. 

Oli Worm reit stóra bók um safn sitt og alla þá gripi, 
er þar voru geymdir, bók þessi kom út að honum látnum 
1655; þar er getið margra hluta, lýst allskonar náttúrugripum 
og fornmenjum, og er í ritinu margur fróðleikur þeirra tima, 
en innanum á stöku stað ýmislegur hégómi, alþýðusagnir 
teknar trúanlegar án rannsókna o. s. frv. Vísindin voru á 
þeim tímum að rakna við, mikil slitur af myrkrahjúpi mið- 
aldanna hjengu enn þá við, allskonar rusl og sori blandaðist 
innanum sanna þekkingu. 8 t bók þessari er íslands viða 
getið og lýst ýmsum íslenzkum munum, sem Worm hafði 

‘) Ep. W. II., bls. 1013, 1014, 1070—71, 1072—73. 

’) Epistolæ Wormii II., bls. 1068. Líklega er hér átt viil letrin á 
Nafnakletti og í Sönghelli hjá Hitardal, sbr. Andvari XVII , bls. 63—54. 

*) Til dæmis mé taka ritgjörð Worms um lemmingsmýsnar í Nor- 
egi. sem sagt er að rigni þar niður ór skýjunum; þó hann ekki bein- 
línis vilji fallast á þá skoðun sumra. að mýsnar myndist af rotnun í 
skýjunum, þá vill hann þó ekki aftaka með öllu. að svo geti verið. 
Worm getur þess einnig, að í safni sínu sé geymt egg á stærð við 
hænuegg, sem kona ein, nálægt Stafangri í Noregi, fæddi 18. april 
1639, þó trúir hann þessu ekki fullkomlega, en heldur að kölski hafi 
verið valdur að öllu saman og gert mönnum sjónhverfingar ; þennan 
atburð með fæðing eggsins höfðu 3 skilrikir menn vottað með nafni og 
innsigli, vottorðið er prentað í Th. Uartholini Historiarnm anatomicarum 
Cent. I., nr. 4. |>að sýnir tíðarandann. að alvarlegir menn gátu verið 
að fást við að rita um annað eins rugl. 


Digitized by Google 



169 


eignazt. Fyrst getur hann um íslenzkan leir (ochra), sem 
hann segir aö Torfi Jónsson hafi sent sér, leir þessi er úr 
hól nokkrum nálægt Hólum í Grimsnesi, og er mælt að forn- 
menn hafi haft helgi á hólnum. Torfi segir að kvennmaður 
hafi einhverntima andast þar á hólnum, og hun var svo 
helg, að hún birtist þeim er framhjá gengu, með óvanalegum 
ljóma, eins og kertaljós, af þessu komst helgi á hólinn. Leir 
þessi er dökkgulur, stundum nokkuð bitur á bragðið, litar 
hendurnar gular og dettur í dust, ef við hann er komið; ef 
leirinn er lagður við líkamann, þar sem verkur er, segja menn 
að verkurinn hverfi, en sjatdan er leirinn notaður við inn- 
vortis sjúkdóma. Worm segir að ýmsar aðrar leirtegundir 
dreifi bólgu. 

í safni sinu geymdi Worm ennfremur léreptspjötlu úr 
skipssegli, er öskudust úr gosi Mýrdalsjökuls 1625 (Módals 
Jokul) hékk við; sjómaðurinn, sem færði honum pjötluna, 
sagði svo frá. að hann hefði verið á siglingu nálægt Niðarósi 
i septembermánuði 1625, þá hefði allt i einu sézt ógurlegt 
ský, úr því hefði ekki rignt vatni, heldur ösku og mold, sem 
þakti allt skipið og hékk svo fast við seglin, að ekki var 
hægt að ná henni af þeim; þó langt sé liðið frá, segir Worm, 
að enn sjáist menjar öskunnar í seglpjötlunni. Þar næst 
lýsir Worm gosinu stuttlega, eptir frásögn þeirri, er hann 
hafði lesið i riti Þorsteins Magnússonar, er kom út 2 árum 
eptir gosið. 1 t*ó segir Worm seinna i bókinni (bls. 329), að 
aska þessi hafi komið úr Heklu, en þetta mun byggt á mis- 
gáningi. Worm getur þess, að brennisteinn sé fluttur óhreinn 
frá íslandi og síðan hreinsaður; sá sem fæst úr Heklu er 
grár að lit, holóttur og léttur, með gljáandi kornum og æðum 
af hreinum brennisteini, úr honum sjóða kaupmenn hreinan 
brennistein og selja. Worm segist hafa fengið gulleitt efni 
frá fslandi líkt hvalsauka, en þö nokkuð óvanalegt að útliti; 
hann nefnir einnig nokkurskonar kol frá íslandi og Færeyj- 


‘) Sandferdig og kort islandiske Relation om det forferdelige og 
gruelige JordskelíT, som skedde for 0sten paa Island, hoss Tyckebey 
Kloster o. s. frv. Paa Dansk ved Nicol. Hetduader. Kbhavn 1627-4°. 


Digitized by Google 



170 


um, sem ekki kviknar í (líklega biksteinar eöa annað þvi 
líkt) og svarta, stóra og kúlumyndaða vikursteina frá Heklu, 
sem eru mjög léttir þó þeir séu stórir. Frá Geysi sendi 
Torfi Jónsson honum hverahrúður, og ritaði um leið: »Eg 

legg hér með stein, sem hefir, að því er menn ætla, úr leir 
eða tré ummyndazt i stein, i hver þeim, er Saxó getur um 
í formála bókar sinnar, þennan hver kalla landar mínir 
Geyser, af þvi hinn ógurlegi hiti spýtir vatninu í háa lopt. 
Brynjólfur biskup lét nýlega til reynslu láta ull í hver þenn- 
an, af því hann hélt að ullin, sakir mýktar sinnar hefði gagn- 
stæða náttúru; tíminn og reynslan verða að sýna hver brevt- 
ing verður á«. Worm heldur þó ekki að hlutirnir breytist í ' 
stein, heldur muni steinefni úr vatninu setja skorpu á þá. 1 
Frá Islandi fékk Worm 1648 þrjár samvaxnar grænar stein- 
kúlur og var hver á stærð við hænuegg;* ' sama ár fékk 
Worm frá íslandi gulan jaspis og draugasteina (calcedon og 
kvars), en mest segir hann þó l'rá surtarbrandinum islenzka. 
»Hið íslenzka ibenholt er grafið upp í flögum*, segir hann, 
»það er kolsvart að lit, stöku sinnum móleitt, þungt og brot- 
hætt, þegar það er þornað. Svo sagði kaupmaður mér, er 
útvegaði mér það, að það væri svo lint og beygjanlegt, þegar 
það væri grafið úr jörðu, að það mætti teygja það og beygja 
á allan hátt eins og gyrði, eg sýndi trésmið, er vel þekkti viðar- 
tegundir, þetta tré, og hélt hann að það væri rót af valhnotar- 
við, er væri orðin svört af elli, en á Islandi hafa slik tré 
aldrei sézt; illt er að fága tré þetta og ekki hægt að nota 
það til smíða, af því það er svo brothætt. A þeim stöðum 
á íslandi, þar sem mest er af efni þessu, eru alls engin tré 
og hafa aldrei getað verið. t*ess vegna held eg ekki sé hægt 
að fallast á skoðun þeirra, er ætla, að þar hafi til forna verið 
skógar, sem hafi brunnið, en ræturnar orðið eptir, líklegra 
er, að ræturnar hafi fengið svartan lit af vitrfólvökva neðan 
jarðar. Tré þetta kallar alþýða »sortubrandur«, og segja 
menn að það finnist í svo bröttu og háu fjalli, að enginn 

') Sbr. Epistolæ Wormii II., bls. 1013. 

*) þetta hafa líklega veriS »baggalutar«. Sbr. Andvari XXI., bls. 
19-20. 


Digitized by Google 



171 


getur komizt þangað nema ofurhugar, sem frá barnæsku hafa 
vanizt hömrum, 1 nokkrar álnir verður að grafa niður, áður 
en tré þetta kemur fram. íslendingar hafa reynslu fyrir þvi, 
að ef muidum surtarbrandi er stráð i fatakistur, þá eta hvorki 
ormar né melur fötin; ef hitaður surtarbrandur er lagður við 
lim, sem kveisa er i, þá hverfur verkurinn*. 

Um hvali ritar Worm alllangt mál og fer eptir Konungs- 
skuggsjá, smáar hvaltennur segist hann hafa fengið margar 
frá lslandi, en mest ritar hann þó um náhvelið og náhvals- 
tennur, hafði hann spurzt fyrir um hval þennan á íslandi og 
fengið marga fræðslu um það efni frá Þorláki biskupi Skúla- 
syni. Ortelius og Mercator segja (eins og Konungsskuggsjá), 
að einhyrningskjöt (náhvaiskjöt) sé baneitrað, en Worm getur 
þess, að margir hafi etið kjöt af náhveli einu, er rak á Is- 
landi 1648, og varð engum meint af. Worm lýsir óskabirn- 
inum nákvæmlega og segir, að hann lifi sem lús á fiskum, 
talar um óskasteininn og náttúru hans og getur þess meðal 
annars, að það þyki góðs viti og gefi von um góðan afla, ef 
óskabjörn er á þeim fiski, sem fyrst er dreginn. Worm lýsir 
einnig rostungnum og segir að íslendingar smiði skákmenn 
úr rostungstönn. Um ýmsa islenzka fugla talar Worm í sömu 
bók; hann getur þess, að íslenzkir námsmenn hafi sagt sér, 
að ekkert sé algengara en að heyra álptir syngja, en i þá 
daga efuðust menn um að álptir gætu sungið, af því menn 
þekktu ekki hina norrænu söngálpt (cygnus musicus) nógu 
nákvæmlega.* Geirfugl segist Worm hafa fengið frá íslandi 
1648 og lýsir honum, en lýsingin á auðsjáanlega við gulönd 
eða toppönd; aptur á móti kemur rétt á eptir lýsing á geir- 
fugli og mynd hans, segist Worm hafa fengið þann fugl lif- 
andi frá Færeyjum og kallar hann mörgæs (pingvín). Geir- 
fuglsnafnið hefir einhvernveginn ruglazt hjá honum. Síðan 
lýsir Worm íslenzkri hávellu, lunda, æðarfugli og heimbrima 

‘) Líklega hefir surtarbrandur sá, er Worm fékk, verið úr Stiga- 
hlíð; til Vestfjarða sendi Friðrik III. Niels Jörgensen 1663 til þess að 
ssekja surtarbrand. Lovs. f. Island I. bls. 291. 

’) Sbr. C. C. A. Gotch: Udsigt over Danmarks zoologiske Literatur. 
1873. 2. Afd. 1. Bind, bls. 82. 


Dígitized by Google 



172 


(himbryne); með aðstoð Stefáns Olafssonar reynir Worm að 
skýra nafnið heimbrimi. segir það muni koma af »himin« og 
»brynja«, íslendingar segi: »heimbriminn hefir himneskan lit, 
en helvizka rödd«; menn hafa með nafninu viljað tákna ytri 
fegurð fuglsins, að hann hefði tekið á sig himneska brynju, 
himneskt gerfi. Worm talar einnig um Ióma og fleiri íslenzka 
fugla. Worm getur þess, að Gísli Magnússon hafi sent sér 
hvítabjarnarbelg, og undrast Worm hvernig hafi verið hægt 
að ná bolnum út úr skinninu, þvi hvergi voru göt á belgnum, 
nema spannarlangar rifur innan á iærunum. Worm getur 
þess, að hann hafi fengið frá íslandi fornan skjöld og hljóð- 
pipu úr sauðarlegg, haglega gjörða og hjómfagra, hann talar 
um að íslendingar séu mjög hagir, á vetrum þegar dagurinn 
er styztur sitja þeir við arinn og smíða ýmislegt úr hval- 
beini, einkum skákmenn, segist Worm hafa fengið nokkur 
sýnishorn af taflsmið þeirra með grænum og hvítum lit, og 
eru skákmennirnir svo vel smíðaðir, að á hverjum einum sést 
vel, hver völd hann hefir í taflinu, af útliti hans og búningi. 
Worm segist lika eiga bikar íslenzkan, úr tönn hvals þess, 
sem kallaður er sildreki; ofan til á bikarnum næst börmun- 
um eru útskornar myndir þriggja unglinga, er dansa og hald- 
ast í hendur; á bikarnum er þetta letur: »Leitið drottins og 
og ákallið hann«; fyrir neðan letrið eru tvö blóm og annar 
útskurður. Bikar þessi er hið mesta listaverk. segir Worm. 
Einnig átti Worm íslenzkan spón úr beini, fetálengd; spón- 
blaðið var eins og smábátur (cymbula), er mjókkaði smátt 
og smátt að stafni, en skaptið var dreki, er hélt skeiðarblað- 
inu með gininu. 1 

A árunum 1673 — 1680 gaf Thomas Bartholin út hið 


’) Museum Wormianum seu historia rerum rariorum. tam natural- 
ium, quam artificialium. tam domesticarum, quam exoticarum, quæ 
Hafniæ Danorum in ædibus authoris servantur. Lugduni Batavorum 
1656, fol. Islenzkir steinar eru nefndir bls. 17, 26, 27, 31, 47, 61, 53, 
82 — 83, 97, 98 — 99; hvalsauki, bls. 36; eldgos, bls. 18, 329; hverir, bls. 
51—62; óskabjörn, bls. 241; surtarbrandur, bls. 169; hvalir, bls. 279 
—90; fuglar. bls. 299— 304; birnir, bls. 319; skáktafl, skjöldur, tann- 
smíði o. fl. bls. 290, 370, 374, 377—78. 


Dígitized by Google 



173 


merkilega ritsafn »Acta medica et philosophica«, 1 þvi 
eru fjölda margar smágreinir um læknisfræði og náttúrufræði 
eptir ýmsa höfunda, þar er líka margt um ísland, þar eru 
ritgjörðir Þorkels Vídalíns, sem fyrr hefir verið getið, þar er 
líka ritgjörð eptir hinn nafnkunna lækni Ola Borch (1626 — 
1690) og önnur um hafís, fjallagrös o. fl., er Erasmus Bartho 
lin (1625 — 1698) hefir tekið saman, aðalefni beggja þessara 
greina hafa höfundarnir fengið hjá íslendingum. í ritgjörð- 
inni um óskabjörninn 1 fer Oli Borch mest eptir frásögn 
Hannesar Þorleifssonar (f 1682) og svo eptir eigin rannsókn; 
getur hann þess, að Hannes sé bæði vel menntaður, sann- 
oröur og vel að sér 1 náttúrusögu íslands; kemur þar fyrst 
Iýsing Hannesar, hann lýsir óskabirninum nákvæmlega og 
einkum óskasteininum, er hann sannar að sé ekki steinn, 
heldur af organiskum uppruna, segir hann að íslendingar 
brúki hann við mörgum meinum og kalli hann Pétursstein, 
og segir þjöðsöguna, er fylgir því nafni.* Hannes segir að 
óskabjörninn finnist optast hangandi á fiski eins og lús, en 
fæðist þar ekki, sé þar aðeins sér til næringar, stundum er 
óskabjörninn sérstakur og leynist þá í poka eða himnuhulstri, 
er íslendingar kalla Pétursskip, 8 hulstur þetta er að utan 
skarlatsrautt, en að innan dökkt, ferhyrnt, og í miðjunni leyn- 
ist skepna þessi undir grænleitu slími. Oli Borch hefir nákvæm- 
lega rannsakað augu óskabjarnarins, sem hann telur mjög 
merkileg, líklega hafa menn þá litla eða enga hugmynd haft 
um byggingu augans hjá skordýrum og kröbbum; undrast 
hann mjög, hve fagurlega augun séu samsett af ótal töflum, 
er þó myndi eina heild. 

Ritgjörð sú um ísland, er Erasmus Bartholin hefir látið 
prenta, er að mestu eptir Edwardus Svenonis Chortogæus. 4 
f*ar segir að ísland sé hrjóstrugt, fjöllótt og sæbratt og þar 


') Argus islandicus. Acta Medica V. 1677 — 79, bls. 218 — 22. 

’) íslenzkar þjóösögur I., bls. 652. 

’j Um Pétursbuddur eða Pétursskip, sbr. Eggert Olafsson: Reise 
gjennem Island II., bls. 988. 

') Excerpta quædam de islandica glacie etc. Acta Medica IV. 
1676, bls. 31-33. 


Digitízed by Google 



174 


sé mjög illviðrasamt, þó er þar viða frjór jarðvegur og beitar- 
lönd fyrir stórar hjarðir, viðáttumiklar sléttur eru sumstaðar 
undir fjöllunum og eru þar mörg þorp og bæir, þeir eru 
byggðir úr bezta torfi eða úr tré og grjóti. í mánuðunum marz, 
apríl og mai ganga vestan og norðanvindar á víxl, og þá 
rekur hafís að ströndum landsins. Halda íslendingar að haf- 
ísinn komi úr norðurhafi við Grænland og rekist fremur 
áfram af straumi en af hagstæðum vindi. Isinn er flatur og 
barinn saman af öldum og vindi, og er að lita yfir hann 
eins og stóra sléttu, en þó er hann svo harður, að varla er 
hægt að vinna á honum með öxi; yfir þessar ísbreiður má 
ganga, og opt eru þær svo stórar, að ekki sést út yfir þær 
af hæztu fjöllum. Auk þess kemur að ströndum íslands 
önnur tegund af hafis og eru */ s hlutar hans í sjó, en upp 
úr standa þó 56, 60 — 70 faðmar; ísarnir liggja við ströndina 
þangað til hvassir sunnanvindar hrekja þá burtu. Með haf- 
ísnum koma birnir, sem opt eru stærri en íslenzkir hestar, 
og þegar þeir koma á land, þá eta þeir þá fæðu, er fyrst 
verður fyrir þeim, og sækjast eptir henni framvegis, ef þeir 
þannig i byrjun hitta vopnlausa menn, þá er ekki nóg með 
það að þeir eti þá, heldur sitja þeir framvegis ávallt um 
menn, ef þeir fyrst ná í búfé, sækjast þeir síðan eptir því, 
og ef þeir hvorki hitta menn né fénað, lifa þeir á jurtum og 
grasi. Það er náttúra þessara bjarndýra, að þau reyna til 
þess að komast heim til sin með þeim hinum sama ís, sem 
þau hafa siglt á til íslands. Ef dýrin hafa komizt svo langt 
upp í land svo eigi sér til sævar, og þau grunar að hagstæður 
vindur brátt muni reka ísinn burt, þá klifra þau upp i há 
fjöll til þess að sjá ísinn þaðan, og ef birnimir sjá að ísinn 
er losnaður frá landi, þá elta þeir hann syndandi. íbúarnir 
hafa af daglegri reynslu orðið þess áskynja, að fiskum þeim 
förlast sjón, er lokkast af glampa íssinns, svo þeir verða 
blindir á því auga, er að isnum snýr. 1 I norðanveðrum 
rekur til íslands mikil gnótt trjáviðar, og fá menn þannig 
skipavið, húsavið og eldivið fyrir ekkert; sum af trjám þessum 


') Sbr. Svarfdæla annáll 1696. Lbs. nr. 168-4°. 


Dígitized by Google 



175 


eru hulin grænum berki, sum eru rifin upp með rótum, sum eru 
ormsmogin. Þar á landi eru engin rándýr nema tóur, þar eru 
engin tré nema einir, viðir og birki; þar vaxa ýmsar tegundir 
jurta, og vita ibúarnir nöfn þeirra og náttúru, þar er mikið af 
hvönnum og eta íslendingar þær nýskornar af rótinni með 
smjöri. Þar til fjalla vaxa grös, sem alltaf eru græn, þau kalla 
íslendingar fjallagrös, þeir sjóða þau i mjólk, gjöra úr þeim 
graut og eta hann með skeið. A klettum við sæ og á fjör- 
um, er sjór fellur af, er mikið af þangi, það leggja menn i 
uppsprettuvatn og þurka það svo á þurrum stað og herða 
í sólarhita; þegar þangið er orðið þurt, geymist það bezt i 
tréílátum og verður þá hvitt á lit eptir nokkurn tima og 
sætt eins og sykur; þang þetta eta íslendingar með smjöri. 

Erasmus Bartholin var mjög frægur fyrir rannsóknir sínar 
í eðlisfræði, einkum fyrir rit sitt um ljósbrot í íslenzku silfur- 
bergi. 1 Hann hafði fengið silfurberg frá Reyðarfirði, mældi 
nákvæmlega horn skáteningsins og fann, að silfurberg klofnar 
i þrjár stefnur, svo fram koma eintómir minni skáteningar; 
hann tók eptir þvi, að allt tvöfaldaðist, er sást gegnum silfur- 
bergið og að ljósgeisiarnir, er klofnuðu, brotnuðu ekki eins, 
önnur ljóskvislin fylgdi vanalegum ljósbrotslögum, en hinekki; 
hann tók Iíka eptir þvi, að ljósgeislinn klofnaði ekki, ef hann 
fór vissar stefnur gegnum krystallinn. Hann reyndi að gjöra 
sér grein fyrir hinu óvanalega ljósbroti hins klofna ljósgeisla 
og færði rök fyrir því, að orsökin mundi vera innri bygging 
krystallsins og lega smárúma þeirra, er Ijósið færi gegnum. Ekki 
komst hann þó svo langt, að hann uppgötvaði fullkomlega 
eðli Ijósgeisla þess, er óreglulega brotnaði (Polarisation), en 
athuganir hans urðu undirstaða undir stórmerkilegar rann- 
sóknir’, mjög þýðingarmiklar fyrir ljósfræðina og eðlisfræðina 

’) Eragmus Bartholin: Nova experimenta crystalli Islandici dia- 
clastici, quibus mira et insolita refractio detegitur. Hauniæ 1669 og 1670-4°. 

’) Hinn mikli náttúrufræðingur Chriatiaan Huygens fann fyrstur 
>polarisation< Ijóssins 1678, en gaf ekkerl út um rannsóknir sinar þar 
að lútandi fyrr en 12 árum síðar, þá ritaði hann um geislabrot í ís- 
lenzku silfurbergi í hinu fra^ga riti: Tractatus de lumine. Haag 1690, 
kap. 6. 1 þessu riti lagði hann grundvöllinn til þeirrar skoðunar á 

eðli ljóssins. er allir nú fyigja (undulationstheori). 


Digitized by Google 



176 


i heild sinni. Sökum þessara rannsókna var i fyrsta sinni 
árið 1668 til muna farið að taka upp silfurberg hjá Helgustöð- 
um eptir boði Friðriks III., þangað var sendur steinhöggvari 
og annar maður honum til aðstoðar. 1 Vísindamenn í öðrum 
löndum hafa liklega þú þegar fengið silfurberg það, er þeir 
þurftu til rannsókna sinna, frá Kaupmannahöfn eins og nú. 

Þau rit, sem vér þegar höfum nefnt, rituðu danskir vís- 
indamenn og háskólakennarar á latinu, en þá verður að 
minnast þess, er ritað var á dönsku um ísland og ætlað 
alþýðu. A miðri 17. öld ritar Jens Lauridsen Wolf lengsta 
lýsingu Islands, lýsing hans er allmerkileg, einmitt af því hún 
er full af hjátrú, kerlingabókum og þjóðsögum, er sýna hugs- 
unarhátt þeirra tima og daglegt hjal um fjarlæg lönd; engan 
annan fróðleik er hægt að finna i bók þessari. J. L. Wolf 
var fæddur 1582, varð stúdent 1607, gjörðist svo borgari 
og bóksali i Hróarskeldu og fluttist síðan til Kaupmanna- 
hafnar, þar dó hann 70 ára; Wolf hefir ritað tvær stórar 
landfræðisbækur, aðra um Noreg, hina um Danmörk.* I land- 
fræói Noregs er langur kafii um ísland. 8 

Wolf talar fyrst um stærð íslands, og segir það sé 60 
mílur á lengd, en 30 á breidd, skýrir því næst frá landnámi 
og talar um skóga á íslandi i fornöld, og segir að íslend- 
ingar hafi byggt hús og skip úr inniendum trjáviði: til forna 
verzluðu íslendingar einkum við Englendinga og íra, og heldur 
Wolf, að þeir hafi fengið sauðfé frá Englandi, segir hann að 
sumir bændur eigi mörg hundruð fjár, og sé féð stórvaxið og 
ullin mjúk. Wolf segir að íslendingar stæri sig af því, hve 
ættstórir þeir séu, og að sumir séu jafnvel af konungaættum, 
segir hann að íslendingar séu hugaðir og stirðir i lund og 
vilji ekki láta hver undan öðrum, og af því hafi margt illt 
hlotizt, manndráp og brennur. Frá Grænlandi kemur mikill 
hafís til Islands og veldur hann miklu óheilnæmi fyrir menn 

') Lovsamling for Island I., bls. 321. Konungsbréf 11. apnl 1668. 

’) Encomion regni Daniœ eller Danmarks Riges Lov. Kbhavn 1654-4°. 

’) Norrigia illustrata eller Norriges med sine underliggende Lande 
oc 0er kort oc sandfærdige Beskriífvelse etc. Kjöbenhafn 1661-4°. 
þar er á bls. 203 — 263: »0m Island oc hvis Underligt der lindis « . 


Dígitized by Google 



177 


og skepnur, áður en ísinn er orðinn landfastur er veðrátta 
óstöðug, en svo koma kyrrviðri með kuldum þegar ísinn festist, 
fylgja honum þokur og hrímfrost, svo sauðfé og geitur næst sjón- 
um geta ekki þrifizt. ísjakarnir standa á 40 faðma dýpi, og þó 
standa 15 faðmar upp úr; afísnum er mikil ólykt. A vorin safnast 
þorskur að ísnum og fara íslendingar að jökunum og fiska 
þar, er það þó mikil mannhætta sakir íshrunsins úr borgar- 
fsnum; Islendingar segja, að þorskarnir séu blindir þeim 
megin, sem að isnum snýr. 1 Á fsnum drepa íslendingar á 
vetrum marga seli, og sumir eru svo hugaðir, að þeir eru 
úti á ísnum margar vikur samfleytt og drepa selina eða reka 
þá hópum saman á land og slátra þeim þar. Þegar ísinn 
rekur að klettunum fyrir norðan, heyrast í honum ógurleg 
hljóð, og hafa sumir haft þá skökku skoðun, að þar píndust 
sálir syndugra manna. l J ví næst tekur Wolf kafla úr Saxó 
og talar um ísinn, sem engin bönd halda, og um landísinn, 
sem umhverfist, um eitraðar uppsprettur, ölkeldur, og eld, sem 
brennir vatn, en ekki skemmir hör, og um steina með sjálf- 
ráðri hreifingu, en misskilur auðsjáanlega moldviðrið hjá 
Saxó. Wolf segir töluvert um skurðgoðadýrkun íslendinga til 
forna og um það, hvernig landið kristnaðist. Þrumur og eld- 
ingar segir hann að séu sjaldgæfar, en þó hafi nýlega elding 
klofið þar klett, 30 faðma langan og rúmlega 3 faðma breiðan. 
Á vorin sjást á íslandi nokkurskonar ormar, þeir eru fyrst 
grænir sem gras, en verða síðan hvítir með grænum og 
rauðum flekkjum, ormar þessir skemma grasið, svo það breyt- 
ist í mosa og verður gagnslaust; þar eru og rauðir ormar, 
*/* alin á lengd, og sækjast hrafnar mjög eptir þeim. Árið 
1632 varð mjög harður vetur á íslandi, en um haustið áður 
öskraði kvikfénaður, óskapaðist og æddi um eins og ærður 
væri, síðan skreið féð saman í hnappa og tennurnar í því 
nötruðu eins og af kulda. Tvær kýr sugu sig sjálfar og bitu 
svo af sér júfrin, hestar átu tré í húsum, hvar sem þeir náðu 


') Hið mikla ísár, 1695. segir síra Eyjólfur á Völlum, að fiskurinn, 
er fylgdi ísnum, hafi verið »magur og einsynn«. Svarfaðardalsannáll, 
Lbs. nr. 158-4°. 

12 


Dígitized by Googfe 



178 


i það, þó þá væri nóg gras í högum, og eins átu þeir hross- 
hræ, sem úti voru. Margir aðrir fyrirburðir voru fyrir þess- 
um harða vetri, þá sást i vatni nokkru 30 álna langur ormur, 
og þá ýlfraði stór selur eins og hundur, svo þaö heyrðist 
tvær milur vegar. Hinn 8. sept um haustið kom bvlur með 
gaddfrosti, ár og vötn frusu og margir urðu úti. Sama haust 
söfnuðust 300 hrafnar saman á eirtn stað, þegar þeir voru 
búnir að þinga saman í 2 daga, dreifðust þeir aptur, en á 
þriðja degi settust nokkrir hrafnar i hring, en hinir hoppuðu 
fram og aptur á meðan, tveir og tveir saman, þessi ráðstefna 
stóð til þess kl. 6 um kvöldið, þá söfnuðust allir hrafn- 
arnir aptur í hóp, réðust á tvo hrafna og rifu annan í 
sundur, en í þvi kom stór örn, sem tók hinn hrafninn og 
flaug með hann burt, settist hún svo á stein, en þá bar þar 
að mann með byssu, hann skaut ömina, þá flugu hrafnarnir 
allir burt og hafa ekki sézt þar framar. 

A íslandi verður opt vart við mikla reimleika, menn 
hafa þar margsinnis ekki haft frið fyrir draugum; draugarnir 
hafa barið menn og kvalið nótt og dag, og jafnvel kastað í 
þá steinum, og hafa vofurnar jafnvel drepið suma. Draugar 
þessir breyta myndum, koma fram sem fuglar, apar, hundar 
og selir, en stundum hafa þeir likzt skógartröllum, hafa að 
ofan haft mannsmynd, en að neðan tagl og hrossfætur. Síðan 
segir Wolf ýmsar kynjasögur um Orm Stórólfsson og Gretti 
Asmundsson, og talar um tröllskessu, er rekið hafi á Skeiðarár- 
sandi 1 1535. Alfar og dvergar eru enn á Islandi, segir Wolf; 
þegar leið Islendinga liggur yGr há fjöll, þá heyra þeir opt 
stóra hlátra, en sjá þó engan, en finna um leið ódaun mik- 
inn, er stafar af óhreinlæti huldufólksins; Wolf segir sögu 
um bónda, er hengdi bjöllu um háls syni sínum eins og á 
kind, af þvi hann var hræddur um að huldufólk mundi nema 
hann burtu. Tröll eru ekki lengur til á íslandi, en stundum 
hafa menn fundið 3 álna löng spor, og í hellrum sjást sum- 
staðar rúinstæði, sem tröllin fyrr hafa notað. Á íslandi eru 


') Jón prestur Egilsson segir, að tröllskessuna hafi rekið á Sólheima- 
sandi fyrir 1600. Safn til sögu íslands I., bls. 46. 


Digítized by Gaogle 



179 


700 faðma há berg, eins og t. d. Látrabjarg, hæzta fjallið er 
Snæfellsjökull, og svo eru ýms önnur fjöll, sem aldrei tekur 
snjó af. Wolf segir, að sumstaðar uppi á hæztu fjöllum hafi 
fundizt hvalbein og hvalshausar, segir hann að þelta muni 
vera satt, þvi i Nóaflóði hafi sjórinn staðið 15 álnum hærra 
en hæztu fjöll, og þá muni hvalirnir hafa orðið eptir; hann 
getur þess og, að út úr sandfjöllum komi opt hvalbein, ostru- 
skeljar, kuðungar og skelfiskar, hann talar enn fremur um surtar- 
brandinn á Vesturlandi, og segir að mest sé af honum við Hól i 
Bolungarvík; 1 surtarbrandurinn er svo þungur, að hann sekkur 
í vatni, og er hann notaður til þess að binda við kýrjúfur, svo 
þau springi ekki á sumrum; þó surtarbrandurinn liggi í vatni, þá 
brennur hann strax, þá hann er upptekinn. eins og hann væri 
þurrt tré. Á Islandi eru til rauðir, gulir og grænir steinar, sem 
má skrifa og lita með, þar eru og hvítar, bláar, rauðar og grænar 
tinnur og hvítir steinar, sem hrökkva sundur i ferhyrnd stykki,® 
þeir eru svipaðir álúni og má gjöra úr þeim fallegan hvitan 
lit. Á Norðurlandi, nálægt Hólum, er 20 faðma djúp gjá 
eða rifa, og kemur úr henni vond gufa með miklum stormi 
og óveðri. Sum fjöll á Islandi eru svo hol að innan, að meir 
en þúsund menn geta falið sig í þeim, og i sumurn hellrunum 
er svo mikið bergmál, að ef einn maður talar þar, þá er það 
sem hundrað væru. Einn af hellrum þessum er fyrir vestan, 
og koma Danir þar opt og skrifa þar nöfn sín, 8 þar má 
enn sjá rúmstæði eins risans, er Brandur hét; í öðrum helli 
bjó Bárður, 4 hann var svo stór, aö þar gátu rúmazt þúsund 
menn, en nú er hann hruninn af jarðskjálpta. Wolf segir 
sögu um menn, sem voru á grasafjalli úr Borgarfirði, komu 
þeir að helli miklum, þar sáu þeir rúmstæði, staf mik- 
inn koparlitan og stóran hund fyrir innan dyrnar, Borgfirð- 
ingar urðu þá svo hræddir, að þeir hlupu burt og þorðu 


‘) Sbr. Andvari XIV. bls. 63, og Th. Thoroddien : Nogle Iagt- 
tagelser om Surtarbrandens geologiske Forhold i det nordvestlige Island 
(Geol Fören. Förhandl. Stockholm XVIII., bls. 127 — 128). 

*) Hér er liklega átt við silfurberg. 

‘) þetta er líklega Sönghetlir hjá Stapa. 

4 ) Bárður Snæfellsás. 

12 * 


Digitized by Google 



180 


aldrei að koma þar aptur, Til eldsneytis nota íslendingar 
mó, birkihrís, þurkuð fiskbein, þang og þurra mykju. A ís- 
landi er æt þangtegund, sem heitir söl, ef sölin eru þurkuð 
og geymd i 8 — 10 vikur, þá smitar út úr þeim hvitt efni líkt 
sykri. Sumstaðar á Islandi geta mýs ekki þrifizt, sérstaklega 
í Grímsey, ef mold er flutt þaðan i land, verkar hún á mýs 
eins og kröptugasta völskueitur. 1 I Grfmsey eru aðeins tveir 
hrafnar, ef aðrir hrafnar koma þar, reka þessir krummar þá 
burtu; hestar geta heldur ekki lifað þar, því þeir ærast og 
hlaupa fram af björgunum ; þar er lika fuglabjarg, sem enginn 
getur sigið í, því bjargbúar skera sundur vaóinn eða æra 
sigamanninn. Fé sitt reka íslendingar á afrétti á sumrum, 
en 15. ágúst reka þeir það heim aptur, því ef það dregst að 
reka heim féð, þá drepst það eða limlestist. Á kongsjörðinni 
Elliða* má aldrei loka fjárhúsum, því annars drepst fénaður- 
inn. Á íslandi er vatn, sem er á bragðið eins og öl, af 
sumum vötnum þar er aptur álúnsbragð. Hverum lýsir Wolf 
líkt og Saxó, segir hann að mjög hollt sé að baða sig í ís- 
lenzkum laugum, það hreinsi af mönnum útslátt og veiti 
mönnum væran svefn; flestar laugar eru kringum Reykholt, 
og þar er jörðin græn vetur og sumar. í hinum heitu upp- 
sprettum breytist vatnið svo i stormum og illviðrum, að það 
verður alveg kalt á botninum, en er þó á yfirborðinu sjóð- 
andi heitt. Þegar hveravatn er flutt burt úr hverunum og 
kólnar, verður það miklu kaldara en annað vatn. Á íslandi 
eru einnig uppsprettur, sem eru ískaldar á sumrum, en volgar 
á vetrum. 3 Heitar uppsprettur eru þar ekki aðeins á landi 
heldur og í sjó, i djúpum fjörðum og víkum, t. d. í Hvalfirði; 
smáfiskar, sem veiðast á öngla þar í kring, eru hvítir á ugg- 
unum, eins og þeir væru soðnir. Fyrir austan eru vötn, sem 

') þessi þjóðsaga er ennþá til á íslandi, ekki aðeins um mold ór 
Grímsey, heldur lika um mold úr Milmey í Skagafirði og fleiri eyjum. 
Sbr. enn fremur P. Resenii Descriptio Islandiæ, hdr. J. S. 38. fol. , bls. 
24, og Th. Thorlacii Dissertatio de Islandia 1666. 

*) Hvort hér er átt við Elliðavatn eða Elliða í Staðarsveit, veit 
eg ekki. 

’) Hér er átt við kaldavermsl, þetta er enn víða alþyðutrú, en upp- 
sprettur þessar eru raunar jafnheitar bæði sumar og vetur. 


Digitized by Google 



181 


heita Grímsvötn, úr þeim kemur eldur, af þvi brennisteinn 
og bik er á botninum. A Islandi segir Wolf að séu skyggnir 
menn, sem i myrkri, eptir sólarlag og fyrir sólaruppkomu, 
sjái drauga og segja fyrir óorðna hluti; tvo skyggna íslend- 
inga segist Wolf hafa þekkt í Kaupmannahöfn. íslendingar 
eru ágætir skákmenn, og sitja stundum margar vikur á hverj- 
um degi við sömu skákina; fögur töfl gjöra þeir úr hvalbeini, 
lita þau og selja dýrt, marga aðra hluti smiða þeir og renna 
úr hvalbeini og tönnum. Hjá Wolf eru innan um all- 

langir kaflar sögulegs efnis, hann talar um Ólaf helga og 
Hrærek, um Jón biskup Arason og siðbótina á Islandi, um 
hyllingareiða þá, er Islendingar sóru Friðriki III. Dam.kon- 
ungi o. fl. Wolf segir, að á íslandi séu 61 tegund fugla. en 
engin spendýr, nema svartir, bláir og hvítir refir; þar eru 
enn fremur 22 tegundir sjófiska og 7 tegundir vatnafiska, þar 
eru líka 26 tegundir hvala, og stórir fiskar, er lýsi fæst úr, 
bæði úr kjöti og lifur. Helztu verzlunarvörur, sem fluttar eru 
frá íslandi, eru: fagrir hestar, saltaður og þurkaður fiskur, 
smjör, húðir, lambsskinn, sauða og nautakjöt, tólg, lýsi, refa- 
skinn, vaðmál, sokkar, vetlingar og brennisteinn. Birnir koma 
stundum á hafís frá Grænlandi, þeir eru hvítir og ákaflega 
stórir, bjarnarfeldir hafa fyrrum verið fluttir til Danmerkur. 
Sjö sfldartegundir fást við ísland, og hefir hver þeirra sér- 
stakt útlit og sjerstakt nafn. Af skelfiskum eru á íslandi 14 
tegundir, en engir þeirra hafa danskt nafn, nema humarr og 
krabbi. Af flugum og skorkvikindum eru 10 tegundir; mýið 
kvelur og bítur fénaðinn svo á sumrum, að blóðið lagar úr 
honum, og stundum eru flugur þessar svo áfjáðar, að eyrun 
losna af fénu við höfuðið. Að lokum getur Wolf þess, að 
tveir biskupar séu á íslandi og 450 prestar, og talar um 
hundraðatal á landsvisu. 

Það fer bezt á því. að geta hér rits eptir Henrtk Ovescn 
Pflug. 1 þó það reyndar komi ekki út fyrr en 1707. H. 0. Pflug 
þessi lepur allt upp úr Wolf, en misskilur hann þó opt 

‘) H. 0. fflug: Den danske Pillegrim eller en almindetig geo- 
graphisk og derhos kort historisk Beskrivelse over den hele bekjendte 
Verden. Kbhavn 1707-4°, bls. 38—44. 


Digitized by Google 



182 


herfilega, Pflug er miklu fáfróðari og vitlausari, og var þó 
varla viðbaítandi. Pflug telur sýslur og hafnir á Islandi, helztu 
bæirnir segir hann séu Basca Stað, Skalholt og Sola(l). Pflug 
talar einnig um þjóðina og siði hennar, um fjöllin og vötnin, 
og tekur allt úr Wolf, en rangfærir þó og bjagar nöfnin enn 
meir. Pflug talar lika um Frísland, segir þar séu mikil frost, 
og af því sé nafnið dregið, þar lifi menn mest á fiskiveiðum. 

í bók eptir Arcnnt Bemtsen 1 er íslands dálftið getið, en 
hvergi er þar þó lýsing landsins eða ibúanna, bókin er mest 
um jaröamat. landsskuldir, mál og vigt í danska ríkinu. f*ar 
eru taldar sýslur á Islandi og hafnir og eptirgjald eptir þær 
til konungs, og svo er nokkuð getið um dýrleika jarða og 
landsskuldir; seinna talar höf. um verðlag á landsvísu, um 
mál og vigt á íslandi og Vestmannaeyjum (Væspenöe); Vest- 
mannaeyjar eru taldar sérstakt land, sem þó hafi sama mál 
og verólag sem ísland. Höf. getur þess, að hjá höfuðsmanni 
á Bessastöðum sé til reizla, sem nákvæmlega hafi verið borin 
saman við Kaupmannahafnar reizlu, og eptir henni eigi allar 
reizlur á íslandi að haga sér.* í innganginum getur A. Bernt- 
sen um íslenzka einhyrningstönn, er hann hefur séð í safni 
Axel Juels.® Fleira er þar ekki um ísland. 

Hin eina danska allsherjarlandafræði, er kom út á fyrri 
hluta 17. aldar, landafræði Hans Nansens ,* getur íslands að- 
eins sluttlega, þar stendur að ísland sé 6U mílur á lengd og 
30 milur á breidd og liggi 6U mílur norðvestur frá Færeyjum, 
svo eru biskupsstólarnir nefndir og þá er búið. Þess má 
geta, að Claus Christofferssön Lyscander (1557 — 1623) ritaði 
ýmislegt, er snertir ísland, einkum sögulegs efnis, útdrætti 

‘) Arennt Btrntsen: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed. 

Kbhavn 1666-4°; 1. bók, bls. 326—329; 2. bók, bls. 111—116; 4. bók. 
bls. 629-633. 

Sbr. Taxti 16. des. 1619, § 1. Lovsamling for Island I.. bls. 184. 

*) þar getur maður, segir Bemtsen, »med Lyst og Forundring* séð 
»hvorledes dette Horn udvoxer alT det ene Næsebor. langs Hoffvet- 
panden ind i Hoffvedet 2 */j Quart, saa deraff ufeilbar kan sluttes samme 
Bestier i bemelte Ilorn at haffve en stor Styrcke«. 

*) Hans Nansen: Compendium Cosmographicum. Det er: En kort 
Beskriffuelse offver den gantske Verden. Kbhavn 1633-8vo, bls. 109. 


Digitized by Google 



183 


úr annálum o. fl., en það er flest allt óáreiðanlegt og þýð- 
ingarlitið, og sleppi eg því hér. 1 

Merkur danskur visindamaður Pétur Bcsen ritaði ítarlega 
íslandslýsingu á árunum 1684 — 1688, það er regluleg land- 
lýsing, er segir allnákvæmlega frá landinu, íbúunum og sögu 
þeirra. Rit þetta er á latínu og hefir aldrei verið prentað; 2 
en ef lýsing þessi hefði komið út, er hún var nýskrifuó, mundi 
hún eflaust hafa stuðlað mjög til þess, að útbreiða þekkingu 
um landið. Pétur Resen (1625—1688) var háskólakennari i 
Kaupmannahöfn og borgarmeistari, hann fékkst við norræna 
fornfræði og reit lýsingu Danmerkur, sem þó aldrei var prent- 
uð öll. Resen hefir aldrei komið til íslands, en hann safnaði 
aðalefni þess, er ritað hefir verið um landið, í eina heild, fer 
bæði eptir prentuðum og óprentuðum bókum, og hefir líklega 
að einhverju notið aðstoðar íslendinga f Kaupmannahöfn. 
Bókin er yfir höfuð vel og skynsamlega samin, eptir þvi sem 
þá voru föng á, þó hjátrú bregði fyrir hingað og þangað. 
Höf. bætir litlu nýju við um náttúru íslands, en fer eptir 
öðrum, efninu er samt greindarlega fyrir komið, og er þetta 
hin fyrsta útlenda landfræði íslands, sem nokkurt lag er á, 
þó hún sé ólik vísindalegri landfræði seinni tima. Ritinu er 
skipt niður í 31 kapítula, fyrri hlutinn er um landið og nátt- 
úru þess, seinni hlutinn er allur um íslendinga, sögu þeirra, 
stjórnarskipun, siði og hætti, einkum til forna. Rit þetta er 
svo yfirgripsmikið, að vér getum hér aðeins stuttlega talað 
um aðalefni bókarinnar. Mest fer Resen eptir ritum Odds 
Einarssonar, Arngríms Jónssonar lærða, Gisla Oddssonar, 
í'órðar Þorlákssonar, f*orkels Vidalíns, Ola Worms, OlaBorch’s 
og Wolf's;® langmest tekur hann úr riti því, er hann kallar 


’) Sbr. Aarb. f. nord. Oldkynd. 1888, bls. 197—218. 

’) Pttri Resenii -. Islandiæ nova Descriptio. Ny kgl. Saml. nr. 1087, 
1088 og 1089, fol. Handrit þessi hefir Joh. Brunsmand að einhverju 
leyti fært í stj'l, liklega sá hinn sami, er ritaði hina alræmdu bók, 
Kjöge Huskors, Kbh. 1674. Eptirrit af íslandslýsingu Resens er í hdrs. 
J. S. nr. 38., fol. 

’) Resen segist og fara eptir nafnlausu riti, eptir einhvern íslend- 
ing (J. S. 38. fol., hls. 162). 


Digitized by Google 



184 


Islandslýsing Odds Einarssonar; vér höfum áður getið þess, 
að það er enn efasamt, hvort það rit, er hann vitnar f, er 
eptir Odd Einarsson eða Gisla Oddsson; úr því er ekki hægt 
að skera að sinni. 

Fyrst talar Resen um nöfn landsins, og hefir alllangar 
hugleiðingar um það, hvort Island sé Thule, þá talar hann 
um afstöðu landsins eptir ýmsum landabréfum, og hve lengi 
sé verið að sigla þangað frá öðrum löndum, og getur þess, 
að það taki lengri tima að fara frá Hamborg til Islands, en 
suður þangað aptur, sökum þess, að bylgjur og fall sjóarins 
gangi frá norðri til suðurs. Þá talar hann um eyjar kringum 
landið, einkum um Eldeyjar og gosin þar, og svo um Landa- 
Hrólf; því næst kemur tylftatal eptir fornum ritum, fjarlægðir 
milli annesja á íslandi, og svo um lengd dagsins á ýmsum 
stöðum á íslandi. Skýrir hann síðan frá Ioptslagi og kveður 
kuldann hér fjarska mikinn ; aftakafrost, sem einstaka sinnum 
koma í Danmörku og Norður-Þýzkalandi, eru algeng á Islandi, 
og fyrir hafis eru menn aldrei óhultir, hann rekur svo fljótt 
að landi, að þó menn deginum áður sjái engan is af hæztu 
fjöllum, þá eru allir firðir orðnir fullir af honum á hinum 
næsta degi eða þriðja, opt sést ekki út fyrir hafisinn, eins og 
t. d. árið 1589; hafisjakarnir eru 50 — 70 faðmar á hæð; talar 
Resen einnig um þann skaða af kulda og grasleysi, er hafís- 
inn veldur. Höf. talar einnig um snjóa og segir, að snjór á 
íslandi verði stundum margra faðma djúpur; þá talar hann 
um vinda, þokur og norðurljós og lýsir norðurljósum nákvæm- 
lega, eptir því sem segir í Konungsskuggsjá og riti Odds 
biskups Einarssonar. 

í 4. kapítula talar Resen um skiptingu landsins og um 
frjótt og ófrjótt land, segir hann að mestur hluti landsins sé 
hrjóstrugur, en graslendi aðeins i blettum hér og hvar, þó 
segir hann að grasið sé mjög kjarngott og kýr mjólki á Islandi 
betur en annars staðar; þá talar Resen um fjallagrös, söl og 
annan jarðargróður, hann talar og um villikornið i Skapta- 
fellssýslu og um skóga, segir hann þeir hafi verið miklir í 
fornöld, en nú sé þar ekki nema kjarr af birki, eini og viði, 
svo íslendingar verði að fá húsa og skipavið frá útlöndum 


Digitized by Google 



185 


eða nota rekavið, sem rekur til landsins »frá Tartaria, Russia 
eða Gronlandia*. Resen hefir það eptir Oddi Einarssyni, að 
öræfi íslands séu mjög hrjóstrug, svo jörðin þar sé svo út- 
lítandi eins og hún væri holdsveik; af söndum nefnir 
hann einungis Sólheimasand. Resen lýsir þurrabaðinu hjá 
Reykjahlíð og talar um fjöll á Islandi, segir hann að snjór 
liggi á þeim mörgum sumar og vetur og merkasta fjallið sé 
Snæfellsjökull; hann getur þess og, að skeljar og hvalbein 
hafi fundizt uppi á hæztu fjöllum, og hafa sævardýr þessi 
annaðhvort orðið þar eptir, er Nóaflóð þvarr, eða skeljarnar 
og beinin hafa fokið þangað upp í ofsaveðrum. Gjár og 
sprungur eru fjarska margar á íslandi og stórir hellrar, taka 
sumir þeirra þúsund manns; hann lýsir enn fremur Surtshelli, 
eptir þvi sem f’orkell Vídalín hefir frá sagt. Þá talar hann 
í 5. kapítula um eldfjöl! og jökulhlaup og um gos úr Grfms- 
vatnajökli, i janúar 1684. Segir hatin nokkrar kynjasögur um 
Heklu, en trúir þeim auðsjáanlega ekki sjálfur. Hann getur 
þess, að Krossfjall sé ekki til á íslandi og Helgafell sé ekki 
eldfjall. Resen segir ýmislegt um elda fyrir Reykjanesi, um 
jarðskjálpta og um gos íslenzkra eldfjalla, og fer eptir ritum 
Arngríms Jónssonar og annálum Gisla Oddssonar. í 7. kapí- 
tula talar Resen um steina og málma, og þó mest um silfur- 
berg, eptir riti Erasmus Bartholins; hann talar og um drauga- 
steina, surtarbrand, rauða og rauða-undur og um silfur og 
gull, sem til á að vera á íslandi; gulli líkt efni á að hafa 
fundizt nálægt Kalmannstungu. 1 í 8. kapitula talar Resen 
um uppsprettur á íslandi, hveri, laugar og ölkeldur, hann 
safnar flestu því saman, er menu þá vissu um það efni, en 
fer þó mest eptir Brynjólfi Sveinssyni; því næst talar hann 
(í 9. kap.) nm stöðuvötn, ár, firði og hafnir; átta ár telur 
hann stærstar á Islandi: Markarfljól, Þjórsá, Olvesá, Hvítá, 
Skjálfandafljót, Jökulsá á Dal, Jökulsá á Sólheimasandi og 
Lagarfljót; hann getur ormanna i Lagarfljóti og Hvítá og talar 
um fleiri vatnaskrímsli, nykra o. s. frv., og ber Odd Einarsson 


') T’ar í nánd eru víða silfur- og gullslitir krystallar af brenni- 
steinskisi, i sundursoðnu lipariti. 


Digitized by Google 



186 


fyrir því. Af stöðuvötnum telur hann Þingvallavatn, Mývatu 
og Svínavatn slærst; í Haukadalsvatni segir Resen að 1664 
hafi sézt skrímsli, sem stóð eins og klettur upp úr vatninu 
og var 20 faðma á lengd, 10 ú breidd og 5 á hæð, frá 
skrímsli þessu segir Resen, að sjónarvottur hafi sagt sér, 
Arni Hákonarson frá Vatnshorni. Úr sama vatni rak fyrir 
40 árum parta af undarlegu skrimsli og þar á meðal tvö rif, 
stærri en hrossrif, slétt, en mjög bogin, við þau hékk bláleitt 
kjöt, sem hvorki fuglar né aðrar skepnur vildu snerta. Seinast 
í sama kapílula telur Resen firði og hafnir kringum land allt. 
í 10. kap. talar Resen um landdýr og fugla, talar hann fyrst 
um alidýr og segir, að íslendingar verði, af þvf kýrnar mjólka 
svo vel, að hafa ákaflega stór ker (sái) undir mjólkina, ker þessi 
eru svo stór, nð menn til forna stundum földu sig f þeim, og 
»Gissur nokkur*; komst þannig undan óvinum sfnum. 1 Is- 
lenzka smjörið er gott og feitt, en íslendingar fara óhreinlega 
með það og salta það ekki. Nautgripir eru flestir hornalausir, 
en kindur hafa stundum 5 til 7 horn, féð er vænt og ullar- 
fagurt. Af landdýrum eru engin á íslandi nema refar, hérar 
eru þar ekki til, en birnir koma með ísum; smámýs eru al- 
gengar á íslandi, en þar eru engar rottur. Um Flatey fyrir 
vestan er það sagt, aó þar séu mýs lokaðar inni í helli neðan- 
jarðar og komast ekki út, og á galdramaður nokkur að hafa 
komið þeim þar fyrir. Af landfuglum telur Resen þessa helzta: 
arnir, hrafna, fálka, kjóa, smirla, álptir, villiendur og akur- 
hænsni (rjúpur), er skipta lit vetur og sumar. Sumir segja, 
að hvitir hrafnar hafi fyrrum komið til íslands, en nú séu 
þeir hættir að koma, en hvitar krákur koma stundum með 
ísum (ísakrákur). Alifugla halda íslendingar enga, nema 
hænsn á nokkrum efnaheimilum. Enn fremur telur Resen 
helsingja, spóa, stelk, lóuþræl, sandlóu, jaðroka, hrossagauk, 
kriu, steindepil, skógarþröst, maríuerlu, grátitling og snjótit- 
ling; hann segir sögu um smáfugla, er á vetrum sofi í hellr- 
um, vötnum og gjótum, en vakni á vorin.* Um helsingjana 

’) Gissur jarl í Flugumýrarbrennu. 

! ) Sbr. sögur um lóurnar. Eggert Ólafsson: Reíse gjennem Island 
I„ bls. 580—681. 


Digitized by Google 



187 


segir Resen, að þeir séu svo þreyttir af fluginu, er þeir koma 
fyrst til landsins (Reykjaness) á vorin, að hægt er að taka þá 
nieð höndunum. Af sjófuglnm telur hann máfa, skarfa, æður, 
súiur, hákarlaskúma, álku, langvíu, skrofu. lunda, skeglu, 
selninga, teistu, hávellu og geirfugl. Geirfuglinn er nærri 
vængjalaus og sést aldrei fljúga, hann hefir hvitan hring 
kringum augun og er í stórhópum við eyjar kringum ísland; 
fuglar þessir gjöra í fylkingum áhlaup á fiskimenn, fella þá 
og misþyrma þeim liggjandi, og er ekkert annað ráð mót 
þessum áhlaupum, heldur en að drepa nokkra í fremstu fylk- 
ingunni, þá snúa hinir á flótta, og er þá hægt að ná þeim 
fyrirhafnarlitið. í 11. kap. talar Resen um fiska, og segir að 
fiskiveiðar hafi fyrrum verið meiri á íslandi en nú. Þorskur- 
inn er þýðingarmestur fvrir landsmenn, hann kemur til Austur- 
og Suðurlands að áliðnum vetri, til þess að gjóta, kemur hver 
fiskigangan eptir aðra, smátt og smátt, þangað til i byrjun 
maímánaðar, þá fer fiskurinn til Vesturlands, dvelur þar 
þangað til i öndverðum júlimánuði og fer þá norður fyrir; á 
Norðurlandi fiska menn mest i ágúst og september, eptir það 
leitar þorskurinn aptur til hafs. Ein tegund þorska fylgir 
Grænlandsisnum, og er blind á öðru auga, næst ísnum. Enn 
fremur nefnir Resen skötur, löngur og tvennskonar seli, önn- 
ur selategundin á heima við ísland, hin kemur með hafís frá 
Grænlandi, og er andi sumra Grænlandsselanna svo heitur, að 
þeir geta með áblæstri sínum gert holur í hinn harðasta is, 
hvar sem þeir vilja. 

í 12. kap. talar Resen um vatnaskrímsli á íslandi og 
telur hvali í íslandshöfum (svipað eins og í Konungsskuggsjá), 
með hvölum telur hann einnig sænaut, sverðfisk, hákarl, háf, 
haukler (hámeri?) og skötumóður. í þeim kafla segir hann 
allnákvæmlega frá ýmsum skrímslum, sem sézt hafa á íslandi, 
en segir þó, að menn viti litil deili á þeim. Arið 1397 rak 
skepnu á íslandi, þar sem heitir Guðmundarlón, skepna þessi 
hafði eitt auga á baki, öðru inegin var kjötið banvænt, menn 
átu það sakir hungurs og varð það hundrað manna bani á 
einum degi, þeim sem átu af hinni hlið hvalsins, varð ekkert 
meint við; 1569 kom skrímsli upp úr^sjó og rak upp ógur- 


Digitized by Google 



188 


legt org, en fiskibátur rakst upp á sker og hvolfdist um leið; 
1347 kom upp skrímsli eins og turn eða virki, það grandaði 
öllum skipum, er nærri komu, en önnur skip flýðu, er sáu 
afdrif hinna. Resen segir, að Oddur Einarsson geli um skrímsli 
með skeggjuðu mannshöfði, hausinn var strýlumyndaður, en 
háls og axlir voru sem á manni, þó vantaði handleggina, fyrir 
neðan geirvörtur var líkast þvi, sem þar væru trégjarðir, er 
beykirar setja á tunnur; eins tekur bann eptir Oddi lýsingu 
á kvennfiskum. með kvennlíkama að ofan, en fisksporði að 
neðan, telur Resen það víst, að skrimsli þessi muni hafa verið 
hafstrambur og margýgur, enda sé þess getið i annálum, að 
ófreskjur þessar hafi sézt við ísland 1305 og 1328. Síðast í 
þessum kafla er löng lýsing á óskabirni, tekin úr ritsafni 
Bartholins. 

f 13 — 31 kapitula talar Resen um íslendinga, sögu þeirra, 
hætti og siði; segir hann fyrst frá landnámi og talar svo um 
byggingar á íslandi, klaustur, kirkjur og borgir. Resen segir, 
að íslendingar hafi til forna byggt hús sín úr eintómu timbri, 
eins og Norðmenn, af þvi þá voru nógir skógar og flutningar 
hægir frá Noregi, en síðan hafa íslendingar byggt hús sín 
úr torfhnausum og grjóti, strompa hafa þeir ekki á húsum, 
en reykurinn fer út um glugga á þakinu, þess vegna eru 
rjáfur hússins öll svört af sóti. í næstu kapítulum (15 — 22) 
talar Resen um heiðna trú á Islandi til forna, um kristna 
trú fyrir siðbótina og eptir siðbótina, um stjórnarfyrirkomu- 
lag til forna og seinna, eptir að íslendingar komust undir 
Noregskonung, þá talar hann um lög og dóma, um verzlun, 
dómskipun á alþingi, um tungu íslendinga og rúnir. í 23. 
kapitula talar Resen um atvinnuvegi íslendinga, liskiveiðar, 
refadráp, sela og fuglaveiði og svo um kvikfjárrækt. Ali- 
gæsir og hænsn segir Resen að íslendingar reki á afrétti og 
merki eigendurnir fugla þessa á löppunum, svo þeir geti hver 
fundið sitt aptur á haustin; Resen getur þess einnig, að ís- 
lendingar hafi til forna notað vegið silfur i peninga stað, síðan 
hafi þeir haft peninga úr kringlóttum skinnpjötlum, er silfur- 
nagli var rekinn í gegnum; nú nota íslendingar danska pen- 
inga. í 24. kap. talar Resen um hætti Islendinga, búning 


Digitízeú by Google 



189 


o. fl., hann segir aö ibúar nokkurra sókna milli í’jórsár og 
Ölvesár búi á vetrum i fjósum, til þess að fá hita af kúnum; 1 
til eldsneytis hafa þeir mó, þurkað gras og þang. Fisk nota 
íslendingar í brauðs stað, en hinir efnaðri fá korn frá út- 
lÖndum ; smjörbyrgðir eiga þeir miklar, smjörið er tvenns- 
konar, hvítt sauðasmjör og gult kúasmjör, smjörið salta þeir 
ekki, og þó getur það gevmzt árum saman án þess að mygla, 
en það verður þá þægilega beiskt á bragðið. Enn fremur 
talar Resen um mjólkurmat, um skyrgjörð og osta; sýrublanda 
er aðaldrykkur íslendinga, og höf. getur einnig um berjavín, 
sem nefnt er i annálum. Flestir íslendingar klæðast vaðmáli 
sorlulituðu, menn lita líka rauða dúka með mosa, og gula 
með ýmsum jurtum. Resen getur um höfuðbúnað kvenna og 
segir, að hinar efnaðri beri gullhringa og armspengur og silfur- 
belti. íslendingar þvo sér ekki aðeins úr vatni heldur einnig 
úr hlandi. eins og Blefken getur um, og Arngrímur mótmælir 
því ekki, enda hafa íbúar norðantil í Noregi hinn sama sið. 
í 25. kapitula talar Resen um leiki íslendinga og dans, og 
um bókmenntir að fornu og nýju, i 26. kap. um eiða, svar- 
daga, hólmgöngur o. fl., í 27. kap. um tölu íslendinga og um 
skattgjöld. 

í 28. kap. talar Resen um þjöðlesti íslendinga og um 
kosti þeirra. Segir hann að bresti hafi þessi þjóð sem aðrar, 
og telur hann fyrst og fremst aðalgnlla íslendinga, hve dramb- 
samir þeir séu og montnir, þeir telji ættir sinar til fornkon- 
unga og jafnvel til Oðins og áliti enga sér jafnsnjalla; annar 
galli íslendinga er eyðslusemi þeirra og óhóf í veizlum;hinn 
þriðji galli er hjátrú þeirra, einkum draugatrú, alþýða á ís- 
landi heldur að sálir dauðra manna séu á sifelldu flakki. 
Hvað hjátrú íslendinga snertir, segist Resen mest fara eptir 
riti Gisla Vigfússonar um »anda og svipi*. Gísli segir að 
andar dauðra manna séu tvennskonar, meinlausir og illir, 
hinir meinlausu eru kallaðir draumamenn, þeir koma til 
manna i svefni og segja íyrir óorðna hluti, biðja konur um 


’) í Vesturskaptafellssvslu búa menn enn á vetrum viðast hvar á 
fjósloptum. 


Digitized by Google 



190 


að láta heita eptir sér o. s. frv. Skaðlegir eru andar þeir, 
sem eru á sveimi kringum dauðra manna grafir, sumir þeirra 
eru svipaðir mönnum að stærð og útliti, sumir miklu stærri; 
draugar þessir gjöra mönnum fyrirsát á vegum og hræða þá; 
þegar þeir hafa dáið náttúrlegum dauða, birtast þeir í hvitum 
likklæðum, í volum klæðum, hafi þeir drukknað í sjó, en 
blóðugir, hafi þeir verið vopnum vegnir, og hafa jafnan verið 
stórkostlegir reimleikar, þar sem slíkir menn voru grafnir. 
í*eir sem hafa heitast við menn og hafa dáið í reiði og hatri, 
valda hættulegum ásóknum, og eru þeir kallaðir »apturgöngu- 
trölU ; getur Resen um ráð þau, er menn hafa til að afstýra 
slikum ófögnuði, nefnilega að grafa upp sakadólgana, höggva 
af þeim höfuðið, hafa á því endaskipti og brenna svo búk- 
ana, segir Gisli Vigfússon að það hafi nýlega verið gert í 
Vestmannaeyjum ; Resen bendir á, að konungur hafi nú banm 
að slikt athæfi (25. febr. 1609). Gísli getur þess einnig, að 
draugar verji grafir sínar og að þeir óttist járn og sverö. 
íslendingar trúa þvi einnig. að til séu skynsemigæddar verur, 
sem hvorki eru sálir manna, englar eða djöflar, en eitthvað 
mitt á milli, nokkurskonar dauðlegir andar, og telur Gísli 
Vigfússon fvlgjur undir þann flokk. 

Einn ókostur íslendinga er það, hve göldróttir þeir eru. 
Fyrr á timum voru íslendingar þó enn þá meira gefnir fyrir 
galdra, meðan páfatrú var þar í landi, og islenzkir rithöfundar 
t. d. Arngrímur, Gísli Vigfússon og Oddur Einarsson, gruna 
hina fornu íslenzku dýrðlinga, Þorlák, Jón og Guðmund, um, 
að þeir hafi fengizt við töfra og að djöflar muni hafa fram- 
kvæmt undur þau, sem þeim eru eignuð, einkum er þó sagt 
að munkarnir hafi verið sérlega leiknir í allskonar djöfla- 
galdri. Enn þá segir Resen að eimi eptir af forneskjukunn- 
áttu hjá ýmsum íslendingum, sumir seiða til sín miklar fiski- 
göngur og sumir deyfa eggjar, eins og galdramaður einn ís- 
lenzkur, sem átti að höggva, það beit ekki á hann fyrr en 
tekinn var af honum skórinn, sumir vekja upp drauga, er 
segja þeim óorðna hluti; maður nokkur í Þykkvabæjarklaustri, 
sem vissi á sig illgjörðir, vakti upp nýgrafinn mann, til þess 
að fá að vita hjá honum, hvernig mundi fara fyrir sér, en 


Digitized by Google 



191 


er uppvakningurinn kom. allur sviðinn og svertur af reyk og 
eldi, þá varð hinn svo hræddur, að hann missti vitið. Resen 
getur þess einnig, að galdrakonur geri út tilbera, til þess að 
fljúga undir skepnur annara, hann talar og um tilberasmjör, 
að það drafni í sundur, ef það er krossað o. s. frv. 

Þetta eru nú þjóðlestir íslendinga, en þá koma koslir þeirra, 
og eru þeir miklu fleiri; Resen segir að íslendingar séu mjög 
þolnir og þolinmóðir, og að gestrisni þeirra sé framúrskar- 
andi, sérhverjum aðkomumanni er veittur ókeypis matur og 
drykkur og menn geta ferðazt. um allt landið, án þess það 
kosti einskilding að fæða sig. íslendingar eru mjög góð- 
gjörðasamir, nægjusamir og ánægðir með Iítið, þeir eru iðnir, 
hvatir til verka og skorpuharðir, þeir eru svo hneigðir til 
bókmennta, að sérhver bóndi lærir að lesa og skrifa, sumir 
læra það af foreldrum sínum, sumir af sjálfum sér, með með- 
fæddri ástundun og æfingu. Fyrrum voru íslendingar frá- 
sneiddir drykkjuskap, en nú er þeim farinn að þykja sopinn 
góður. Resen hrósar íslendingum einnig fyrir það, að þeir 
séu sannorðir og áreiðanlegir og haldi loforð sín dyggilega, 
enn fremur segir hann þá guðrækna, svo að þeir fúsar og 
fljótar tóku kristni en Norðmenn, og siðan siðbótin komst 
á, hafa þeir snúið mörgum guðsorðabókum á islenzka tungu. 

í 29. kap. talar Resen um undarlega hluti, sem gerzt 
hafa á íslandi, og kennir þar margra grasa, flest hefir hann 
tekið úr annálum, líklega mest úr annáluni Gísla biskups 
Oddssonar; þar talar Resen meðal annars um myrkur í lopti 
(lfklega af eldgosum og öskufalli), um teikn á sól og tungli, 
aukasólir og krossmark á tungli, svo um einkennilegar stjörn- 
ur, einkum um halastjörnur, um harða vetra, snjóamikla, og 
stórrigningar, um loptsjónir, sandfall úr lopti, blóð á brauði 
0 . s. frv. Þá getur hann um stunurnar í Kirkjubæjarklaustri 
1336, er annálar nefna, og svo um skrímsli, drauga og álfa, 
hann gelur og um risa og tröllskessur, um skyggna menn og 
um kraptaskáld, er kveða hver á annan holdsveiki og annað 
ólán, kveða tóur dauðar o. s. frv., hann talar svo um spá- 
konur og undur helgra manna í páfadómi. og telur svo að 
lokum landfarsóttir þær, sem gengið hafa á íslandi. í tveim 


Digitized by Google 



192 


síðustu kapílulunum (30 — 31) tinir Resen ýmislegt saman úr 
annálum, er snerlir kirkjusögu og verzlunarsögu íslands. 

A konungsbókhlöðu i Kaupmannahöfn 1 er lýsing Dan- 
merkur, líklega rituð rétt fyrir 1700, og er þar fslands getið. 
Ilöfundurinn talar um landnám og kristnun landsins, og heldur 
að það sé hin forna Thule, hann segir að ísland sé 120 
milur á lengd og 38 á breidd, þá nefnir hann stuttlega skipt- 
ingu landsins í fjórðunga, biskupsstóla, kirkjur og skóla, og 
segir að kirkjurnar séu úr staurum og þaktar næfri (eins og 
i Noregi). Loptslag segir höf. að sé milt og heihnæmt, svo 
menn verði mjög gamlir; hafisinn segir hann liggi sjaldan 
meir en tvo mánuði fyrir norðan, en syðra komi hann aldrei. 
Jarðvegur segir höf. sé ekki eins vel lagaður til kornyrkju, 
sem i Danmörku, en þó vaxi nokkuð korn á Austurlandi; 
þegar Englendingar höfðu verzlun á íslandi, segir höf. að 
þeir hafi flutt þangað sauðfé og tímgisl það ágætlega, margar 
kindur segir hann hafi 4 — 5 horn, en nautgripir séu kollóttir; 
hann getur þess og sem aörir, að mýs þrífist ekki í Grimsey. 
Garðyrkju kveður hann því nær enga á íslandi, og skógar séu 
þar heldur ekki, en hafi verið miklir til forna; íslendingar verða 
nú að nota rekavið. Höf. segir enn fremur, að á íslandi fmnist 
margir málmar og gimsteinar, hæzta fjall sé Snæfellsjökull 
og hann sjáist 30 vikur sjóar (Uger söes) af hafi; þvi næst 
telur hann nokkrar ár og vötn, og segir að íslenzkir reíir 
breyti lit á vetrum, nefnir nokkra fugla, og segir að heitar 
uppsprettur séu margar á íslandi, einkum sé ein merkileg í 
Norður-Þingeyjarsýslu (Uxahver?); loks talar hann dálítið um 
landsháttu og stjórnarfar og leggur svo út kafla úr Saxó. 

í öðru handriti í sama sufni* er íslands lika getið lítil- 
lega. far segir, að á sunnanverðu Islandi sé landspláss, 
tvær mílur að ummáli, sein heitir >Föskebot«, þar er fen 
með trjám í, 8—16 álna löngum og 2 — 3 álna digrum. Vatnið 
er gult og svo er viðurinn þegar hann kemur upp, en verður 
síðan bláleitur, og má teygja hann og beygja sem gyrði. 

*) Danmarkis Beskritvelse. Ny kgl. Samling, nr. 371. fol. ísland á 
bls. 4áð— 467. 

’) Thotts Saml. nr. 508-8vo. 


Digitized by Google 



193 


Bezt er að leita að viði þessum á vorin, svo er viðurinn lát- 
inn standa í sól og vindi allt sumarið fram á haust, svo hann 
þorni; ef tréð er gotti má með öxi höggva spón af öðrum 
enda og fletta honum af endilöngu trénu; viður þessi er 
ágætur í eldhúskirnur, af þvi hann er svo beygjanlegur, þar 
sem hiti og reykur er, getur viður þessi haldizt i hundrað ár, 
og ef hann veróur svo gamall, er hann orðinn harður sem 
filabein, en í röku húsi dugir ekki slíkur viður i tiu ár. 
Menn halda að þarna hafi verið skógur til forna, en um synda- 
flóðið kom mikil breyting yfir Island sem önnur lönd, svo 
þá eyddust skógar, en fjöllin brunnu. 

Að lokum má geta um tvo norska rithöfunda, Absalon 
Pederssön og Peder Claussön, er báðir geta íslands nokkuð 
í ritum sínum. 

Absalon Pcderssön Beyer var fæddur í Skirdal í Sogni 
um 1528, haun stundaði skólanám f Bergen; biskup Geble 
Pederssön tók drenginn að sér og styrkti hann til mennta; 
1544 fór hann til háskólans í Kaupmannahöfn og þaðan 1549 
til Wittenberg, þar var hann þangað til 1552. ári seinna varð 
hann guðfræðiskennari í Bergen, 1566 prestur á Bergenhus, 
um sama leyti var honum veitt erkidjáknsembætti i Þránd- 
heimi, en þangað fór hann aldrei, dvaldi alltaf í Bergen og 
dó einhverntíma á árunum 1573 — 75. 1 I Noregslýsingu 

Absalons Pjeturssonar er íslands getið á þessa leið: »A landi 
þessu býr karlmannleg og einörð þjóð, námfús til allskonar 
íþrótta. Hjá þessari þjóð er það vani, að kenna börnunum að 
lesa og skrifa, bæði drengjum og stúlkubörnum. Ungir drengir 
eru látnir læra lögbókina utanað, þeir halda höndum á baki 
sér og skipta svo allri lögbókinni i bálka og kapítula, og síðan 
skipta þeir hverjum kapitula í einstök atriði. Það er karl- 
mannleg þjóð, og ekki svo fáir þeirra geta tekið upp »fat af 
ásmundarjárni« (rauða) og lagt á herðar sér og borið það heim. I 
landi þessu er mikið af brennisteini, kvikfé, stórum kindum, 
smjöri og ostum ; þar eru fagrir hestar, ágætir fálkar, góðir 


') N. Nicolayten : Oplysninger angaaende Magister Absalon Peders- 
söns Enke. Norske Samlinger I. Christiania 1852, bls. 526 — 48. 

13 


Digitized by Google 



194 


fiskar, fagurt vaðmál, ágæt villidýr, einkum bláleitir, svartir 
og hvítir refar; þar er mikið af hvölum, rostungum, fuglum, 
gæsum (bomgjes), heitum laugum, skógum, stöðuvötnum, og 
allskonar vörum, sem eru gulls og silfurs virði í öðrum lönd- 
um«. Absalon Pétursson segir enn fremur, að ísland sé 
stærst af skattlöndum Noregs og þar séu tveir biskupsstólar, 
annar fyrir norðan og hinn fyrir sunnan, hann talar um 
Hrærek konung og um það, hvernig landið fannst. 1 

Hinn norski prestur Feder Claussön (1545 — 1623) reit 
snemma á 17. öld bók, sem heitir lýsing Noregs,* en er þó 
mest sögurit, þar getur hann Íslands í 33. kapítula. Það 
sem sira Pétur segir um ísland, er mest sögulegs efnis, þar 
er getið um landnám íslands, leiðir þangað, fornan átrúnað og 
um kristnun landsins; að lokum talar hann nokkuð um þjóð- 
ina og segir, að Islendingar hafi síðan land byggðist verið 
drambsamir og þrjózkir og hafi litið smáum augum á Norð- 
menn, þvi þeir segðust vera komnir af hinum tignustu ættum 
í Noregi, þessvegna þyldu þeir enga höfðingja yfir sér; þó 
segir hann þeir hafi haft lögmann yfir landinu og skipt því 
í 4 fjórðunga. Segir Peder Claussön, að íslendingar hafi verið 
gjarnir til upphlaupa, hafi, eptir að ísland komst undir Noregs- 
konung, rekið burt og drepið suma sýslumenn konungs, þeir 
hafi jafnvel tekið Jón biskup (Gerreksson) í Skáiholti, bundið 
stein við háls honum og drekkt honum. Peder Claussön 
talar mikið um óöld, manndráp og brennur til forna og um 
ofstopa og illdeilur íslenzkra höfðingja, þessi sífelldi ófrióur 
hefir verið landsins mesta pest, þvi eiginlegar drepsóttir koma 
þangað sjaldan eða aldrei; ef íslendingar hefðu eigi drepið 

‘) Absnlon Pederssön: En sann beskrivelse om Norige (Norske 

Magazin. Udg. af N. Nicolaysen. I. Christiania 1860. bls. 67 — 160). 
íslands er þar getið á bls. 99 — 100. Sbr. Ny kgl. Samling, nr. 1642 — 
1643-4°. 

’) Norriges oc omliggende 0ers sandfærdige Bescriffuelse ind- 
holdenis huis vært er at vide, baade om Landsens oc Indbyggernis 
Leilighed oc Vilkor, saavel i fordum Tid, som nu i vore Dage. Kjöben- 
haffn 1632-4°; önnur útg. 1727-8vo (kap. 33, bls. 164 — 170). Um Peder 
Claussön í Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed I., 347—48. N. M. Peter- 
sen: Dansk Lit. Hist. III., bls. 428. 


Digitized by Google 



195 


og myrt hver annan, mundi landið hafa orðið fjölbyggt og 
auðugt. Sira Pétur segir enn fremur, að Tslendingar tefli 
manna bezt skák, og stundum standi eitt tafl yfir í margar 
vikur; hver hafi fyrst kennt íslendingum þessa list, segist 
hann þó ekki vita. 


20. Útlend rit um ísland. 

f’egar verzlun Þjóðverja var í mestum blóma á íslandi 
á 16. öld, voru eðlilega samgöngur héðan örari til Pýzkalands 
en annara landa, og íslendingar leituðu sér menntunar þar 
syðra, af þessu leiddi, að hin helztu rit um ísland þá koma 
út á f’jóðverjalandi, og höfum vér fyrr í þessari bók getið 
þeirra ítarlega. A 17. öld er í þessu efni orðin mikil breyt- 
ing, og höfum vér áður skýrt frá því í þessum þætti, nú er 
verzlun íslendinga og menntun að miklu leyti bundin við 
Danmörku, og af því leiðir, að hin helztu útlendu rit um ís- 
land á 17. öld eru samin i danska ríkinu; Islands er tiltölu- 
lega minna getið í bókum annara landa. Hér getum vér 
þriggja hinna helztu rita um ísland, er prentuð voru erlendis 
á 17- öld, tveggja ferðasagna eptir Martiniere og Streyc, og 
landlýsingar eptir Isac de Peyrere, að lokum setjum vér hér 
nokkra smákafla úr ýmsum almennum Iandfræðisbókum. Sá 
sem les þetta, mun fljótt komast að raun um, að framför þekk- 
ingarinnar um ísland hefir ekki verið mikil á þessari öld, 
gömlu skröksögurnar þvælast enn um flestar útlendar land- 
fræðisbækur, eins og þær aldrei hafi verið hraktar, hver tekur 
eptir öðrum satt og logið og þó helzt þær lygasögur, sem 
mergjaðastar eru, Martiniere er t. d. engu betri en Blefken, 
jafnvel að sumu leyti verri. 

Arið 1638 kom út bók á pólsku um ísland; höfundurinn, 
Daniel Streyc, segir frá ferð sinni til íslands og bætir svo við 
allítarlegri lýsingu á landinu og þjóðinni. Rit þetta er að 
mörgu merkilegt og eitt hinna langskárstu, er útlendingar 
rituðu um ísland á 17. öld, og setjum vér því hér aðalefni 
bókarinnar. Skrípa og kynjasögur eru tiltölulega fáar I þess- 

13 * 


Digitized by Google 



196 


ari bók, og þó hefir höfundurinn líklega þekkt rit Blefkens, 
en hefir ekki viljað elta allar öfgar hans. Um Blefken vitum 
vér ekki með neinni vissu, hvort hann hefir nokkurntima 
komið til íslands, en það er auðséð, að Streyc hefir komið 
hingað til landsins, líklega á árunum 1613 — 14. 

Daniel Streyc fór á stað frá Bremen á uppstigningardag ; 
á þriðja degi eltu vikingar þá, en Brimarar komust undan, 
sjóveikir voru þeir mjög, einkum kaupmaðurinn og skipstjór- 
inn, einn af hásetunum dó á leiðinni og skipstjórinn andaðist 
lika, nokkrum dögum eptir að þeir voru komnir til íslands. 
Föstudaginn eptir Trínitatis komu þeir að landi í lítilli vik, 
nálægt Helgapelda (Helgafelli) á íslandi; næstu nótt kom 
ofsaveður, sem nærri var búið að slíta upp skipið. í*aðan tóku 
þeir Streyc sér ferð á hendur til alþingis; landið, sem þeir fóru 
um, var hroðalega hrjóstrugt, og sumstaðar gaus svo mikill 
reykur og svæla upp úr klettunum, aó hárin risu á höl'ðum 
þeirra af hræðslu. Maturinn, sem þeir fengu á leiðinni, þótti 
þeim ekki góður, fannst þeim hart aðgöngu, að fá ekki annað 
en þurran, ósaltaðan og ósoðinn harðfisk með smjöri, stund- 
um fengu þeir þó soðinn fisk eða kjöt, en hvorttveggja var 
saltlaust soðið; 1 vatn drukku þeir og sauðamjólk, en þeim 
þótti vatnið betra. Á þinginu segir hann að sumir hafi star- 
að á þá með opinn munn, eins og kálfar á nýtt port, en aðrir 
voru góðir við þá og kurteisir. Segir Streyc, að kölski muni 
hafa blásið einum dómaranum því í brjóst, að þeir væru 
njósnarmenn, og afflutti hann þá við höfuðsmann og vildi láta 
setja þá í fangelsi, en honum varð ekki kápan úr því klæð- 
inu, því höfuðsmaður tók þeim vel, spurði þá um ferð þeirra 
og hvað þeir hefðu haft til matar á leiðinni, þeir sögðust 
hafa orðið að borða hið sama og íbúarnir, og undraðist hann 
mjög, að þeir skyldu geta þrifizt á slíku viðurværi, og lét 
þegar matsvein sinn gjöra þeim morgunverð og flytja hann 
í tjald þeirra og bauð þá siðan alltaf velkomna til síns borðs; 
urðu þeir þessu mjög fegnir, eptir það harðrétti, sem þeir 


') Á 17. öld var salt mjög litið notað á íslandi. Sbr. skírslu þor- 
láks bisknps Skúlasonar. Gl. kgl. Samling, nr. 2856-4". 


Digitized by Google 



197 


höfðu haft af íslenzkum mat. Siðan hittu þeir biskupinn í 
Skálholti og bauð hann þeim heim til sín i þinglok; i Skál- 
holti voru þeir 4 daga og 4 nætur og var þar vel veitt, bæði 
steikt og soðið kjöt og íiskur og ágætur lax, en allt var það 
saltlaust, en þó var salt á borðum, sem þeir gátu notað; 
íslendingar notuðu saltið aldrei, því þeir hafa vanið sig á að 
borða allt saltlaust; þar fengu þeir líka hangikjöt, en þeim 
fannst það þurrt og bragðlaust eins og kaðalspotti. Þar var 
litið um brauð, en nóg öl, bæði Hamborgaröl og lybskt öl. 
Áður en þeir fóru hélt biskup þeim veizlu, og voru þá born- 
ar inn fimm könnur, var vin i einni, öl í annari, hunang í 
hinni þriðju, brennivín i hinni fjórðu og mjólk í hinni fimmtu, 
var þessu öllu blandað saman; þetta gátu þeir ekki drukkið, 
en þeim var þá borið vín og öl óblandað, biskup og hans 
fólk drakk blönduna. Að skilnaði gaf biskup þeim 20 álnir 
af vaðmáli og tvo spæni, annan úr horni, hinn úr hvalbeini, 
bað biskup þá fyrirgefa, að hann gæfi þeim ekki peninga, 
því hann ætti þá ekki til. Síðan léði biskup þeim hesta og 
fylgdarmann og gaf þeim nesti til fararinnar. Biskup skrifaði 
höfuðsmanni með þeim og bað hann um far fyrir þá á skipi 
hans, en þar voru öll rúm full, svo höfuðsmaður úlvegaði 
þeim far með skipi frá Hamborg og borgaði fyrir þá far- 
gjaldið, það vissu þeir þó ekki fyrr en seinna, svo þeir 
borguðu líka sjálfir Hamborgurum farið, skipstjóri var ekki 
ráðvandari en svo. Á heimleiðinni fengu þeir mestu hrak- 
viðri, en komust þó á átta dögum til Hamborgar. Ekki er gott 
að segja með vissu, hvar þeir Streyc hafa fvrst komið á land 
á íslandi, annaðhvort hefir það verið í Kumbaravogi, nálægt 
Bjarnarhöfn, eða f einhverjum vogi við l’órsnes; þó þeir hafi 
lagzt á Kumbaravog, getur vel verið, að Streyc hafi viljað 
auðkenna staðinn með þvi að nefna Helgafell, því það fjall 
var frægast þar í nánd. Biskupinn, sem þeir hittu, hefir 
eflaust verið Oddur Einarsson, en höfuðsmaðurinn liklega 
Herluf Daa. 

Næst á eptir ferðasögunni kemur landlýsingin, og er hún 
meginefni ritsins. 

Fyrst talar höfundurinn um nafn landsins og segir, að 


Digitized by Google 



198 


þaö sé kennt við isinn, þar sé vetur mjög langur og strangur 
og auk þess reki þangað frá Grænlandi mikla hafisa, með 
hafisnum reka stór tré frá Grænlandi og Noregi; f þessum 
löndum rifa ofsaveður trén upp með rótum, og þegar miklar 
rigningar ganga, berast þau út i sjó og flytjast svo til ís- 
lands. Með hafísnum hrekjast og hvítabirnir til íslands frá 
Grænlandi. Áður var landið kallað Snæland, af þvi þar er 
ákaflega snjóþungt á vetrum, svo menn komast ekki út úr 
húsum, á sumrum er þar einnig mikill snjór á fjöllum, og 
stundum snjóar þá lika i byggðum; þegar Streyc var á ferð 
um jónsmessu leyti, snjóaði einu sinni svo mikið, að jörðin 
var þakin snjólagi, sem var hálfa alin á þykkt. Streyc segir, 
að íslendingar hafi verið heiðnir, þegar landið komst undir 
konung, en hann hafi látið sér mjög annt um að kenna þeim 
sanna kristna trú; segir hann að hinir greindustu unglingar 
séu sendir til Danmerkur og látnir ganga þar i skóla, til þess að 
læra lalínu og trúfræði. íslenzkan segir hann sé komin af þýzk- 
unni, og þeir sem kunni dönsku, geti nokkurn veginn skilið hana. 
Á Islandi eru tveir biskupar, annar i Schalhold, hinn i Hálár eða 
Holá, enn fremur talar hann um vísitazíur biskupa og um prest- 
ana, segir hann að þeir hafi ekki mikið fyrir ræðum sínum, 
þvi þeir lesi aðeins gamlar ræður upp úr prentuðum bókum, 
og segir hann að söfnuðurinn mundi taka það illa upp, ef 
prestarnir gjörðu sjálfir ræður sínar, og menn mundi þá 
gruna, að kenningin væri ekki samkvæm innblæstri heilags anda, 
er forfeður þeirra fengu hlutdeild i. Þó hneyxlast menn ekki á 
því, þó gamlir sjóndaprir prestar prédiki blaðalaust. Islendingar 
eru mjög guðhræddir, og meðan á bænahaldinu stendur í kirkj- 
unum, er sífellt verið að hringja, láta þá margir iðran sína 
i Ijósi með gráti og tárum. Við altarissakramenti hafa þeir 
einkennilega siði, á undan altarisgöngunni sættast þeir og 
takast í hendur, og karlmennirnir ganga til kvenna þeirra, 
sem eiga að vera til altaris, og rétta þeim hendina, síðan 
skríða þeir (einkum kvennfólkið) á hnjánum upp að altarinu, 
varpa sér svo til jarðar og reisa sig aðeins upp til hálfs, er 
þeir taka við sakramentinu; þegar þeir eru búnir að taka á 


Digitized by Google 



199 


móti blessuninni, skriða þeir aptur sömu leið með mikilli 
auðmýkt og guðrækni. 

Streyc segir, að Danakonungur hafi frá alda öðli ráðið 
yfir íslandi, en ekki hafi hann neinn hagnað af því, hann 
verði að láta sér nægja þann heiður, að ráða yfir svo fjar- 
lægri og merkilegri ey. Á hverju ári sendir konungur legáta 
upp til íslands, á hann að hafa umsjón með dómurum og 
þingmönnum, hafa nánar gælur á öllum málum og fram- 
kvæmdum og gefa konungi skýrslu um allt saman. Streyc 
iýsir í’ingvöllum eigi fjarri sanni og talar um Almannagjá og 
gerir hana allt of litla, segir hann að gjá þessi sé 2 — 300 skref 
á lengd, 20 skrefa breið og 5 faðma djúp, botn gjárinnar 
segir hann sé vaxinn hinu fegursta grasi, og sé ánægja að 
ganga þar um sér til skemmtunar. »Nokkrir segja, að djöf- 
ullinn hafi gjört þessa gjá, alveg eins og hún er nú, hún er 
að minnsta kosti sannarlegt furðuverk og á hún sér engan 
lika á allri eynni«. Þingvöllur sjálfur segir Streyc sé 
grösugur, en allt í kring séu hrjóstrug héröð og fjöll með 
mörgum djúpum gjám. Áður en þingið er sett, eru lands- 
Iögin lesin upp, og hlusta menn á þau með mikilli lotningu, 
þó þau séu löng, svo er þingið sett, og bera menn þá fram 
málefni sín, óskir og kvartanir. Sé einhver dæmdur til dauða, 
er hann höggvinn með öxi, til annara dauðdaga er enginn 
dæmdur, enda mundi íslendingum þykja viðbjóðslegt, að taka 
menn öðruvísi af lífi. 

Hlutfallið milli dags og nætur segir Streyc sé allt annað 
á íslandi en á Póllandi, af þvi landið liggi svo norðarlega, 
á íslandi getur um jónsmessu verið samanhangandi dagur í 
tíu vikur, og á vetrum jafnlöng nótt, aðra hluta ársins skipt- 
ast dagar og nætur á sama hátt sem annars staðar. Hinn tíu 
vikna langa dag starfa íslendingar helzt að fiskiveiðum og 
öðru, sem þykir mestu varða, þá hafa þeir engan vissan 
hvildartima. en sofa, þegar þeir þurfa þess, úti á víðavangi. 
á grasílötum eða uppi á húsþökum. Annars segir hann, að 
íslendingum sé ekki mikið um vinnu, þeir vinni aldrei, nema 
þegar þeir neyðist til þess. Á vetrum, þegar nóttin er lengst, 
sofa íslendingar heldur ekki á vissum tímum, sumir (einkum 


Digitized by Google 



200 


húsbændur) fara stundum ekki á fætur í tvo daga i röö, en 
eta og drekka i rúminu og horfa á aÖra vinna. Til elds- 
neytis hafa íslendingar hris eða mó og til ljósmatar tólg eða 
lýsi. Sér til dægrastyttingar lesa þeir sögur eða skemmta 
sér við leiki. f*essu næst talar Streyc um fjöll á íslandi og 
segir, að þau séu ákaflcga há, svo enginn maður komist upp 
á þau; tvö fjöll eru merkilegust, Snebels-Hokel (Snæfellsjök- 
ull) og Hekla. Snæfellsjökull segir hann sé 5 milur á hæð, 
og aldrei sjáist toppurinn, því hann sé ávallt skýjum hulinn, 
segist hann þó hafa séð, að snjór sé niður í fjallið mitt; 
segir hann að margir hafi reynt til að komast upp á Snæ- 
fellsjökul, en það hafi engum tekizt; þrir Englendingar' reyndu 
1607 að ganga upp á fjallið, en þeir hurfu, og vita menn 
ekkert um afdrif þeirra, en hundur, sem með þeim var, kom 
aptur og var þá alveg hárlaus, eins og hann hefði verið látinn 
ofan í sjóðandi vatn; heldur Streyc að annaðhvort muni 
hvirfilvindur hafa tekið Englendingana eða þeir hafi kafnað 
af einhverri banvænni Iopttegund. Hekla segir Streyc sé svo 
hræðileg, að menn geta orðiö hálfsturlaðir af að horfa á hana 
í fjarska, þar eru kolsvartir klettar og ótal holur og gjár, og 
ógurlegir logar gjósa sí og æ úr fjallinu. Reykjarsvælan 
verður að biksvörtu skýi og logarnir lýsa um alla eyna hina 
löngu vetrarnótt. Steinar kastast svo langt út úr Heklu, 
að enginn þorir að búa í tveggja mílna fjarska, þaðan heyrast 
sifelld vein, óp og ýlfran; loginn kveykir ekki í pappír, lérepti 
eða öðrum þesskonar þurrum hlutum, en það sem er lifandi 
eða rakt brennur á svipstundu; þegar votviðri ganga, eru 
logarnir mestir, og þegar mikið snjóar á vetrum. Streyc 
talar því næst um anda, er kveljist i Heklu, og um ósköpin, 
sem þar ganga á, þegar von er á stórviðburðum einhvers 
staðar í heiminum. íslendingar sjá það á Heklu, þegar eitt- 
hvað er mikið um að vera í útlöndum, en þeir vita ekki 

') Eggert Ólafsson getur um þjóðsögu um þessa Englendínga, er 
hann heyrði undir Jökli. |>ar segir, að Englendingarnir hafi verið Iveir, 
varð annar blindur, en hinn hálfblindur, og komst sá með lífi niður 
aptur, af því hann hafði látið drjúpa blóð úr fiösku i slóð sina á 
uppeptirleiðmni. Reise gjennem Island I., bls. 277 — 278. 


Digitized by Google 



201 


hvað það er, fyrr en þeir fá fréttir með skipum frá Þýzka- 
landi eða öðrum löndum. Margir hafa reynt að ganga upp á 
Heklu, en það hefir aldrei tekizt, fæstir þeirra, sem þangað 
fara, koma aptur, sumir detta í gjár eða holur, aðrir rotast 
af grjótfluginu, sumir brenna í logum, sem brjótast hér og 
hvar út um sprungur fjallsins, og sumir verða svo hræddir 
við andana, sem þar búa, að þeir falla í ómegin og verða 
svo til á fjallinu. Það er ætlun margra, að hér sé heivíti 
eða kvalastaður fordæmdra, eða þá að minnsta kosti eitthvert 
op á hinum ógurlega vitispytti, er vellur af eldi og brenni- 
steini. Streyc getur þess, að fleiri séu merkileg fjöll á ís- 
landi, eitt þeirra sé 16 mílur frá Skálholti, og þar hafi sá 
atburöur orðið um vetur 1613, er nú skal greina: 1 »Fyrst 
gengu þrumur og eldingar án afláts í 3 daga, og það svo 
ákaft, eins og væri verið að skjóta með stærstu fallbyssum, 
siðan komst allt fjallið í hreifingu, og logandi eins og steypi- 
járn rann það með ógurlegum hávaða og með hræðilegum 
þrumum niður í breitt vatn, nærri 30 feta djúpt, sem var 
þar rétt hjá, og fyllti það alveg með möl og brunagrjóti, en 
sjálft vatnið varð allt að gufu«. 

í 6. kapítula talar Streyc um vötn á íslandi og nefnir 
uppsprettur og hveri, segir hann að vötn séu þar sum ágæt 
til heilsubótar, en íslendingar noti þau lítið, en af hverunum 
hafi þeir mikil not; sumir sjóða kjöt i hverunum og hengja 
það síðan upp í eldhús og treina sér það stundum heilt ár, 
þetta kjöt er bragðlaust, og þó eta íslendingar það með 
ánægju. Skárra verður kjötið, þegar það er soðið ( katli með 
hreinu uppsprettuvatni, en ketillinn svo settur ofan á hver, 
þó svo, að hveravatnið kemst ekki upp f hann. JÞeir sem 
eiga malt, brúka hverina til ölheitu, en sumir þvo í þeim 
klæði og hreinsast þau ágætlega, og er það þvi heppilegra, þar 
sem engin sápa er til i landinu. Sumir gjöra sér laugar og 
veita i þær hveravatni. A íslandi eru tvær merkilegar upp- 
sprettur, gerir önnur hvíta ull svarta, hin svarta ull hvíta. 

‘) Opt hefir það komið fyrir, að hraun hafa runnið í vötn eða 
tjarnir. Hér er líklega átt við gosið úr Eyjafjallajökli 12. október 1612. 
Annálar Bjðrns á Skarðsá II., bls. 64. 


Digitized by Google 



202 


Á íslandi eru einnig margar stórar og strangar ár, á þeim 
eru hvergi brýr, og er það opt Iifshætta að ríða yfir þær; í 
þeim er mikil laxveiði. 

Af ferfættum dýrum er fátt á fslandi, mest er þar af 
tóum, þær eru sumar mjallahvitar, sumar svartar, sumar 
gráar, sumar flekkóttar eða með ýmsum öðrum litum. Ref- 
arnir gera fslendingum mikið mein, einkum á vorin, þá ráð- 
ast þeir á féð og drepa unglömbin; íslendingar eiga illt með 
að vinna þá, því þeir hafa hvorki boga né byssur. Fuglar eru 
margir á íslandi, þar eru stórhópar af villigæsum, sem gjöra 
mjög mikinn skaða á grasi og engjum, þar eru lika álptir, 
andir, allavega lit akurhænsn , 1 Iævirkjar, hvitir fálkar, sem 
Englendingar veiða og selja öðrum þjóðum, stórar hvitar 
arnir og hrafnar, sem flestir eru svartir. Af öllum þessum 
fuglum hafa fslendingar lítil not, enda hafa þeir engin tæki 
tii að veiða þá, en þeir safna eggjum í kleltum og hellrum 
og eta þau harðsoðin með smjöri, en án salts og brauðs. 
Vagnvegir eru engir á íslandi og engir vagnar; vegirnir eru 
mjög vondir, og eru þeir til mikils trafala fyrir ferðamenn, 
og ekki sfður hitt, að þar eru engin gistihús eða veitingahús. 
Af því vegirnir eru svo vondir, er ekkert hægt að fara gang- 
andi, menn ferðast alltaf ríðandi, um fjöll og klungur, dali og 
mýrar, hestarnir eru svo fótvissir, þó þeir séu flatjárnaðir, 
að þeir komast yfir verstu ófærur, og aldrei fara íslendingar 
af baki hvað vondur sem vegurinn er. Sumstaðar eru bruna- 
hraun, sem mjög er hættulegt að fara yfir, þau eru að ofan * 
þakin smágrjóti og sumstaðar eru undir því djúpir katlar, 
sem hestar og menn geta orðið fastir í ; þegar menn ríða um 
slíka staði, bylur jörðin undir eins og trumba, svo það heyrist 
langar leiðir. Sumstaðar upp til fjalla eru hyldýpis gjár, sem 
eru svo djúpar, að ekki sést í botninn, i sumum þeirra er 
snjór, í sumum vatn, er andir synda á. Sumstaðar er jarð- 
vegurinn hreifanlegur og vaggandi, en þó fagurlega grasi 
vaxinn, svo það sýnist alveg hættulaust að fara um hann, 
en þegar hesturinn kemur út á þennan jarðveg, dillar hann 


‘) Liklega rjúpur. 


Digitized by Google 



203 


allur undir fæti, en ef hesturinn liggur í á slíkum stað, 
er mjög illt að bjarga honum. Sumstaðar ganga langir firðir 
inn í landið, sem menn um fjöru riða yfir, eins íljótt og 
menn geta, svo flóðið ekki nái þeim . 1 Hættulegastar eru þó 
árnar, og þegar farið er yfir þær, er áríðandi að hafa góðan 
hest, sem syndir vel; íslendingar hughreysta ferðamenn, sem 
smeikir eru, og segja þeir þurfi ekkert að óttast, ef þeir haldi 
sér vel, klárinn muni koma þeim yfir. Brýr eru hvergi á 
íslandi, enda er ekki gott að byggja þær, því þó grjót sé 
nóg, þá er þó alveg kalklaust. Af því hvergi eru veitinga- 
hús, þá verða menn að gista á bæjum, þar sem er nógur hagi 
fyrir hestana ; nesti verða menn að hafa með sér. Efnamenn 
hafa marga til reiðar og áburóarhesta undir tjald og vistir, 
sumir hestarnir ganga lausir og er áburðurinn lagður á aðra 
hesta, þegar hinir verða þreyttir. Tjöldin eru auk annars 
góð til verndar móti mýbiti, því inn f þau fara mýflugurnar 
ekki; mývargurinn er mestur og áfjáðastur þar sem mýrlent er. 
Flugur eru mjög fáar á íslandi, og þar'eru hvorki höggorm- 
ar, froskar, skorpíónar, eðlur né önnur eiturkvikindi. 

Atvinnuvegirnir á íslandi eru ekki margbrotnir, þvi þar 
er hvorki akuryrkja, vínrækt né garðrækt, þýzkir kaupmenn 
hafa opt flutt garðávexti til íslands, til þess að reyna hvort 
þeir gætu ekki þrifizt þar, en það hefir verið árangurslaust. 
Aðalatvinnan er fiskiveiðar, þvi þar er fullt áf fiski, bæði í 
sjó og ám ; Islendingar hafa engin net, en veiða allt á öngla, 
og marghlaða báta sína á stuttum tima. Þegar þeir eru 
búnir að flytja aflann heim, hengja þeir hann á stengur eða 
strengi fram með húsunum til þerris, og af vindi og sólskini 
þornar og harðnar fiskurinn, án þess að skemmast, á sama 
hátt þurka þeir kjöt og skemmist það heldur ekki; sést á 
þessu, að loptið er betra -og hollara á íslandi en i öðrum 
löndum. Lýsið úr fiskunum láta þeir í tunnur og selja það, 
og nota margir iðnaðarmenn það í útlöndum, einkum þeir, 
sem fást við skinnaverkun. íslendingar lifa einnig á kvik- 


l ) fað er auðséð. að Streyc tysir hér leiðinni, sem hanu hefir 
farið að vestan, talar um M^rar og Löngufjörur. 


Digitized by Google 



204 


fjárrækt og uppala ágæta hesta og fóðra þá á heyi á vetrum, 
en ef veturinn er i harðara lagi og heyin þrjóta, gefa þeir 
hestum, kúm og kindum harðfisk. Kýr og naut eru kollótt; 
kýrnar mjólka vel og úr mjólkinni fæst mikið af smjöri; af 
þvf íslendingar hafa ekki nóg ilát fyrir smjörið, þá hlaða 
þeir smjörtöflunum upp i húshorn. Sauðfé er margt á ís- 
landi, kindurnar hafa stór horn og eru smiðaðir úr þeim 
spænir og annað þvilíkt. íslendingar verða stundum að reka 
kindur. kýr og naut til fjalls, þangað sem hrjóstrugt er, svo 
skepnurnar sálist ekki af ofáti í búfjárhögunum. Ullin af is- 
lenzka fénu er fögur, mjúk og löng; kindurnar eru ekki 
klipptar, en þær eru látnar halda ullinni þangað til reyfin 
fara að losna af þeim, þá rýja menn kindurnar og safna 
saman ullinni, sem af þeim hefir dottið út um hagann. Úr 
ullinni gjöra íslendingar sokka og klæði, sem þeir kalla watt- 
man (vaðmál), það er mjúkt og heitt, en mjög stórgert og 
illa ofið, af því menn þar á landi ekki þekkja áhöld þau, 
sem notuð eru til klæðagjörðar. Ef klæðagjörð íslendinga 
væri eins og hún ætti að vera, er enginn efi á þvf, að vað- 
málið mundi verða fagurt og haldgott. f*egar íslendingar 
eru búnir að safna saman töluverðu af smjöri, fiski, lýsi, 
vaðmáli o. fl.. flytja þeir það allt til kaupmannanna, sem ár- 
lega á mörgum skipum koma til landsins frá Englandi og 
Úýzkalandi og flytja með sér allskonar vörur t. d. peninga, 
brauð, öl, vin, brennivín, hunang, mjöl, malt, tré- kopar- tin- 
messing- og járnker, lérept, klæði, kaðla, hatta, skó, og timbur 
til þess að smíða úr báta. Kaupmennirnir fá svo mikið af 
fiski, að þeir hlaða þeim í stóra hlaða eins og heylanir. Meðan 
á kauptíðinni stendur, gengur ekki á öðru en veizlum og 
gestaboðum. Islendingar vilja helzt ekki taka á móti öðrum 
peningum en beinhörðum dölum, dúkata eða aðrar peninga- 
tegundir kæra þeir sig minna um, af þvf þær ganga ekki í við- 
skiptum þeirra á milli, en eru jiðeins goldnar í árlega skatta 
til konungs, annars nota íslendingar vanalega ekki peninga i 
verzlun sín á milli, öll þeirra innanlandsverzlun er fiskverzlun. 
Meðan fslendingar verzla við kaupmenn verða kaupmenn að 
fæða þá, þeim er þar alltaf matur til reiðu, en kaupmenn hafa 


Digitized by Google 



205 


engan óhag af því, þeir ná sér fullkomlega niður á skipta- 
vinum sínum, þegar þeir kaupa vörur þeirra. 

Það er sjaldgæft á íslandi, að 3 eða 4 hús standi saman, 
optast eru þau einstök eða tvö standa saman, hvert af húsum 
þessum skiptist aptur i mörg herbergi og peningshús, og búa 
opt 50 í öðru og 100, 150 eða jafnvel 200 manns í hinu. Hús 
þessi eru vanalega neðanjarðar og þakin torfi með blómlegum 
grasvexti, á þakinu getur hver sem vill fengið sér dúr, og 
af því fæst ágætis hey. Að innan eru húsin rúmgóð, og 
þegar íbúafjöldinn vex, stækka þeir þau, svo nægilegt rúm 
sé fyrir alla. íslendingar byggja hús sín niðri i jörðunni, af 
því þar er svo mikil timburekla, og þó nóg sé af grjóti, þá 
vantar kalk og leir til þess að binda steinana. Auk þess 
hlifa þessi hús íbúunum bezt í hörðum vetrum og gegn 
hvassviðrum, sem í þessu landi eru svo áköf, að ekkert stenzt 
við, og gera veðrin því mikið tjón. Sá sem verður fyrir 
sliku ofsaveðri úti á rúmsjó eða á fjörðum, getur á engan 
hátt bjargazt til lands, bátar, skip og menn tætast i sundur 
í smáagnir; veður þessi eru og mjög hættuleg fyrir stór skip, 
þó þau liggi fyrir stórum akkerum; á landi eru veðrin líka 
opt svo mikil, að þau jarðvarpa mönnum og hestum. 

Orð ritningarinnar »i sveita þíns andlitis skaltu þfns 
brauðs neyta«, er ekki hægt að heimfæra uppá íslendinga 
eptir bókstafnum, því þeir smakka aldrei brauð; þar i landi 
er hvorki til brauð, salt, timbur, öl, vín, aldini eða garð- 
ávextir, og þó eru íslendingar ánægðir með kjör sín og lofa 
mjög landið, svo þeir segja að Island sé bezta land undir 
sólunni. Ef ástæður Islendinga eru skoðaðar með athygli, 
þá sést líka, að þær eru alls ekki svo bágar, sem margir 
skyldu ætla; íslendingar hafa ýms hlunnindi fram yfir aðra 
menn, og það helzt, að loptslagið er þar miklu heilnæmara 
en annars staðar, og þessvegna eru margir sjúkdómar, sem 
eru algengir annars staðar, t. d. hitasóttir, »podagra« og pest, 
ókunnar þar í landi; Islendingar verða því gamlir, ekki allfáir 
verða 150 ára og sumir jafnvel, eptir þvi sem sagt er, 200 
ára. fhj íslendingar séu litlir vexti, þá eru þeir þó sterkir, 
íljótir og fimir. Af þvi þeir eru svo smávaxnir, þá verða 


Digitized by Google 



206 


þeir opt hissa á stærö útlendinga, sem þó ekki eru nema 
meðalmenn. Kvennfólkið er þó ennþá minna en karlmenn- 
irnir; þó er fólkið laglegt og snoturt og alls ekki útitekið. 
Það má einnig telja það hnoss, að íslendingar eru ánægðir 
með kjör sin, þó geta þeir vel notið lifsins gæða, þegar þeir 
heimsækja kaupmennina, og þá staupa þeir sig duglega. í*ó 
þeir fái allskonar vinföng, láta þeir þau ekki eldast, en drekka 
þau vanalega strax; þetla hefir þó engin áhrif á hinn vana- 
lega lifnaðarhátt þeirra, þeir bregða ekki út af þvi, sem þeir 
hafa vanizt frá barnæsku. Það er lika hagur fyrir íslend- 
inga, að þeir eru lausir við allskonar áhvggjur annara þjóða, 
þar er engin bændaþrælkun og engar óbilgjarnar landskuldir 
eða kvaðir; hver getur sezt þar að sem hann vill. Ekki þurfa 
íslendingar að bera áhyggjur fyrir því, að þeir hafi ekki nóg 
fyrir sig aö leggja, því alltaf er nóg af fiski og kjöti, sem er 
aðalfæða þeirra. Stritvinnu þurfa þeir aldrei að vinna, aðal- 
starf þeirra er skepnuhirðing, og fiskiveiðarnar eru þeim 
miklu fremur til hressingar en fyrirhafnar, þvi allstaðar er 
svo mikill fiskur, að menn á stuttum tíma geta aflað sér nóg 
til uppeldis. Klæðnaður íslendinga er mjög einfaldur, og svo 
likur á körlum og konum, að það er örðugt að þekkja karl- 
menn frá kvennmönnum á fötunum einum, einkum ef litið 
er á þau að aptan. Af þvi lítið flyzt af léreptum, þá eru 
þau svo dýr, að nærri öll alþýða manna er í skinnskyrtum. 

Kringum ísland eru margar stórar og smáar eyjar ; stærri 
eyjarnar eru byggðar og hjá þeim eru miklar fiskiveiðar; merk- 
ust þessara eyja er Wespene , 1 ey þessi er stór og á henni 
margar fisk-arnir, á þessari ey getur engin kona orðið létt- 
ari, þungaðar konur verða allar að fara til meginlandsins og 
ala börn sin þar . 2 Fram með ströndunum eru margir klettar 
og sker i sjónum, og verða farmenn að hafa mikla varúð, 
að þeir eigi sigli á sker þessi, einkum á næturþeli. Einn af 
klettum þessum líkist munki í kápu, og fyrir framan hann 
er annar breiðari klettur, sem likist altari. í fjarska sýnast 

*) Vestmannaeyjar. 

*) Her er liklega itt við ginklofann, sem fyrrum deyddi flest börn 
í Vestmannaeyjum. 


Digitized by Google 



207 


klettar þessir alveg eins og munkur krjúpi fyrir altari og lesi 
messu, en þegar nær kemur sést, að þetta eru aðeins klettar. 
Nálægt Helgapelda (Helgafelli) er líka hár klettur, sem mjög 
likist kvennmanni, svo ógn er á að horfa; 1 það er auðséð á 
klettum þessum, að þeir eru ekki gjörðir af manna höndum. 
í höfunum kringum ísland er, eins og i öllum norðlægum 
höfum, mesta mergð af allskonar stórfiskum, þeir dragast 
þangað úr öllum áttum, af þvi sjórinn er svo fiskauðugur, og 
hinir stóru fiskar eta hina smáu. Merkastir allra stórfiska 
eru hvalirnir, þeir synda um sjóinn með miklu busli og 
hávaða, tveir og tveir, eða þrír og þrir saman, synda að 
skipunum, og standa aðeins bökin og hálf augun upp úr 
sjónum ; hvalir þessir synda jafnhliða skipunum og skoða þau 
og skipshöfnina með mesta athygli; skipunum gera þeir ekk- 
ert mein, nema þeir séu ertir, meðan hvalirnir eru nærri, 
verður skipshöfnin að forðast alla háreysti og skot og mýkja 
þá með blíðlegum og vinsamlegum orðum. Hvalir þessir eru 
ógurlegir útlits, bæði sökum þess, að þeir eru svo stórir, og 
af þvi þeir eru biksvartir, og er sem eldur brenni úr augum 
þeirra; þegar þeir hreifa sig um sjóinn, reka þeir háar bylgjur 
á undan sér, og þegar þeir stinga sér, ris sjórinn upp eins og 
veggur. t*egar hvalirnir koma aptur upp á yfirborðið, blása 
þeir valninu úr nasaholunum í háa lopt, svo það verður að 
svo smáum dropum, aö svo er sem i þoku eða gufu sjái; 
hvalablástrinum fylgja svo miklar dunur og hávaði, að hann 
heyrist í tveggja mílna fjarska. Nasaholur hvalanna eru viðar 
sem eldhússtrompar. Smáhvalir koma opt i hópum inn í 
firðina og fjarar þar uppi, safnast menn þá að þeim og drepa 
þá. Kjöt hvala þessara er ekki gott átu, en spikið er til 
mikilla nota. Úr hvalbeini smiða íslendingar stóla, bekki og 
annað þessháttar. Kringum ísland eru líka sverðfiskar, þeir 
eru miklir óvinir hvalanna, hafa þeir langa og hvassa brodda 
upp úr bakinu, synda undir hvalina og veita þeim mikil 
svöðusár í kviðinn, hvalirnir flýja stundum fyrir sverðfiskum 


') Liklega kerlingin í Kerlingarskarði. 


Digitized by Google 



2<>8 

þessum alveg uppá land. 1 Enn eru þar til í sjónum stökk- 
fiskar, er henda sér langt upp úr sjónum ; fiskimenn eru mjög 
hræddir viö þessa fiska, enda er það von, því stökkfiskarnir 
elta bátana, leika sér aö þeim og brjóta þá.* Auk þess sjást 
við og við í sjónum ógurleg skrímsli, sem að sumu leyti 
líkjast landdýrum. Af skrímslum þessum eru tvær tegundir 
merkilegastar, önnur tegundin er svipuð ógurlegum höggormi 8 
og getur orðið hálf míla á lengd; þessir ormar skríða stund- 
um upp í fljótið hjá Skálholti og sjást af þeim 3 eða 4 kryppur 
upp úr vatninu, kryppurnar eru svo háar, að stærstu skip 
geta siglt í gegnum þær: þegar skrímsli þessi sjást, veit það 
alltaf á einhver stórtiðindi, ormur þessi sást t. d. nokkru 
áður en Rudolf keisari dó (1612). Hitt skrímslið sést lika 
ávallt fyrir atburði, það er mjög stórt og hræðilegt og á því 
þrír hausar. 

Aó lokum getur Streyc þess, að hann hafi hér aðeins 
stuttlega drepið á hið merkasta, er snerti lýsingu íslands, og 
sleppt mörgu, af því hann hafi aðeins dvalið þar stuttan tíma, 
og svo segist hann hafa sleppt öllu þvi, sem hann ekki var 
fullkomlega sannfærður um að væri satt. *Ef eg ættic, segir 
Streyc, »að segja frá öllu því, sem íslendingar hafa sagt mér, 
mundi enginn trúa, af því menn eru vanalega svo gerðir, að 
þeir dæma allt eptir því, sem þeir sjá og reyna í sínu eigin 
landi, og trúa ekki frásögum um það, sem öðruvísi er í öðr- 
um löndum*. 4 

Af ágripi þessu sést það glöggt, að lýsing Streyc’s ber 
langt af öllum hinum öðrum lýsingum og ferðasögum útlend- 
inga í þá daga; þó bábyljur séu allmargar innan um, þá eru 

‘) Hér er líklega átt við háhyrninga (Orca gladiator) og er rétt 
sagt frá óvináttu þeirra við hvalina. 

*) Sögur um »stökkla« eru enn algeugar á íslandi. 

’) »Den store Söslange« ; sögur um þessa orma eru enn.algengar 
meðal sjómanna á Norðurlöndum. 

*) Kortfattet Beskrivelse af den 0 Islandia ved Danicl Streyc 
(Vetterus), fra Polsk oversat af Edvin M. Thorson (Annaler for nordisk 
Oldkyndighed 1868, bls. 251—298); aptan við er: Nogle Bemærkninger 
til Daniel Streyc’s Beskrivelse af Island. ved Sigurö Jónasson (bls. 
298-321). 


Digitized by Google 



209 


þær af þvi tagi, að allir trúðu þeim sem helgum sannindum 
i þá daga. Streyc hefir auðsjáanlega sagt svo rétt frá, sem 
honum frekast var unnt, hann hefir tekið vel eptir, þegar 
hann ferðaðist á Islandi. og hefir heyrt margt um hagi ís- 
lendinga; sumt hefir hann þó misskilið og sumt hefir líklega 
verið farið að ryðga i endurminningu hans. f*að sem skakkt 
er eða í meira lagi hjátrúarblandið, hefir hann flest tekið úr 
eldri ritum. Frumrit þessarar ferðasögu kom, eins og fyrr 
hefir verið getið, út í Lesznó (Lissa) 1638, sá bær er í Posen, 
sem þá var einn hluti pólska ríkisins. Um æfi Daniel Streyc’s 
vita menn því nær ekkert, hann var ættaður frá Máhren, sett- 
ist að í Lesznó nokkru eptir 1620 og átti þar prentsmiöju, 
kallar hann sig á bókum optast Vetterus, en það er þýzk út- 
iegging af Streyc, með latínskri endingu, og þýöir frændi; 
Streyc var enn á lífi 1643. Það er sagt, að annar maður frá 
Máhren, Jan Salomon, hafi verið honum samferða til ís- 
lands, en ekkert vitum vér heldur um þann mann. Líklega 
hefir Daniel Streyc í fyrstu ritað bók sina á böhmísku, enda 
eru enn til böhmísk handrit af henni, og hefir hann síðan 
snúið ritinu á pólsku, eptir að hann var seztur að í Lesznó. 

Isaac de la Pcyr'ere (1594 — 1676), frakkneskur fræðimaður, 
ritaði 1644 bók um ísland; hann kom það ár lil Kaupmanna- 
hafnar með sendiherra Frakka og sendi frásagnir sínar um ísland 
til la Mothe le Vayer í bréfsformi, og er ritið dagsett 18. 
des 1644. Peyrére komst í kynni við Ola Worm og aöra 
danska fræðimenn, og átti við þá bréfaskipti; hann gjörði sér 
far um að fá fræðslu um sögu íslands og Norðurlanda, safn- 
aði bókum Arngríms lærða handa bókasafni Mazarins kar- 
dínála o. s. frv. Bréfin um ísland ritaði Peyrére áður en 
hann hafði fengið nauðsynlega þekkingu um landið og rithöf- 
unda þá, sem um það höfðu skrifað; líklega hefir rit hans 
fyrst ög fremst átt að vera skemmtibók, hann tekur þvi lyga- 
sÖgurnar úr Blefken óbreyttar til smekkbætis, þó hann viti 
betur, til þess að geta gert frásöguna fjörugri og hlægilegri. 
í bréfi til Worms 1645 segir Peyrére, að vinum sínum í París 
hafi geðjazt mjög vel að íslandslýsingunni, en nú biðji þeir 
sig að spyrja Worm, hvort það sé rétt, sem Blefken segir, að 

u 


Digitized by Google 



210 


hrafnar á íslandi séu hvítir. hvort það sé satt, að þar sé að- 
eins ein brú og hún sé úr hvalbeinum, og hvort menn þurfi 
að brúka kompás, til þess að rata um eyðimerkur á ísiandi; 
eins viil hann fá eitthvað að vita um fjallið Hvítserk (Hutisoch) 
inilii íslands og Grænlands, og um einhyrninginn (náhvelið), 
livort hold á honum sé kjöt eða fiskur og hvort hann sé láðs 
eða Iagar dýr. Worm svarar þessum spurningum í næsta 
bréfi, biður hann fyrst og fremst Peyrére að trúa ekki Blefken, 
sem sé allra manna vitlausastur og lýgnastur, og visar hon- 
um á >Anatome Blefkeniana« eptir Arngrfm. Worm segist 
iiafa spurt íslenzka stúdenla i Höfn um atriði þau, er Peyrére 
minnist á, þeir segjast aldrei hafa séö neinn hvilan hrafn, en 
þeir hafi heyrt einhvern orðasveim um það, að einn hvitur 
lirafn hafi átt að sjást og hati það þótt mikið undur ; þeir segja það 
satt vera, að ein brú sé á íslandi, á Jökulsá eystra (Jockulsav), 
en hún sé úr tré. engin brú sé þar til úr beini; vegir segja 
þeir séu um allt ísland, en á vetrum, þegar allar heiðar 
eru þaktar snjó, nota sumir leiðarstein, þegar ekki sést til 
vega. Um Hvitserk segist Worm ekki vita annað en það, 
að ef menn sigli til Grænlands frá Reykjanesi á íslandi, þá 
verði Hvitserkur og fjallið Anarck fyrst fyrir mönnum, og er 
á milli þessara fjalla góð höfn, sem heitir Sandhafn. Um 
einhyrninginn segir Worm, það sem hann veit, að það sé 
hvalur, er heiti nálivalur o. s. frv. 1 Bréf Peyrére’s um ís- 
land voru gefin út óbreytt 1663, og höfundurinn hefir ekki 
hirt um að breyta þvi, sem skakkt var.* 


‘) Epistol* 0. Wormii II., bls. 920 — 923, 

*) Isaac de Ia Peyrére varð síðar kunnur altstaðar um Norðurálf- 
una fyrir bók sína »Systema tbeologicum ex Præadamitarum bypothesi, 
1605«. Menn höfðu verið i vandræðum með að gjöra sér skiljanlegt, 
hvernig Adam gæti verið forfaðir þjöða i Vesturheimi og öðrum fjar- 
lægum löndum, sem fyrr höfðu verið ókunn Norðurálfubúum. en 
Peyrére reynir að sanna það af ritningunni. að Adam hafi aðeins verið 
forfaðir Gyðinga. en ekki heiðingjaþjóða; byggir hann það á fyrstu Móses- 
bók, þar sem talað er um annað fólk samtíða Adam og Kain, tilfærir 
einnig Rómverjabréf 6, 12 — 14 o. fl. t)t úr þessu varð mikil rimma; 
Peyrére varð fyrir ýmsum ofsóknum og fjöldi ritlinga var skrifaður, til 
að hrekja hann og berja niður þennan villulærdóm. 


Digitized by Google 



211 


Isaac de la Peyrére fer eptir ritum Arngríms lærða og 
Blefkens og frásögnum Ola Worms. í bók hans er fátt nýtt, 
þvi hún er ekkert annað en samtíningur úr öðrum bókum ; 
sumt er rétt, og hefir höfundurinn það eptir Arngrimi, en 
mjög margt er skakkt, og tekur hann hið helzta ^f þvi úr 
riti Biefkens; Peyrére trúir mörgum sögum Blefkens og tekur 
jafnvel hinar kámugustu og lýgilegustu í bók sína og segir, 
að þó þesskonar sögur hafi ekki mikil áhrif á skynsamt fólk, 
þá geti þó verið gaman að lesa þær eða heyra þær, því ef slfku 
væri eigi trúað, þá væri heldur ekki sagt frá þvi. Peyrére 
telur það sjálfsagt, að Blefken muni hafa komið til íslands 
og finnur enga ástæðu til að rengja það, er Blefken þykist 
hafa séð sjálfur, enda þykir honum auðsjáanlega gaman, að 
segja frá kynjum og skripum; í fyrra hluta bókarinnar segir 
Peyrére mest frá landinu og landsmönnum og fer þar eptir 
Blefken, seinni hlutinn er mest sögulegs efnis og fer höfund- 
urinn þar mest eptir »Crymogæu* Arngrims. Hér munum 
vér aðeins geta um fátt, því ekki eru margar nýungar í 
ritinu. 

Peyrére segir meðal annars, að auk hvítabjarna og refa 
lcomi til Islands með hafísum svartir birnir, gaupur og eiu- 
hyrningar; hann er mjög margorður um Heklu undrin og um 
þaim aragrúa af sálum, er þar kvelst í eldinum. Peyrére 
segir, að ísland hafi til forna skipzt í 4 fjórðunga og hver 
þeirra aptur í þrjú ömt (bailliages), sem á íslenzku heiti 
»repes« (hreppar), í Norðlendingafjórðungi hafi þó verið 4 
ömt; í hverju amti voru 6 — 10 sýslur (judicatures). Peyrére 
segir margt frá fornöld Islands og sögu, tekur hann það allt úr 
bókum Arngrfms, þó kemur það fyrir, að hann misskilur 
sumt, en hefir hausavíxl á sumum hlutum ; hann hælir Arn- 
grimi mjög og fylgir söguritum hans, en leggur auðsjáanlega 
meiri trúnað á Blefken, þar sem hann lýsir háttum og siðum 
íslendinga, og þó þekkir hann rit Arngrims móti Blefken. 
Peyrére getur þess, að Arngrímur sé þá (1644) enn á lífi og 
segir, að hann sé kominn yfir nirætt(l), en merkilegast þykir 
honum þó, að hann fyrir 4 árum hafi gipzt kornungri stúlku. 
Meðal annars talar Peyrére um skáldskap Islendinga til forna 

14 * 


Digitized by Google 



212 


og um islenzk hirðskáld, og segir hann, aö menn hafi jafnvel 
ímyndað sér, að svo mikill kraptur fylgdi Ijóðum islenzkra 
skálda, að þeir gætu kveðið djöflana upp úr helvíti og stjörn- 
urnar niður af himninum ; sumir íslendingar, segir hann, séu 
slik náttúruskúld. að þeir tali allt daglegt mál í Ijóðum. 
Andagiptin kemur yfir þá með nýju tungli; þegar æðið gripur 
þá, umhverfast þeir allir, andlitið verður náfölt og augun 
sökkva i höfðinu; þegar svo stendur á, er ekki gott að fást 
við skáldin, bit óðra hunda er varla eins hættulegt eins og 
skammir þeirra. Þessu til sönnunar kemur Peyrére með 
sögu, sem hann hefir eptir Ola Worm. íslenzkur stúdent 
ákærði landa sinn fyrir Worm, sem þá var rektor háskólans, 
fyrir það, að hann hefði orkt um sig níð; Oli Worm, sem 
skildi íslenzku, gat þó ekki séö, að visurnar væru neitt æru- 
meiðandi, en þá fór Islendingurinn, sem orðið hafði fyrir 
niðinu, að gráta og barma sér og kvaðst aldrei mundi geta 
um frjálst höfuð strokið eða litið upp á nokkurn mann á 
íslandi, ef slikir kviðlingar breiddust út, og sýndi síðan Worm 
fram á hina huldu illu meiningu, sem lá bak við orðin og í 
kenningunum. Worm ávítaði þá hinn stúdentinn einslega og 
ógnaði honum með þvi, að hann mundi verða ákærður fyrir 
galdra, ef landi hans yröi fyrir óhappi eða sjúkdómi, þá yðr- 
aðist hinn synda sinna og játaði hinn illa tilgang, er lægi i 
kvæðinu, reif það i sundur og lofaði, að hann skyldi engum 
kenna það, fór svo til landa síns, faðmaði hann og sættust 
þeir heilum sáttum. 

Peyrére segir, að til forna hafi íslendingar verið svo 
voldugir og átt svo stóra herskipaflota, að konungar í Dan- 
mörku og Noregi voru hálfsmeikir við þá, en nú er á ís- 
landi orðið svo skóglaust og svo mikil timburekla, að íslend- 
ingar hafa ekki afl til að smíða sér nokkrar fiskikænur; nú 
ferðast engir íslendingar til útlanda, nema nokkrir stúdentar, 
sem fara til háskólans i Kaupmannahöfn, og þeir eru allir 
svo heimfúsir, að ekki er hægt að fá neinn til þess, að stað- 
næmast í Danmörku. Peyrére segir, að islenzkir stúdentar 
séu ágætlega gáfaðir og vanalega séu 12 — 15 íslenzkir nem- 
endur við háskólann í einu, flestir segir hann þeir séu litlir 


Digitized by Google 



213 


vexti og grannir. Peyrére talar dálitið um ferðalög á ís- 
landi og vegi, og segir að þar sé ómögulegt að rata nema 
með kompás, og svo séu sett merki, þar sem dýpi snjóarins 
er mest. svo menn ekki detti þar niður í; annars segir hann, 
að íslendingar, bæði vegna fjárbeitar og fiskiveiða, búi fram 
með ströndinni, en upplendið sé eintóm öræfi. í seinasta 
hluta ritsins er Peyrére að reyna að sanna gegn Arngrími, 
að á íslandi hafi verið mikil byggð og jafnvel kristni löngu 
fyrir fyrstu landnámstið, er íslendingar telja, og ætlar þvi, að 
ísland sé Thule, er grískir og latneskir höfundar nefna; öll 
röksemdaleiðsla hans í þessu máli er þó ekki annaö en 
vandræðabull, byggt á misskilningi. 1 

Pá kemur Martiniere til sögunnar, hann segir að Friðrik 
III. hafi 1647 stofnað tvö félög, til þess að efla verzlun þegna 
sinna, átti annað félagið að verzla á íslandi, hitt í öðrum 
norrænum löndum. Seinna félagið, er rak verzlun í Noregi, 
sótti til konungs um leyfi til þess, að leita til enn nyrðri 
landa sér til hagnaðar, og fékk levfið, voru þá gerð út 3 skip 
i Kaupmannahöfn og var Martiniere læknir á einu þeirra 
Frá Kaupmannahöfn fóru þeir svo 1653 til Noregs og flækt- 
ust þar norður með landi, komu til Bergen og Þrándheims 
og sigldu svo norður að heimskautsbaugi ; þar komust skipin 
ekki áfram fyrir logni, þá sendu þeir bát í land, til þess að 
ná i finnskan galdramann, 2 er gæti selt þeim vind, loks náðu 
þeir i galdramann, hann kom út á skipið og festi dulu við 
seglskaut þeirra á fremra mastri og hnýtti á hana þrjá hnúta, 
sem þeir áttu að leysa sér til byrjar; fyrir viðvikið fékk hann 
tóbakspund og tíu krónur i silfri. Peir fengu góðan byr af 
tveim fyrstu hnútunum, en versta illviðri og hrakninga, er 
þeir leystu þriðja hnútinn. Siðan komust þeir til Varanger 


’) haacde la Peyrére: Relation de l’Islande. Paris 1663-8vo. Eg hefi 
farið eptir útgáfunni, sem prentuð er i Recueil de voiages au Nord. 
Amsterdam 1715, I . bls. 26—72. 

’) Vindsala Finna var vel kunn á íslandi á 17. öld, í Gandreið 
Jóns Daðasonar stendur: >Lappafinnar kunna að fj'sa í kamp á Ása- 

fór og vekja storma og stórvinda. einkum þaðan sem blæs i þeirra 
fæðingartið<. Ny kgl. Samling. nr. 76. fol., bls. 153. 


Digitized by Google 



214 


og fór Martiniere þaðan landveg um hinar norsku og rúss- 
nesku Lappmerkur, þvi næst létu þeir aptur frá landi og kom- 
ust norður undir Spitzbergen, en urðu frá að hverfa, héldu 
þeir svo austur á bóginn og komust á sjö og landi allt auslur 
yfir Uralfjöll til Síberíu, sigldu svo til Nova Zembla og þaðan 
heimieiðis. Af öllu þessu ferðalagi segir Martiniere hinar 
mesta tröllasögur og allskonar undrasögur, um löndin og íbúa 
þeirra. A heimleiðinni hröktust þeir vestur að Grænlandi og 
hittu þar marga hvalaveiðamenn, hollenzka og franska; á 
leiðinni frá Grænlandi hrepptu þeir hafvillur og ofsaveður og 
vissu eigi hvar þeir voru, þá sá háseti einn úr mastrinu 
eldsloga mikinn i vestri og grunaði þá nú, að þeir væru 
nærri Islandi og loginn væri úr Heklu. Réðu þeir því af, að 
hleypa undan veðrinu til íslands; alla nóttina heyrðu þeir 
hvelli og brak sem fallbyssuskot með ógurlegum eldglær- 
ingum, eptir mikið andstrevmi og armæðu náðu þeir þó landi 
nálægt borginni Hori. Fóru þeir í land 15 saman til bæjar 
þessa, er liggur 1 */a milu frá sjó, og svo til Kirkebar, sem 
er smábær þar f nánd, þar hittu þeir danska kaupmenn, er 
tóku þeim vel og sögðu þeim, að daginn áður hefði verið 
svo ógurlegur jarðskjálpti, að þeir hefðu haldið að landið 
mundi sökkva. Martiniere getur þess, eins og Ziegler, að 
graslendi séu svo kjarngóð á íslandi, að vel verði að gæta 
fénaðarins, svo hann springi ekki af ofáti. Þaðan fóru þeir 
8 saman til Heklu, höfðu 4 fylgdarmenn og einn hest með 
nesti; riðu þeir um fjöll og firnindi, uns þeir komu að fjall- 
inu: fylgdarmennirnir sögðu þeim svo ógurlegar sögur af 
gjám, sem væru í Heklu, að allir létu hugfallast nema Mar- 
tiniere og kaupmaður einn, sem með þeim var, gengu þeir 
svo tveir einir til fjallsins. Þeir félagar urðu að vaða ösku og 
vikur í miðjan legg í fjallshlíðunum, komu þá á móti þeim bik- 
svartir hrafnar og gammar, er verpa þar. Þegar þeir voru 
komnir hálfa mílu upp í fjallið, heyrðu þeir undarleg hljóð 
undir fótum sér og sáu í kringum sig hyldýpis gjár, er gusu 
úr sér loga og neistum með hinni megnustu fýlu, urðu þeir 
þá svo hræddir, að þeir hlupu allt hvað af tók niður fjallið 
aptur. Úr fjallinu gaus hræðileg svæla með ösku og grjóthrfð 


Digitized by Google 



215 


og hinum ógurlegasta gauragangi, þótlust þeir nú eiga fótum 
sínum fjör að launa og hlupu svo hart, að þeir komust ú 
fjórðung stundar til félaga sinna; voru þeir þá orðnir bik- 
svartir af öskunni, örvita og mállausir af hræðslu og féllu í 
ómegin; þegar búið var að núa þá og bera edik að vitum 
þe : rra, röknuðu þeir þó við aptur, fengu sér svo í staupinu 
til þess að hressa sig, og náðu sér fljótt aptur, svo þeir gátu 
skoðað ýms náttúrunnar furðuverk, sem þar voru á næstu 
grösum. f*ar voru tveir brunnar merkilegir, annar var svo kald- 
ur, að allt varð að steini, sem í hann var látið, en hinn var 
sjöðandi heitur; þar voru hverafuglar að hoppa og leika sér, 
en þegar þeir urðu varir við mannaferðina, stungu þeir 
sér til botns i brunninum, en hann var rúmlega 60 faðmar 
á dýpt. b'rá brunnum þessum riðu þeir til sjóar og heyrðu 
þá brátt angistarvein og ýlfur, sögðu fylgdarmennirnir, að það 
væri kvein fordæmdra, er kveldust í isnum, kölski væri 
stundum vanur að hressa þá á þvi, að kvelja þá í ísnum, 
þegar hann um stund væri búinn að steikja þá i Heklu. 
Martiniere segist þó hafa komizt að raun um, að saga þessi 
væri ósönn, kveinin kæmu eingöngu af samslætti ísjakanna, 
er þeir hreifðust af sjó og vindi; hann segir ennfremur, að 
is þessi komi stöðugt í júnimánaðar lok og fari 15. september. 
Eptir þriggja daga ferð komu þeir aptur til skipsins, þá voru 
þangað komnir landstjórinn og biskupinn í Skálhoiti, til þess 
að spyrja frétta. Þessu næst lýsir Martiniere íslendingum og 
háttum þeirra hérumbil á þessa leið: 

íslendingar búa í hellrum, sem þeir hafa höggið í klett- 
ana, sumir eiga þó hús svipuð lapplenzkum húsum, sum eru 
byggð úr hvalbeinum, sum úr tré og þakin torfi. íslendingar 
sofa innan um fénaðinn, undir sama þaki; karlmenn eru rudda- 
legir, kvennmenn nokkuð skárri, þær eru flestar dökkmórauðar 
á hörundslit, líkt og Norðmenn. Klæði sín gjöra íslendingar 
úr hampi eða líni, en sumir eru þó i selskinnsfótum og 
snúa hárin út. Aðalatvinna þeirra er fiskiveiðar. íslend- 
ingar eru dónalegir og villimannslegir og flestir göldróttir; 
þeir tilbiðja djöfulinn, sem þeir kalla »Kobalde«, og ber hann 
opt fyrir þá í mannsmynd; þeir eiga líka goð, illa tálgað úr 


Digitized by Google 



216 


tré, en það sýna þeir sjaldan, þvi þeir eru hræddir um, að 
lútherskn prestarnir, sem eru að reyna að frelsa þá úr klóm 
djöfulsins, muni taka það af þeim eða brjóta það. f’eir hafa 
líka þjónustuanda (Trolles), er þjóna þeim dyggilega og segja 
þeim fyrir óorðna hluti. Andamir vekja þá, þegar gott er 
veður á morgnana, svo þeir komist timanlega á sjóinn til 
fiskiveiða, en þá verða þeir að bölva óguriega ; því meir sem 
þeir blóta, því betur fiska þeir. íslendingar eru svo göldr- 
óttir, að þeir geta sagt aðkomumönnum, hvað gerist heima 
hjá þeim í fjarlægum löndum, og þeir selja vind til byrjar 
hverjum sem hafa vill. Einu sinni sátu nokkrir íslendingar á 
fiskimiði nálægt Heklu og um sama leyti varstórorustaeinhvers- 
staðar í Evrópu, þá sáu fiskimenn að púkarnir í Heklu höfðu 
nóg að starfa, þeir voru á sifelldum ferðum fram og aptur 
og báru sálirnar á bakinu inn í Heklu, eins og býflugur bera 
hunangið á fótum sér inn í býflugnabúið. ]?ó graslendi séu 
ágæt á íslandi, þá vex þar þó ekkert hveiti né heldur nokkur 
annar brauðávöxtur, sakir kuldanna og hinna hörðu norð- 
austanvinda. Eptir að Martiniere er búinn að ryðja úr sér 
allri þessari vitleysu, siglir hann frá íslandi beina leið til 
Kaupmannahafnar; hann endar bók sína með löngum roms- 
um um einhvrninga og annari lokleysu. 1 

Á 17. öld var bókagjörð orðin mjög mikil og komu þá 
út fjölda margar bækur í öllum greinum; til er frá þeim tima 
aragrúi af kennslubókum og handbókum i almennri landa- 
fræði, eru sumar á latinu, sumar á öðrum tungum ; þó latín- 
an væri enn vísindamálið, þá réði hún þó eigi lengur öilum 
bókmenntum, sem fyrr hafði verið. í kennslubókum þessum 
er íslands optast getið, sem vonlegt er, en lítinn fróðleik um 

') Herrn Martiniere Neue Reise in die Nordischen Landschafften. 
Das ist: Eine Beschreibung der Sitten, Gebráuche, Aberglauben, 
Gebáuden und Kleidung der Norweger, Laplánder, Killopen, Borandi- 
aner, Siberianer, Samojeden, Zemblaner und Eisslander, Sampt einem 
Bedencken uber den Irrthum unser Erdbeschreiber, wo nemlich Grön- 
land und Nova Zembta liegen, und wie weit sie sich erstrecken. Aus dem 
Englischen ins Deutsche iibersetzet Durch Johann Langen. Hamburg 
und Gliickstadt 1670-4°. Af bók þessari eru til margar ötgáfur á þýzku, 
ensku, holtenzku og frönsku. 


Digitized by Google 



217 


landið er þó að sækja í bækur þessar. Vér höfum fyrr nefnt 
nokkra höfunda frá 16. öld. er getið hafa íslands stuttlega, 
en hér munum vér geta nokkurra þeirra, er uppi voru á 
17. öld; vér nefnum aðeins nokkur dæmi, til þess að sýna 
almenna þekkingu um ísland, eins og hún kemur fram i 
vanalegum kennslubókum, en sleppum mörgum, er vér þekkj- 
um og eflaust enn fleiri, er vér ekki þekkjum, enda mætti 
æra óstöðugan, að tina upp allt slíkt. 1 í flestum þessum 
bókum er ekkert nema upptugga úr eldri bókum, höfund- 
arnir eru sjaldan svo sjálfstæðir, að þeir finni upp nýjar vit- 
leysur eða skröksögur um landið, þeir japla á hinum gömlu 
sögum og afbaka þær aðeins dálítið. Mjög margar kennslu- 
bækur framan af 17. öldinni sækja heizt vit sitt í Ortelius, 
t. d. kennslubækur Quadens, Diepholds og Cluveriusar; Quaden 
segir, að íslendingar tali afbakaða dönsku; Diephold segir, að 
Brimarar hafii fyrstir fundið ísland, Cluverius, að landið sé 
frægast fyrir stærð sína, hvolpana og Heklu, er alltaf gjósi 
o. s. frv. s Stærð landsins er talin nokkuð lik hjá ýmsum 
höfundum: A. Gölnitz 3 segir, að ísland sé 144 þýzkar mílur 
á lengd og 65 á breidd, Eberhard Schulthess, 4 að það sé 110 


') Hér má geta þess, þó það eiginlega ekki snerti efnið, að Don 
Miguel de Cervantes Saavedra (f 1616), hið nafnfræga skáld Spánverja, 
ritaði skáldsögu, er heitir Persiles og Sigismuuda; rit þetta kom út að 
honum látnum. Persiles er konungssonur frá íslandi, Sigismunda er 
konungsdóttir frá Frislandi. Sbr. Historisk Archiv 1878, II., bls. 204. 

*) M. Quadi Compendium universi complectens geographicarum 
enarrationum libros sex. Coloniæ Agrippinæ 1600-8vo, bls. 663— 66. 
R. Dirpholdi Manuductio ad novam geographiam. Halæ Saxonum 1628- 
12°, bls. 140. PJt. Cluverii Introductio in universam geographiam. 

Lugd. Batav. 1629, bls. 164. í útgáfu af þessari bók, sem kom út 
• Amstelædami 1697«, eru viðaukar eptir Johann Bunon o. fl. þar segir 
meðal annars, að Christian IV. hafi látið snúa ritningunni á íslenzku 
og flytja hana til íslands; ennfremur e* þess getið, að grisk tunga hafi 
þegar fyrir mörgum árum verið mörgum kunn á íslandi (bls. 233). 

’) A. Qölnitzii Compendium geographiæ. Amstelodami 1643-12°, 
bls. 209.. 

4 ) Eberhardi Schulthesii Synopsis Geographiæ. Vor diesem in 
tabulis ediret; anjetzo aber verdeutschet, vermehret und gebracht in 
dieses Geographisch Handt-Biichlein. Túbingen 1660-12°, bls. 481-88. 


Digitized by Google 



218 


milur á lengd og 60 á breidd o. s. frv. E. Schulthess safnar 
saman allmörgum sögum um ísland, og er lýsing hans nokkurs- 
konar ágrip af hinurn helztu skröksögum eldri höfunda: 
hann segir aö þjóöir þær, er nálægt búi, haldi að helvíli sé 
á Islandi, af því ýlfur heyrist þar i hafís og eldfjöllum, hann 
segir aö Danakonungur styrki íslendinga til náms viö háskóla 
í Kaupmannahöfn og Rosloch, en alþýða manna sé mjög 
hjálrúarfull, og hver hafi húsanda sér til hjálpar, og að þeir 
selji vind likt og Lapplendingar, geri mél úr fiski, verði sumir 
200 ára gamlir o. s. frv.: ennfremur tekur hann úr Blefken 
sögur um óskirlifi kvenna, og segir aö úr tré á íslandi velli 
út bjór og hann sé góöur móti frönsku sýkinni, sem þar er 
algeng. Um heitar uppsprettur talar hann einnig, um brunna, 
er geri svarta ull hvíta o. s. frv. Hinn nafnfrægi landfræð- 
ingur Varenius nefnir Heklu hjátrúarlaust, sein hans var von 
og vísa, og segir um hana: »Hekla gýs stundum engu minna 

en Etna og kastar upp úr sér stórum steinum ; eldurinn, sem 
eigi getur frjálslega komizt út, framleiðir undarleg hljóð, er 
líkjast stunum, og halda þvi ýmsir auðtrúa menn, að þar sé 
helvíti og að þar kveljist syndugar sálir*. 1 Aptur á móti er 
hjátrúin mögnuð hjá Julius Cœsar Eectipilius, hann segir aö 
Hekla sé eitt af opum vítis og þar megi kenna svipi dauðra 
manna og hafa tal af þeim, »guð vildi að þesskonar staðir 
væru til á jörðunni, svo dauðlegir menn fengju fulla vissu 
um samastað hinna óguðlegu eptir dauðann, svo þeir þannig 
lærðu að óttast guð og með því, að komast hjá eilífum eldi« .* 
í bók eptir frakkneskan kristmunk, Georg Foumier (f 
1652), er dálitið talað um íslendinga, hann segir meðal ann- 
ars: »lslendingar eru svartir á hár, lágir og þrýstnir, þeir 

búa í þorpum, hús þeirra eru gjörð úr einum steini samfelld- 
um og hliðarnar þaktar; húsgögn hafa þeir mörg og snotur. 
tennur sinar og tannhold nugga þeir úr hlandi, til þess að 
verja það rotnun*. fvi næst talar hann um fisk- og smjörát 

') B. Varenius: Geographia generalis in qua affectiones generales 
telluris explicantur. Amstelodami 1650-12°, bls. 106. 

*) J. C. Becupitius: De Vesuviano incendio nuntius. Neapoli 

1682-12°, bls. 65—66. 


Digitized by Google 



219 


Islendinga, heilsu þeirra, að þeir verði 200 ára; talar um 
draugagang, svipi, stunur og hljóð i Heklu o. fl. Fljót segir 
hann séu á íslandi full af laxi, og við ströndina sé ógurleg 
mergð fugla, eins og ský ; á íslandi eru ennfremur hvít akur- 
hænsni (rjúpur), hvftir hrafnar og fálkar. Hinir fornu íslend- 
ingar settu ýms lög, meðal annars, að ekki mælti styrkja 
lækna, nema þeir fyrir sakir elli eða sakir sjúkdóma, án 
nokkurra eigin afbrota, hefðu orðið öreigar eða þurfandi. 1 
Ph. Ferrari talar um, að svo mikil fiskmergð sé á íslandi, 
að nrenn noti fiskana þurkaða sem eldsneyti, einkum þó 
beinin, hann getur þess og, að draugar sjáist við Heklu.* B. P. 
Boussingault ritar um sama leyti dálítið um ísland, og er 
það mest upptugga úr öðrum bókum, um kvalir i ís og eldi 
o. s. trv.; hann segir að íbúarnir hafi smiðað kirkju úr rifjum 
og beinum hvala og annara stórfiska, en annars búi þeir i 
hellrum og á flestu hafi þeir sameign. 8 Hjá Lucas de Linda 
(f 1660) er lengra um ísland en vanalega gerist í slíkum 
bókum, og nokkuð á annan hátt og sumt furðanlega rétt. 
Aðalefnið er svona. íslendingar búa nú sem fyrr fjarri hver 
öðrum, en ekki í borgum eða þorpum, hús sin byggja þeir 
úr timbri og torfhnausum og hafa vindaugu eða glugga á 
þökunum. Á hverri jörð standa bæjarhúsin hvert hjá öðru, 
en peningshúsin standa kippkorn frá íbúðarhúsunum. Til 
drykkjar hafa íslendingar áir og láta í þær hunang, hunangs- 
vatn eða berjavökva. Alþýðumenn klæðast vaðmálsfötum, en 
ríkismenn nota útlenda dúka; peninga hafa íslendingar ekki, 
en þeir vega silfrið, margir bera gullhringi og armbönd. 
Hinir fornu íslendingar tíðkuðu glimur, bæði fullorðnir menn 
og unglingar æfðu krapta sína og glímdu vanalega berir. 
f'eir tömdu sér einnig aðrar listir t. d. knattleika, þeir skutu 
spjótum og notuðu boga og slöngur. Hestaþing eða hestavíg 


') Oeorg Fournier: Geographica orbis notitia. Francofurti 1668- 
12°, bls. 20—22. 

’) Ph. Ferrari: Lexicon Geographicum. Londini 1667, fot., bls. 390. 
*) »Presque toutes choses sont communes entre eux, excepté les 
femmes«. B. P. Bouseingault : Le novveav theatre du monde. Paris 
1668-12°, Tom. II.. bls. 271-273. 


Digitized by Google 



220 


voru alltið, menn ráku hestana til bardaga með svipum og 
bareflum. íslendingar dansa sér til skemmtunar eptir söng- 
lögum, hver og einn syngur kvæði eptir röð og hinir hoppa 
í hring. Til forna dýrkuðu íslendingar guðinn í*ór og ýmsa 
aðra guði, einkum Frey, Njörð og As. Norðurlandaþjóðir 
tilbáðu konunga sína, sem dánir voru, eins og guði og færðu 
þeim fórnir, eigi aðeins ferfætt dýr heldur og menn, þeir 
voru drepnir á þann hátt, að þeim var barið upp við stóra 
kletta. Nú eru íslendingar kristnir. Til forna var íslandi 
skipt i goðorð og goðar voru dómarar og prestar; höf. nefnir 
og lögmenn og lögsögumenn, talar um eiða, er menn sóru 
um leið og þeir snertu hringa, er fórndýrablóði var roðið á 
o. s. frv. Nú segir hann að íslendingar hafi 10 manna nefud, 
er sjái um að lögum sé hlýtt. Náttúra íslands er fátæk, og 
lítið er þar um jarðarávexti, menn lifa þar mest á fiskiveið- 
um; hestar eru þar harðgjörir og vel lagaðir til langferða, 
þar eru einnig þefhundar. íslendingar eru sterkir og harð- 
gjörir og vel lagaðir til hernaðar og harðrar vinnu, þeir halda 
heilsu sinni og kröptum fram á gamalsaldur. 1 Totnas Ittiíjius 
getur um eldfjöll á íslandi 1 og segir að þau séu þrjú, Hekla, 
Helga og Krossfjall, á þeim er glitrandi snjór á tindunum, 
en við rætur þeirra brennandi eldur o. s. frv. T þýzkri landa- 
fræði, er kom út 1687, er íslands getið, meðal annars sögð 
stærð þess (144 og 65 þýzkar milur) og sagt, að landstjóri búi 
á konunglegu sloti, er heitir Bestede við Sinu Hafna, og líka 
getið um Hala, Skálholt og Heklu. 8 

Ennfremur skal eg geta tveggja enskra landfræðisrita. er 
nefna ísland. G, Mcriton segir, að ísland sé 400 mílur 

‘) Lucae de Linda Descriptio orbis et omnium ejus rempublicarum. 
Lugd. Batav. 1655-8vo. far í um ísland bls. 894 - 97. Hérumbil 
orðrétt þ^zk útiegging er í »0rbis lumen et Atlantis juga tecta retecta« ; 
Das ist: Newe ausfiihrliche Entdeck- und Beschreibung der gantzen 
Welt. Frankfurt am Main 1666-8vo, b)s. 1206 — 1208. 

’) Tomœ Ittigii Lucubrationes academicæ de montium incendiis. 
Lipsiæ 1671-8vo, bls. 98 — 106, kap. V. De montibus ignivomis Islandiæ 
Gronlandiæ et Loppiæ. 

*) Teutscbe Staatsgeographie. Frankfurt und Leipzig 1687, bls. 
1174-1176. 


Digitized by Google 



221 


(enskar) á lengd og að þar sé ákaflega kalt ; 1 íslendingar lifa 
eingöngu á fiski og hann er aðal verzlunarvara þeirra, hin 
islenzka langa er fræg um alla Norðurálfuna Helztu bæir á 
íslandi eru Hallen og Schshelten. I átta mánuði af árinu 
eru stöðug frost á Islandi og hvorki korn né tré geta 
þrifizt fyrir norðanofviðrum, þar vex ekkert tré nema einir; 
grasvöxtur á íslandi er góður, nautgipir eru kollóttir, sauðfé 
hyrnt; íslenzku hundarnir litlu eru uppáhald kvennfólksins; 
höfundurinn segir, að auk Islands heyri Frísland undir Dani, 
og þangað komi margar þjóðir til verzlunar.* F. Gordon 
er allmargorður um ísland . 8 Hann segir, að á Islandi sé svo 
kornlaust, að íslendingar verði að mala þurkuð fiskbein og 
gjöra úr þeim brauð. Vestan til á íslandi er vatn, sem gjörir 
allt að steini, og á miðju landi annað vatn, er svo banvæna 
gufu leggur upp úr, að fuglar drepast, er þeir reyna að fljúga 
yfir. Höfundurinn segir, að Islendingar séu meðalmenn að 
vexti, en mjög sterkir og montnir af kröptum sfnum, þeir 
eru mjög fákunnandi og hjátrúarfullir, karlar og konur eru 
nærri eins klædd. Landstjóri Danakonungs býr í Bestode- 
kastala. Menn vita ekki hvenær kristni fyrst koin til Iands- 
ins, sumir íslendingar hafa Lútherstrú eins og Danir, en hinir 
ómenntuðu innfæddu menn, er vanalega dyljast í holum og 
hellrum, halda enn fast við forna skurðgoðadýrkun, eins og á 
fyrri öldum . 4 Johanncs Wiilfer talar dálítið um ísland og 
sérstaklega um Heklu, hann atyrðir Blefken fyrir vitleysur 
hans, og segir að þeir höfundar hafi rangt fyrir sér, er segja 
að Hekla sé sígjósandi, hún gjósi eins og Vesuv aðeins endur 
og sinnum. Wúlfer ber fyrir sig bók f*órðar Þorlákssonar, 


’) »a damnable cold country«. 

*) G. Meriton: A Geographical Description of the World. London 
1679, bls. 849. 

3 ) P. Qordon: The geographical grammar. London 1736-8vo. bls. 
229— 30; 14. úlgáfa aukin og leiðrétt af Mr. Senex. Fyrsta ótgáfa 
1 693 (?) 

4 ) »The unciviliz’d Natives, who commonly abscond in Dens and 
Caves, they still adhere to their ancient Idolatry as in former Times«. 


Digitized by Google 



222 


er hann eignar Strauch. 1 Af þessum fáu dæmum, er vér hér 
liöfum tilfært, sjáum vér, að þekking fræðimanna úti í löndum 
um ísland, er á 17. öld litlu betri en á 16. öld, ritsmíði 
þeirra Arngríms Jónssonar og í’órðar f’oriákssonar höfðu 
ekki nærri eins mikil áhrif, eins og við hefði mátt búazt; 
Norðurlandabúar eru aptur á móti fróðari um ísland en áður, 
og á öndverðri 18. öld breiðist nokkur þekking þaðan suður 
á bóginn, þó verður ekki veruleg breyting fyrr en eptir 
miðja 18. öld, er visindalegar rannsóknir hefjast. 

') Johannis Wiilftri. De majoribus oceani insulis earumque 
origine brevis disquisitio. Norimbergæ 1691-8vo, bls. 41, 121 — 122. 


Digitized by Google 



V. Fyrri hluti átjándu aldar. Uppá- 
stiingur um viðrcisn tslands og land- 
iýsingar, er af þeim spretta. 


21. Yfirlit yfir uppástungur og bollalagnað um 
viðreisn og framfarir íslands. 

yér höt'uin hér að framan skýrt frá ástandi og aldarbrag á 
’ 17. öld og þeim grundvelli, sem ritstörf manna þá hvíldu 
á; jarðvegur menntalifsins var enn þá hrjóstrugur og hugs- 
unarlifið blandað hjátrú og hiudurvitnum. Náttúrufræðis- og 
landfræóisrit báru eðlilega keim af aldarandanum. Þegar tók 
að líða undir lok 17. aldar, fór hugsunarhátturinn að breyt- 
ast, hjátrúin rénaði smátt og smátt og náttúrufræðisritin fóru 
að verða dálítið skynsamlegri; vísindalegar náttúru athuganir 
rvðja sér þó ekki braut fyrr en um miðja 18. öld, um fyrri 
hluta aldarinnar er enn þá margt á ringulreið, þó hjátrúar- 
inuggan sé að hverfa. Náttúrulýsingin nær eigi fullu gildi, 
fvrr en menn fara að athuga náttúruna og rannsaka löndin 
eingöngu i vísindalegum tilgangi, án tillits til þess, hvort þaö 
hefir praktíska þýðingu eða ekki. 

Hindurvitni og hjátrú eru aðaleinkenni 17. aldar, en 
bollaleggingar um viðreisn landsins og framfaratilraunir ein- 
kenna 18. öldina. Arangurinn af öllu framfarabraskinu varö 
þó, eins og kunnugt er, mjög litill, enda var það eðlilegt, þvi 
undirstöðuskilyrðin vantaði, þjóðin var orðin lömuð og kjark- 
laus og þurfti að læra að hugsa og vinna og treysta sjálfri 


Digitized by Google 



224 


sér, og svo vahtaði alla þekkingu á náttúru íslands og lifs- 
skilyrðum þjóðarinnar. Mönnum hætti við að gjöra skakkar 
ályktanir um atvinnuvegina, það sem gaf af sér góðan arð í 
öðrum löndum,^héldu menn líka ætti við á íslandi, án þess 
að taka nægilegt tillit til loptslags og landshátta. Það er ekki 
laust við, að það eymi nokkuð eptir af þessum hugsunarhætti 
enn þá á íslandi, þó menn nú ættu að geta komizt að rök- 
studdum ályktunum, ef menn vilja lesa, athuga og hugsa, en 
það eru því miður allt of fáir, sem það gjöra. í staðinn 
fyrir að byggja á reynslu fyrri tíma, verður allur þorri manna 
að reka sig á og biða tjón, áður en þeir láta sannfærast. 

Þess hefir áður verið getið. að allskonar hörmungar 
dundu yfir Islendinga á 17. öldinni, og þó keyrði úr hófi 
hina tvo síðustu áratugi, þá voru harðindin afskapleg og 
fjöldi fólks komst á vergang; atvinnuvegunum og efnahagnum 
hafði stórum farið aptur, og átti verzlunin mikinn þátt í því. 
Menn fóru nú þegar að sjá, að eitthvað varð til bragðs að 
taka, landið var komið á steypirinn; menn voru búnir að 
missa hugrekki og þrautseigju forfeðranna, en mændu vonar- 
augum til stjórnarinnar, allt sitt traust settu menn til kon- 
ungs, lögðu sjálfir árar i skut og hættu öllum tökum. Það 
er einkenni 18. aldarinnar og einveldisanda þess, er þá var rikj- 
nndi, að stjórnin átti að gera allt, hugsa fyrir menn og búa 
fyrir menn, allt átti að leiðrétta með lagaboðum, fyrirskip- 
unum og fjárveitingum. En það sást hér sem annars staðar, 
að meðan þjóðirnar ekki hjálpa sér sjálfar, er þeim engin 
viðreisnar von. f*egar þjóðirnar missa sjálfstraustið, hætta 
að vinna og gleyma að bjarga sér, þá er hætta á ferðum. 
Velferð hverrar þjóðar er meira komin undir dugnaði 
einstaklinganna en stjórnarfarinu; lagaboð hafa aldrei 
komið neinni þjóð úr niðurlægingu, það er hinn siðferðislegi 
grundvöllur í hugsunarhætti þjóðanna, sem mestu ræður. 
Ef þjóðum á að fara fram, verða þær að uppala sig sjálf- 
ar í siðferðislegu þreki; það er langur vegur og örðugur, 
en viss. 

í lögþingisbókum frá aldamótum 17. og 18. aldar og 
siöar eru eintómar hallæriskvartanir, og út af þeim spruttu 


Digitized by Google 



225 


ýmsar skýrslur um ástand landsins 1 . Árið 1688 hafði Miiller 
amtmaður lesið upp konungsbréf á þinginu, f því býður kon- 
ungur honum að grennslast eptir málmum og nytsömum 
steinum, er geti orðið konungi til gagns og tekjuauka, og að 
gera uppástungur um framfarir i verzlun og fiskiveióum, og 
öllu því, er geti orðið landinu til gagns. Amtmaður biður þá 
lögmenn, lögréttumenn og allan almúga, að láta sig vita eitt- 
hvað um þetta efni og gera uppástungur þar að lútandi, svo 
hægt sé að framkvæma boð konungs. Lögmennirnir Sigurður 
Björnsson og Magnús Jónsson svara með miklum harmatöl- 
um um harðindi og fátækt landsins, og hinn sami eymdar- 
óður kveður við á hverju þingi upp frá því. Árið eptir 
(1689) skipaði amtmaður enn, að gera skýra grein á hátta- 
lagi landsins í einu og ööru, var það gert skritlega með 
undirskriptum sýslumanna; 1690 var sömuleiðis gefin skrifleg 
skýrsla um eymdarástand landsins o. s. frv. Til er enn þá 
dálítil ritgjörð um ástand landsins eptir Sigurð Bjömsson lög- 
mann (t 1723); skýrslu þessa' 2 samdi hann 1699 og sendi 
Múller amtmanni, í henni er eingöngu talað um harðindi, 
dýrtið og óstand í landinu, er orsakast af langvinnum vetrar- 
hörkum, hafísum og illviðrum og þar af leiðandi almennum 
fjárfelli. 

Þessar hallærisskýrslur gefa tilefni til þess, að menn 
fara nú almennt að skrifa ritgjörðir um viðreisn og framfarir 
landsins, dálítið hafði reyndar verið skrifað um það efni 
áður, en það var ekki nema svipur hjá sjón í samanburði 


‘) Sbr. ritgjörð síra þorkels Bjarnasonar í Tímariti Bókmenntafélags- 
ins VII. 1886. 

*) Siguröur Bjömsson: þénustusamleg relation um Islands tilstand. 
A. M. nr. 211 E, 4°, 7 blöð. Skyrsla þessi er dagsett Saurbæ (á Kjal- 
arnesi) 12. ágúst 1699 og send Kristjáni amtm. Miiller, eptir ósk hans, 
með kaupmanni frá Eyrarbakka. Kopiubók Sigurðar Björnssonar A. M. 
195-4°. í Rigsarkivet (t böggli, sem heitir: Amtmand Chr. Mullers 
Breve fra Island 1699—1709) eru skj'rslur um ástand Iandsins á þeim árum 
og lysing harðindanna 1698 og 1699; þar eru lika bréf um sendiferð 
Lauritz Gottrups o. fl.; svipað viðkvæði i öllum bænarskránum, að 
biðja konung »at forbarme sig over dette elendige Land og dets fat- 
tige Indbyggere«. 

15 


Digitized by Google 



226 


við það, sem seinna varð. Um aldamótin og upp frá því 
kemur hver framfarauppástungan eptir aöra, bæklingum um 
það efni, skýrslum og frumvörpum rignir niður alia 18. öld- 
ina eins og skæðadrifu. Rit þessi eru merkileg að því leyti, 
að í þeim koma þegar um aldamót 17. og 18. aldar fram 
uppástungur um flest það, sem menn seinna á öldinni reyndu 
að framkvæma. Skúli fógeti Magnússon byggir t. d. allt sitt 
framfarabrask á uppástungum fyrri manna, eða stefna hans er 
að minnsta kosti öll hin sama, enda voru honum kunnar 
flestar framfararitgjörðir fyrri tima 1 . Skýrslur þessar og 
uppástungur hafa þvf nokkurt sögulegt gildi. Framan af öld- 
inni var mjög lítið framkvæmt af uppástungunum, enda var 
það eðlilegt, því þá var hér í landi hin mesta óöld af máta- 
ferium og rifrildi; sundurþykkja og öfund manna á milli 
eyddi öllum sönnum framförum. Að segja frá öllum uppá- 
stungunum og tilraununum, sem gjörðar voru, væri sama 
sem að segja sögu 18. aldarinnar. Hér munum vér í þess- 
um kafla minnast á fátt eitt, einkum hið fyrsta, er grund- 
völl lagði til þess, sem seinna varð, og þá helzt á þær rit- 
gjörðir, sem minnst eru kunnar og aldrei hafa verið prentað- 
ar, því þær eru allgott sýnishorn af hugmyndum manna um 
land og þjóð á þeim timum; þær snerta og allar meira og 
minna landfræði, hagfræði og atvinnuvegi þjóðarinnar. Síðar 
munum vér geta þeirra rita, er eingöngu lýsa landinu, en vér 
verðum að hafa það hugfast, að flest rit, sem skráð eru á 
18. öld, standa meira og minna i sambandi við tilraunimar 
og framfara-»projectin«, sem svo voru kölluð. 

Hin fyrstu rit um viðreisn íslands samdi Gísli Magnús- 
son á Hlíðarenda 1647, og var það löngu áður en nokkrir 
aðrir höfðu farið að hugsa um þetta mál. Ágrip af uppá- 
stungum Gisla Magnússonar hefir verið prentað hér að framan, 
þar sem getið var um störf þessa merkismanns. Hið næsta 
rit, sem kunnugt er, um ástand íslands og framfarir, er eptir 
Jón Eggertsson frá Ökrum (1643 — 89), og er það, sem eðli- 
legt er, allt öðruvísi en rit Vísa-Gisla; Jón Eggertsson var 


‘) Deo, regi, patriæ bls. 49. 


Digitized by Google 



227 


reyndar gáfumaður, en sérvitur og óeirinn og talinn göldr- 
óttur, hann átti i brösum við flesta heldri menn á íslandi 
og varð loks, sem kunnugt er, að flýja lönd Danakonungs 
fyrir róg og illmæli, gat siðan komizt í mjúkinn hjá Svíum, 
svo hann varð borgmeistari í Málmey, en dó litlu síðar 1 . 

Jón Eggertsson lýsir íslandi stuttlega, og getur um land- 
nám og málið*. Af þvi ísland liggur svo norðarlega, er þar 
illviðrasamt og frostin grimm, vetur eru harðir og optast 
jarðbönn, en óþurkar á sumrum, svo hey verður ekki hirt 
nema hálfblautt, en þá kviknar i því, það skemmist og fén- 
aður sýkist og deyr. Illt er að sækja sjó sakir hvassviðra og 
opt skemma óþurkar fiskinn, svo fiskimenn deyja úr sulti 
eða fara á vergang. Hafísar koma opt að Norðurlandi og á 
þeim isbirnir. Þó segir Jón Eggertsson, að versta land- 
plágan sé hugsunarleysi og leti landsmanna; þó vel sé ært á 
milli, sér þess engvan stað, menn eru jafn aumir eptir sem 
áður. Unglingar fást ekki til að vinna, nema þeir séu barðir, 
og allt landið er fullt af flökkurum. Þegar vel fiskast, nenna 
menn ekki á sjó, nema rétt til þess að fá í soðið, menn 
kasta þá þorskhausum og öðru ætu, en um smálúður og sild 
skeyta þeir aldrei. Svo er leti fslendinga mikil, að þegar 
vel árar, þá heyja þeir aldrei meira en vant er, hugsa ekki 
um fyrningar, en leggjast í leti og ómennsku. 

Jón Eggertsson kvartar undan því, að engin smámynt 
sé flutt til landsins, og af því Ieiði vandræði í viðskiptum. 
Hann segir enn fremur, að embættismenn æðri og lægri hafi 
ekkert vit á að sjá, hvað landinu horfi til gagns, enda séu 
þeir flestir ónýtir og ómenntaðir. Því næst telur Jón sjálfur 
ýmislegt, er landinu geti orðið til framfara, en flestar uppá- 
stungur hans eru ómerkilegar. Jón getur þess, að margar 
jurtir, góðar til lækninga, geti vaxið á íslandi, hann segir, að 
akrar miklir hafi til forna verið á landinu, eins og örnefni 


') Um æfi Jóns Eggertssonar, sjá Sýslumannaæfir Boga Benedikts- 
sonar I. bts. 387 —92 og Árbækur Espólins 7. og 8. deild. 

’) Jón Eggertsson: Adskitligt om Islands BeskafTenhed og Vilkaar 
(1686), Thott, nr. 1738-4°, 18 bls. 

16 * 


Dígitized by Google 



228 


bera meö sér, og syöra vaxi enn villirúgur (melgresi); hann 
talar um jaröyrkjutilraunir Gisla Magnússonar á Hlíöarenda, 
og segir, aö margar nytsamar jurtir þroskist vel á íslandi, 
t. d. rúgur, kál, baunir, rófur, salat o. fl. Fuglaveiði telur 
hann mikla á íslandi, en íslendingar geti ekki notað sér þá 
atvinnu sakir byssuleysis; verzlunin flytur engar byssur til 
landsins. Hollendingar og Englendingar hafa reyndar næg 
skotvopn á boðstólum, en við þá mega íslendingar ekki 
verzla. Fuglaveiði í björgum, laxveiði og silungsveiði, segir 
hann, að miklu betur mætti stunda á íslandi, og eins gætu 
menn haft betri arð af sölvum, fjallagrösum og berjum, og 
saltsuða gæti einnig orðið að notum. Jón vill lúta kenna ís- 
lendingum ýmsar iðnaðargreinir, einkum sútun, skinnaverkun 
og skósmíði. 

Jón Eggertsson lætur mikið jif því, hve ísland muni vera 
málmauðugt; af ágætu járni segir hann sé nóg, og eins af 
silfri, t. d. í Drápuhlíðarfjalli 1 ; hann vill láta stofna til námu- 
graptar, og brúka flakkara til þess að vinna í málmnámun- 
um. Steinkol til málmbrennslunnar, segir hann, séu nóg í 
fjöllunum, og svo megi nota rekavið. Surtarbrand segir Jón, 
að megi nota i smíðisgripi eins og »ibenho!t«, og af honum 
sé hægt að fá eins mikið eins og menn vilji. Nú segir hann, 
að Islendingar noti surtarbrandinn, bæði til þess að láta 
sængurkonur drekka seyði af honum, og til þess að reka út 
djöfla og drauga. Nægur leir í múrsteina og kalk, segir hann, 
sé víða til á íslandi. f*á hættir framfaraskraf Jóns Eggerts- 
sonar allt i einu, en seinast í ritinu nefnir hann ýmislegt 
annað, sem ísland snertir. 

í viðaukum þessum, aptan við ritgjörð Jóns Eggerts- 
sonar, eru ýmsar sundurlausar greinir, t. d. um orminn í 
Lagarfljóti, um Gvendarbrunna, um Fórisdal og ferð prest- 
anna þangað og svo um frjósama dali uppi á öræfum. Við 
Herðubreið, segir Jón, sé stór dalur og í honum mikið af 


') þó járn sé víða í íslenzkum bergtegundum, svarar eigi kostn- 
aði að vinna það; silfur hefir aldrei fundizt á Islandi, málmagnir þær. 
sem finnast i Drápuhlíðarfjalli, eru brennisteinskis. 


Digitized by Google 



229 


villifé; þegar miklir sunnanvindar koma á sumrum, leitar féð 
úr dalnum norður á bóginn. Prestur, er bjó i Möðrudal, 
náði eitt sinn 80 kindum þaðan og voru þær allar mjög 
vænar og ómarkaðar. í Skagafirði bjó eitt sinn tiginn maður, 
Gunnar Gislason að nafni 1 , vinnumaður hans sagði Jóni, 
eptir að húsbóndi hans var dauður, að hjá Ullarvötnum* væri 
miili tveggja hárra fjalla hulinn dalur og í honum grúi af 
kindum og hestum; smali nokkur fann dalinn og rak þaðan 
hundrað fjár og tvo bleikalótta hesta, sem Gunnar síðan 
brúkaði*. Jón Eggersson segir, að ormurinn í Lagarfijóti hafi 
sézt sama árið sem Friðrik konungur þriðji dó, og segir frá 
því, hvernig ormurinn sé til orðinn 4 . Ormurinn óx svo á 
gullinu, að hann var 5 mílna langur og skemmdi bæði fólk 
og fé og spjó eitri á land, þar til Guðmundur góði Hóla- 
biskup batt höfuð hans. Seinast talar Jón Eggertsson um 


') Hér er víst átt við Gunnar Gíslason (f 1605), föður Solveigar, 
fyrri konu Arngríms lærða. 

’) þrjú smávötn fyrir sunnan Vatnahjalla við Eyjafjörð heita Ull- 
arvötn, þau eru nærri byggð og nú vel kunn. 

*) Fyrr á tímum var þekkingin um öræfi íslands mjög skammt á 
veg komin, og bændur leituðu ekki aðra fjárhaga en þá, sem næstir 
voru byggðum, nú er það alkunnugt, að hingað og þangað á hálendinu 
eru grasblettir og fjárhagar, þó strjálir séu, langt fyrir ofan dalina og 
jafnvel uppi við jökla. Kindur hlaupa eptir hagatægjum langar Ieiðir, 
það hefir t. d. borið við, að fé hefir flækzt af Mývatnsöræfum suður í 
Rangárvallasýslu o. s. frv. Með því að menn fyrrum ekki leituðu hinar 
efstu fjárstöðvar, hefir ógrynni fjár orðið til á vetrum og tjfnzt á öræf- 
unum, og héldu flestir, að illar fjárheimtur væru útilegumönnum að 
kenna. í fyrri daga voru fjárleitir Eyfirðinga mjög stuttar, fyrir 30 
árum komust leitamann varla suður i Polla. hvað þá heldur lengra, 
en Skagfirðingar (einkum úr Austurdal) leituðu þá um þessar slóðir; er 
mælt, að bændur þar hafi þá skipt með sér bróðurlega utansýslubúfé 
þvi, sem þeir fundu, en seinna guldu þeir Eyfirðingum nokkuð af verð- 
inu, en höfðu hitt sjáfir fyrir ómakið. Saga sú, er Jón Eggertsson 
segir, er liklega svo til komin, að Skagfirðingar i þá daga hafa sumir 
hverjir látið greipar sópa um fé það, er þeir fundu á öræfum. og hafa 
svo hagnýtt sér það í kyrþey. 

*) það er sama sagan sem steudur i þjóðsögum Jóns Árnasonar 
I., bls. 638 - 639. 


Digitized by Google 



230 


klæðaburð íslendinga, einkum um búning kvenna, og um 
vopnaburð; vill að íslendingar eigi vop' svo þeir geti varizt 
gegn víkingum. 

Arið 1699 skrásetti Pdll Vídnlín v —1727), er siðar 
varð lögmaður, alllangt rit um viðreisn íslands, og kallar 
hann það »Guði, konungi og föðurlandinu« (Deo, regi, 
patriæ); rit þetta hefir Jón Kiriksson siðar gefið út l , og er 
það í alla staði merkilegt rit. Hér þarf ekki nánar að skýra 
frá efni rits þessa, því það er alkunnugt, enda ber þar svo 
margt á góma, að það vrði langt mál, þó ekki væri drepið 
á annað en hið helzta af efninu. Jón Eiríksson hefir ekki 
látið prenta rit Páls Vidalins orðrétt, en hann leggur það til 
grundvallar fyrir nýju riti, og bætir við mörgu úr öðrum 
framfararitum og frá sjálfum sér. Rit þetta er því nær að 
jöfnu verk þeirra beggja, Jóns Eiríkssonar og Páls Vídalíns, 
og þó fremur Jóns Eiríkssonar. Bók þessi er ómissandi fyrir 
alla þá, sem vilja kynna sér sögu 18. aldar og framfara- 
uppástungurnar, og í henni er einnig margt, er snertir land- 
fræði og náttúrufræði Tslands, um brennistein, surtarbrand og 
fleira. Litlu siðar reit Arngrímur Þorkelsson Vídalín, frændi 
Páls, rit um viðreisn íslands, það hefir aldrei verið prentað, 
og mun eg því segja nokkuð frá aðalefni þess. 

Amgrimur porJcelsson Vídalín var sonur síra Porkels i 
Görðum og bróðir þeirra Pórðar læknis og Jóns biskups. 
Arngrímur var, eins og bræður hans og forfeður, hinn mesti 
gáfumaður og var snemma hneigður fyrir málfræði, hann 
lærði hebresku og grísku hjá síra Páli i Selárdal. Arngrímur 
varð síðar mikill málfræðingur, og er mælt, að hann seinna 
i Kaupmannahöfn hafi talað svo vel grísku við gríska ferða 
menn, að þeir dáðust að, hve vel hann talaði. Arngrímur 
fór til háskólans í Kaupmannahöfn 1687, þar »dispúteraði« 
hann á árunum 1688 — 89 þrisvar sinnum um gríska mál- 


’) Udtog af afgangne Lavmand Povel Vidalins Afhandling om Is- 
lands Opkomst, under Titel Deo, Regi, Patriæ. samt nogle andres af 
samme Indhold anvendt paa nærværende Tider. Soröe 1768. 8vo, 
399 hls. Uppéstungur Páts Vídalins bls. 1 — 146. Sbr. A. M. 192A, 4°. 


Digitized by Google 



231 


fræði og hebresku og hlaut síðar meistaranafnbót; árið 1696 
varð hann skólameistari í Nakskov á Láglandi og dó ókvæntur 
f Kaupmannahöfn 1704 1 . 

Arngrímur sá. eins og margir aðrir, hve landinu hafði 
farið aptur, og vildi stuðla til þess, að hagur þess batnaði, 
hann reit því 1701 alllangt rit um viðreisn íslands, sem enn 
er til í handritum*, og var það stílað til konungs. Rit þetta 
er að mörgu merkilegt, þó það eðlilega beri keim af aldar- 
andanum, það er óþarflega margort og fuilt af tilvitnunum, 
sem ekkert koma efninu við, en slíkar kreddur voru þá tfzka 
meðal lærðra manna. í riti Arngríms Þorkelssonar eru ýmsar 
góðar uppástungur og skynsamar ráðleggingar, þó sumt sé 
miður heppilegt; þar má finna uppástungur um flest það, er 
menn seinna reyndu að framkvæma á 18. öldinni, þó flest 
kæmi að litlum notum. 

Eptir löng tileinkunnarorð, formála og inngang, kemst höf. 
loks að efninu, hann getur þess, að árlega berist frá íslandi 
fregnir um harðindi, hungur og manndauða, og segist hann 
vilja reyna að gjöra skyldu sína og vinna að viðreisn lands- 
ins, með því að rita um ástandið, þótt hann sé lítt fær til 


‘) Um æfi Arngríms Vídalíns og rit hans. sjá: Hist. eccl. Isl. III., 
bls. 677; Thorchillii Specimen Islandiæ, hdrs. J. S. nr. 333-4°, bls. 34 
—36 og handrit t Kalls safni, nr. 626-4°; Thott 961 fol. og B. U. H. 
Addit. nr. 3 fol. Deo, regi, patriæ 1768 bls. 46—47, 108 — 109, 299. 
339-40. 

’) Amgritni Widalini Crymogæobnlum cum notis uberrimis. 
Gammel kgl. Samling, nr. 2863-4°, 603 bls., 17 kapítular; sjálft ritið er 
199 bls., en athugasemdirnar 288 bls., formáli 16 bls. í safni A. M. 
nr. 192C 4°, heitir ritið: Consilium de Islandia in oplimum statum 
constituenda, det er et Anslag hvordan Island kunde sættis udi dend 
beste og fornöieligste Stand. Af Arngrim Vidalin Mag. Art. og Rectore 
Scholæ udi Nachschow. Aar efter Christi Födsel MDCCI. 162 blöð 4°. 
Sama rit í hdrs. K. Rasks, nr. 60. Sbr. Lbs. 313-4°. Arngrímur Vída- 
lín tileinkar ritið Chr. S. von Plessen. Einkunnarorð þessi standa 
framan á ritinu: >Ideo ego existimo adolescentes in scholis stultissi- 

mos fieri. quia nihil earum rerum attingunt, quæ ad communem vitam 
pertinent*. það er merkilegt, að skólastjóri 1701 skuli setja þau orð 
á rit sitt. 


Digitized by Google 



232 


þess. Arngrímur skiptir riti sinu í þrjá kafla: 1° um ástand 
landsins til forna, 2° um orsakir apturfararinnar, 3° uppá- 
stungur um viöreisn landsins. Fyrsti kaflinn er ómerkileg- 
astur og ekkert á honum að græða. í öðrum kafla sýnir 
Arngrímur fram á, að harðindin, þó þau opt hafi verið mikil, 
hafi eigi svo mjög steypt landinu sem flestir halda, hann færir 
rök að þvi, að orsakir apturfararinnar hafi einkum verið sigl- 
ingarleysi, einokunarverzlun og það, að kornvrkja lagðist 
niður, og svo eigi sizt vankuunátta íslendinga í því að 
bjarga sér; sýnir hann ennfremur með ýmsum dæmum, hve 
skaðleg einokunin sé. í þriðja kafla telur höf. þau meðul, 
er hann ætlar, að bezt séu landinu til framfara. Arngrímur 
vill láta senda jarðyrkjumenn úr ýmsum héruðum í Dan- 
mörku til íslands, til þess aö sá og plægja, með þvi geti menn 
bezt séð, hver jarðyrkjuaðferð sé hentugust; hann segir, að 
korn þrifist svo vel á Færeyjum, að ein tunna útsæðis gefi 
af sér 16 — 20 tunna uppskeru, nú sé náttúra íslands hin 
sama og á Færeyjum og því sé engin ástæða til að ætla 
annað, en að korn þrífist þar eins vel. Ennfremur vill Arn- 
grímur láta auka garðyrkju, rækta kál, hör, hamp, humal 
o. fl., hann vill láta styðja jarðyrkju og kvikfjárrækt á ýmsan 
hátt, flytja til landsins hænsni, endur, gæsir og svín og reyna 
bíflugnarækt. Arngrímur vill og láta styrkja fiskiveiðar og 
stingur upp á, að efnamenn skjóti saman fé til þess að 
kaupa þilskip, hann hvetur og til hvalaveiða, og getur þess, 
að Frakkar, Spánverjar og Hollendingar veiði hvali við ís- 
land og Grænland og græði á því stórfé; hann talar og um 
silungsveiði og um not þau, er menn geti haft af brenni- 
steini og öðrum efnum úr steinarikinu ; hann vill láta planta 
skóga, og ímyndar sér, að eik, beyki, fura og greni muni geta 
vaxið á Islandi. 

Arngrímur talar einnig um samgöngurnar, og er i því 
efni skynugri en flestir eða aliir samtíðarmenn hans, hann 
vill láfa bæta vegi og byggja skútur. Skúturnar eiga að fara 
hafna á milli strandlengis og flytja farþegja og farangur; nú 
segir hann, að bezti bjargræðistiminn gangi til ferðalaga og 
sé það mikið mein. Arngrímur heldur, að árnar megi, ef 


Digitized by Google 



233 


til vill, nota nokkuð tii flutninga, og ræður íslendingum, að 
gjöra sér leðurbáta að dæmi Kósakka, af því þá má bera 
framhjá fossum og hávöðum. Arngrimur ræður sterklega til 
þess, að afnema einokunarverzlunina, svo íslendingar geti 
verzlað við hverja sem þeir vilja. Þetta var sjaldgæf skoðun 
á þeim tímum og djarfmannlegt að bera hana fram fyrir stjórn- 
arvöldin. 

Arngrimur vill láta senda iðnaðarmenn til íslands, er 
kenni íslendingum ýmsar handiðnir, hann vill láta halda ís- 
lendingum til siðgæðis, iðni og vinnu, flytja til landsins allt 
það, sem að gagni má verða, en sporna við útlendum ósið- 
um ; hann telur það heppilegt, að sem mestir peningar séu 
fluttir til landsins, en vill ekki láta flytja peninga úr landinu, 
nema i konungsgjöld. Ennfremur stingur Arngrimur upp á 
því, að settir séu tveir kaupstaðir, annar fyrir norðan, hinn 
fyrir sunnan; i kaupstöðunum á að vera kastali og setulið, 
til þess að halda reglu, en útlendingar eiga að setjast þar að, 
sem kennt geta íslendingum verzlun og iðnað, helzt ungir 
menn ógiptir, og vill hann láta þá giptast íslenzkum stúlkum 
gjafvaxta. Arngrímur endar rit sitt með ýmsum almennum 
hugleiðingum, og biður konung að velja einhvern duglegan og 
ráðvandan mann til þess, að ferðast um landið og kynna sér 
ástandið, sendiboði þessi á að taka með sér jarðyrkjumenn, 
fiskimenn og iðnaðarmenn, en sjálfur á hann með ræðum og 
fortölum að brýna fyrir mönnum nauðsynjar Iandsins. 

Arngrímur skráði líka rit um Grænland, um siglingar 
þangað, landnám þar til forna o. fl., og afhenti konungi það 
14. ágúst 1703. Ritgjörð Arngríms Vídalíns um viðreisn ís- 
lands hefir líklega með mörgu öðru, kvörtunum alþingis, 
sendiferð Lauritz Gottrups o. fl., stuðlað að því, að konungur 
kvaddi þá Arna Magnússon og Pál Vidalín 22. maí 1702 i 
nefnd til þess, að yfirvega ástand íslands og leggja ráð á, 
hvað gera skyldi, til að bæta hag landsins. Vér munum 
siðar drepa lítið eitt á starf þessara tveggja merkismanna, að 
þvi leyti sem það jók þekkingu manna á landinu og lands- 
háttum og snertir aðalefni þessa rits. 

Maður er nefndur Hans Beckcr, hann var skrifari hjá 


Digitized by Google 



234 


Arna Magnússyni og ferðaðist með honum í 4 ár á íslandi, 
lærði íslenzku og sneri ýmsum íslenzkum guðsorðabókum á 
dönsku. Becker var um tima timburkaupmaður eptir að 
hann fór frá Árna, komst í skuldakröggur og vard jafnvel 
að flýja úr landi um tíma, en svo varð hann lögmaður á ís- 
landi norðan og vestan 1737 og dó i Brokey á Breiðafirði 
1746. Becker reit einnig bækling um viðreisn íslands og 
segist sjálfur mest fara eptir skjölum þeirra Árna Magnús- 
sonar og Páls Vidalins, en mjög er það efasamt, hvort það 
er satt. Vitnisburðir þeir og meðmæli, sem hann hafði í 
höndum frá Árna Magnússyni, hafa eflaust, ásamt þessum 
bækling, opnað honum veg að lögmannsembættinu. Bækl- 
ingur þessi 1 er dagsettur 4. október 1736 og stilaður (il stjórn- 
arinnar. 

Becker segir fyrst, að það sé mjög undarlegt, að jafn- 
stórt land eins og ísland, með ágætu loptslagi og miklum 
afrakstri, skuli vera i slikri niðurlægingu, að konungur hefir 
lítið meiri ágóða af þvf en eyðieynni Saltholmen i Eyrar- 
sundi. Þetta segir Becker sé allt að kenna verzlunarólag- 
inu, íslendingar vinni baki brotnu, en fá ekkert fyrir verk 
sín, enda eru þeir orðnir svo vondaufir um að fá nokkra 
viðreisn og endurbót, að þeir eru búnir að leggja árar í bát. 
Becker telur það bezta framfaravon fyrir landið, að stofnaðir 
séu 5 kaupstaðir, en öll önnur kauptún lögð niður, álítur 
hann þetta hið bezta meðal mót öllum meinsemdum lands- 
ins. Hafnarfjörð telur hann bezt lagaðan til höfuðstaðar, en 
vill láta leggja niður verzlun á Eyrarbakka og Bátsendum, í 
Keflavfk, Grindavík og Reykjavik, hinir 4 kaupstaðirnir eiga 
að vera: Grundarfjörður, Akureyri, ísafjörður og Reyðar- 
fjörður, alla aðra verzlunarstaði á að afnema; þó vill hann, 
ef nauðsyn krefur, fallast á að hafa geymsluhús fyrir vörur 
í sumum af hinum fornu kauptúnum, til þess að gjöra bænd- 


') Hdrs. J. S. nr. 83 fol. Rit þetta var löngu seinna prentað nafn- 
laust: Beretning og Forslag om tienlige Midler til Islands Opkomst. 
Skrevne i Aaret 1736. Kjöbenhavn 1798-8vo (38 bls.). Stuttur ritdómur 
f Skandinavisk Museum I., 1798, bls. 388—89. 


Digitized by Google 



235 


um hægra fyrir. Nú vill hann láta stjórnina sjá um, að mæld 
séu út bæjarstæði í hinum 5 kaupstöðum, og svo á stjórnin 
að leggja 23 þúsund dali til þess, að byggja 10 hús í hverjum 
kaupstað, nema 6 á Reyðarfirði; timbur, segir hann, sé hægt 
að fá, það þarf ekki annað en senda skip kringum landið til 
þess að smala saman rekadrumbum þeim, sem liggja ónot- 
aðir í fjörunum ; þar næst á að skylda alla hina helztu em- 
bættismenn til að flylja í kaupstaðina. Ef þetta er gert, 
heldur Becker, að landið muni blómgast stórkostlega, í bæj- 
unum verður mikil útgerð til fiskiveiða og hvalaveiða, iðnað- 
armenn þyrpast þangað og verksmiðjur rísa upp á hverju 
strái, fossar eru nógir til þess að hreyfa vélarnar og nóg er 
af vinnufólkinu, því á fslandi, segir Becker, sé fjöldi af 
sterkum og heilsugóðum verkmönnum, sem út úr vinnuleysi 
venjast á leti, drykkjuskap og ólifnað. Nú segir Becker, að 
engir Danir vilji setjast að á íslandi á bændabæjum uppi í 
sveitum, en þegar borgirnir rísa upp, er öðru máli að gegna; 
þá segir hann, að fjöldi danskra iðnaðarmanna muni flytja sig 
með konur sínar og vinnukonur til íslands, svo geta vinnu- 
konurnar smátt og smátt giptzt prestum og efnuðum bænd- 
um, þær koma dönsku lagi á búskapinn, nábúarnir læra af 
þeim, hvernig þeir eiga að haga sér skvnsamlega og snyrti- 
lega, og allt gengur eins og í sögu. Nú sem stendur, segir 
Becker, að íslendingar séu mestu klaufar f búskap og iðn- 
aði, þeir kunna ekki einu sinni að vinna vaðmál eða strokka 
smjör. Af öllum þessum framförum mundi það leiða, aó 
menn færu aptur, eins og f fornöld, að stunda akuryrkju, þvi 
Becker heldur, að korn geti ágætlega vel þroskazt á íslandi, 
svo má sækja furu og greni til Noregs og planta skóga, þvi 
þessi tré, segir höf., að þjóti upp á svipstundu. Til múr- 
steina kveður hann nóg efni og nægilegt, kalk má brenna 
úr skeljum. Svo konungur fái endurgoldinn allan kostnað 
við stofnun kaupstaðanna og tekjur framvegis, vill Becker 
láta leggja toll (10°/o) á allar vörur útfluttar og aðfengnar. 
Að lokum biður höf. konung sem alira fyrst að leggja þessa 
skýrslu fyrir alþingið, biskupa, amtmenn, lögmenn og aðra 
hina vitrustu menn. Becker skuldbindur sig til þess, að verja 


Digitized by Google 



236 


allt, sem hann hefir skrifað, og svara öllum útásetningum og 
mótbárum, sem menn kunna að koma með. 

Um sama leyti rituðu tveir aðrir menn, Mattias Joch- 
umsson og Jón Ólafsson frá Grunnavík, ritgjörðir um ástand 
og framfarir íslands, og munum vjer geta þeirra hér, þó þær 
séu mjög ólikar. Ritsins eptir Mattías Jochumsson getum 
vér nánar, af þvi það beinlínis snertir Iandið og lýsir þjóð- 
inni og ástæðum hennar allítarlega. Hinn síðari rithöfundur 
fæst ekki við þau efni, sem vanalega er talað um i slíkum 
ritum, hann skoðar framfarauppástungurnar frá allt öðru 
sjónarmiði og er andvigur skoðunum þeim, sem flestir aðrir 
rithöfundar i þá daga berjast fyrir, en einmitt þessvegna er 
nauðsynlegt að kynna sér einnig dálítið rit Jóns Ólafssonar 
frá Grunnavik. 

Arið 1729 var Matiías Jochumsson Vagel sendur til ís- 
lands, til þess að gá að brennisteini ; 28. júní 1724 veitti 
konungur Fr. Holtzmann og Fr. Sechmann og erfingjum 
þeirra einkaleyfi til þess að safna brennisteini á íslandi 1 ; 
ekkja Holtzmanns sendi Mattías þennan til íslands, til þess 
að grennslast eptir, hvort ekki væri hægt að fá ódýrari 
brennistein en hingað til; þess utan segir Mattías sjálfur, að 
rentukammerið og konungur hafi boðið sér að gá að þvi á 
íslandi, er merkilegt væri, einkum hvort þar væri hægt að 
byggja kaupstaði og stofna til hvalaveiða. Mattías Jochums- 
son segist í 3 ár hafa ferðazt á íslandi og komið i flestar 
sýslur, þrisvar farið um Suður- og Norðurland og einu sinni 
vestur, en aldrei austur; hann segist hafa komizt í margar 
þrautir, farið yfir brennandi fjöll og hraun, stórár, snæfjöll 
og heiðar, opt búið 4 eða 5 daga í tjaldi og þolað frost, 
kulda og hungur, kafald og storma, segist hann varla halda, 
að nokkur íslendingur, hvað þá heldur útlendingur, hafi farið 
svo viða um landiö; hann telur sig þvi manna færastan til 
þess, að dæma um ástand landsins*. 


') Lögþingisbók 1726 nr. 17. 

’) Jón Marteinsson talar illa um Mattías Jochumsson og lýsir 
honum sem örgum flakkara, sem hafi farið betlandi um landið og setzt 


Digitized by Google 



237 


Eptir Mattías þennan liggur alllöng ritgjörð um ástand ís- 
lands, með uppástungum til framfara; ritgjörð þessa hefir 
hann skrifað nokkrum árum eptir að hann kom heim aptur 
til Danmerkur 1 , liklega 1736 eða 1737, Ritgjörð þessi er að 
sumu leyti allvel rituð, en mjög margorð. Aðalefni hennar 
er hérumbil á þessa leið. 

Mattías Jochumsson 2 talar fvrst um það, hve landið sé 
útarmað og fólkinu alltaf að fækka, svo allt útlit sé til, að 
landið verði í eyði eptir hundrað ár. Höf. telur það mjög 
undarlegt, að fólk skuli vera jafn fátt á íslandi, þar sem 
Ioptslag er svo hollt, menn fara ekki i herþjónustu og falla 
ekki í stríði og mjög fáir drukkna, aðeins örfáir flytja úr 
landi, varla fleiri en 10 á ári, nokkrir stúdentar, betrunar- 
húslimir og kaupmannaþjónar. Þegar Mattías spurði tslend- 
inga, hvernig stæði á fólksfæðinni, var honum svarað, að ný 
afstaðin stórsótt (stóra bóla 1707) hefði strádrepið þjóðina, 
en embættismenn og alþingismenn sögðu allir einum munni: 
• enginn getur gert neitt móti guðs vilja, sá sem deyr, á að 
deyja*. Aðalorsökin til hinna miklu landfarsótta, sem alltaf 
ganga á íslandi, segir höf., að muni vera mjög slæmir lifn- 
aðarhættir og atbúnaður, og úldinn matur. 


upp i Skálholti, en Jóni biskupi Arnasyni þótti hann vera svo stór- 
vigur við »grásiðuna< (smjörkistuna), að hann gaf honum hest og 4 
specíur og leyfði honum, samkvæmt íslenzkum lögum, að flakka um 
landið. Ekki er hægt að segja, hvað tilhæft er í þessu, enda er ekki 
alltaf mikið að marka, hvað Jón Marteinsson segir, þvi hann var hinn 
mesti orðhákur og talar illa um flesta menn. (Thott, nr. 961 fol. bls. 
40—41). 

') f>að sést á ritgjörðinni, að hún er skrifuð eptir dauða Friðriks 
IV. og Mattías talar um landsuppdrátt Knopfs, sem gjörður var 1734. 

’) Mathias Jochimsen'a Andmerckninger(I) over Island og dessens 
Indbyggere. Thott, nr. 1737-4°, 172 bls. Fortale og Indledning bls. 
1 — 10. Förste Cap. Om Folkets Aftagelse udi Tal og Mængde og 
derhos hvorledes de igjen kunde tiltage og formeres, bls. 10—74. 
Andet Cap. 1, om Handelens Aftagende, 2, hvorledes den kan opkomme 
bls. 74—172. Annað handrit með undirskript >Mathis Jochimsson< 
Ny kgl. Samling. nr. 1679-4°. 82 bls., og Lbs. nr. 446-4°. í riti Jóns 
Eiríkssonar og Páls Vidalíns »Deo, regi, patriæ< er þessarar ritgjörðar 
getið hér og hvar. 


Digitized by Google 



238 


Jochumsson segir, að loptslag á íslandi sé af náttúrunni 
þurt og kalt, svo kúa- og sauðamjólk getur um hundadag- 
ana staðið 24 stundir í húsi, án þess að súrna eða hlaupa, 
en fiskur og kjöt skemmist hjá íslendingum, af þvi þeir salta 
það ekki. Mjög fáir salta kjöt, flestir hengja það upp og 
þurka svo. Smjör salta menn heldur ekki og í Skálholti er 
geymt svo mikið af smjöri, að það er mörg þúsund dala 
virði; smjörinu er þar hnoðað saman í afarstóra kös og er 
haft fyrir geymsluforða, ef hungur ber að höndum. Súrt 
smjör þykir íslendingum svo gott, að þeir borga 10 pund af 
nýju smjöri fyrir 9 pund af súru. 

Þegar fiskur er dreginn úr sjónum, sjóða sumir hann i 
sjó, en flestir i fersku vatni og eta hann svo án brauðs og 
salts, því lítið er um salt þar i landi. Með soðningunni 
drekka menn kalt vatn og láta súrmjólk eða blöndu saman 
við, ef þeir hafa hana. Bændur þeir, sem kaupa fisk við 
sjóarsíðuna, binda spyrðurnar við hnakk sinn og reiða hann 
svo heim til sín. f*að sem afgangs verður fyrstu máltíðun- 
um, hengja þeir upp og eta það smámsaman; þeim þykir 
fiskurinn því betri sem hann er úldnari. A vetrum er fisk- 
urinn látinn í snjó, stundum þiðnar ofan af honum, þegar 
þiður koma, svo hann verður gulur og grænn af ýldu og eta 
íslendingar hann samt með góðri lyst. Höf. segir, að það 
sjái hver heilvita maður, að þessi úldni matur hljóti að spilla 
blóði manna. Af þessu mataræði orsakast, að ætlun hans, 
margir sjúkdómar, ólga kemur í blóðið og hver sýkist af 
öðrum, svo menn deyja unnvörpum. Aðrir sjúkdómar, eink- 
um brjóstveiki, orsakast af þvf, að íslendingar eru svo opt 
votir í fæturna, af því.skóplögg þeirra eru svo slæm. Höf. 
lýsir íslenzkum skóm, og segir, að stúlka geti saumað ferna 
skó á klukkutima; ein nauts- eða hrosshúð, segir hann, sé 
ætluð manni til skóa á ári; fátæklingar brúka roðskó, þeir 
eru svo ónýtir, að karlmenn slíta stundum 6 pörum á dag 
eða meiru, ef þeir eiga að vinna eitthvað utanhúss. Kláði, 
segir hann, sé mjög algengur á íslandi og næmur, en íslend- 
ingar kæra sig ekkert um hann, og segja, að hann drepi 


Digitized by Google 



239 


engan . 1 Holdsveiki er líka algeng, íslendingar halda, að menn 
fæðist með henni, en hún sé sjaldan næm og holdsveikir 
menn verða opt gamlir. Skyrbjúgur er og algengur og eins 
tiðateppa hjá konum. 

Mattias Jochumsson ræður til að hvetja íslenzka nem- 
endur til þess, að stunda læknisfræði ásamt guðfræðinni, 
og veita þeim betri prestaköll, sem læknar eru ; hann vill líka 
að kennarar við latinuskólana stundi læknisfræði og grasa- 
fræði, svo þeir geti kennt skólapiltum þær fræðigreinir. Nú 
er enginn sáralæknir á öllu íslandi, segir hann, ef meiddur 
limur grær ekki af sjálfu sér, höggva menn hann af og binda 
um eptir föngum; ef þessi hrossalækning eigi dugar, verður 
sjúklingurinn að þreyja þolinmóður, þangað til hann deyr. 
Höf. telur ýmsar íslenzkar jurtir og ber, sem nota má til 
lækninga, og ræður til að gefa út íslénzka grasafræði; segir 
hann, að íslendingar eflaust mundu lesa slíka bók, þvi þeir 
séu mjög námfúsir og fleiri latinulærðir bændur séu á ís- 
landi en i Noregi og Danmörku til samans. 

Mattías Jochumsson ræður til að stofna saltsuðu á ís- 
landi, svo íslendingar geti saltað mat sinn, þeir geti þá lika 
selt Norðmönnum salt og fengið timbur fyrir, og byggt sér 
úr því hjalla, til þess að þurka í fiskinn. íslendingar eiga, 
segir hann, engin haffær skip, en fiska allt á smábátum, en 
fyrir utan strendurnar er fullt af fiskiskipum Hollendinga, 
Englendinga, Frakka og Spánverja (Biscayer), og fiska þau 
jafnvel inni á fjörðum. Höf. segir, að íslendingar séu orðnir 
alveg ófærir til siglinga síðan einokunin komst á, en ef settur 
væri bær á íslandi og menn kæmu upp þilskipaútgerð, gæti 
öllu smátt og smátt farið fram. 

I öðrum kafla ritsins talar Mattias um apturför verzlun- 
arinnar og fátækt íslendinga og hver ráð séu til þess, að 
láta efnahaginn rétta við aptur. í*ó heldur hann, að kaup- 
menn muni verða mótsnúnir framíorum, og segir, að það sé 
liklegt, að þó íslendingar fiskuðu meir enn nú, með því að 
koma upp þilskipum, þá yrði það þeim, ef til vill, ekki til 
mikils hags, því kaupmenn mundu borga fiskinn mikið ver, 
’) »det drebber ingen, siges der i landeU. 


Digitized by Google 



240 


ef meira fiskaðist, hann segir og, að kaupmenn salti sjálfir 
fisk sinn á sumrum, en banni íslendingum að gera það. 
Höf. talar og um ullarverzlunina, og segir, hún sé öll i ólagi. 
Islendingar selja kaupmönnum ullina fyrir 3 — 4 skildinga 
pundið, en kaupa aptur af þeim ullarklæði við dýru verði; 
íslendingar selja illa prjónaða, stórgerða sokka fyrir 6 — 8 
skildinga, en gætu eflaust fengið allt að þvi 3 mörk fyrir þá, 
ef þeir væru vel gerðir; tvíbreitt vaðmál selja þeir fyrir 8 — 
10 skildinga alinina, en úr sömu ull mætti gera dúka fyrir 
ríkisdal alinina, ef þeir væru vandaðir. Eins mætti úr toginu 
vefa dúka, sem eru eins og »kamel»garns-dúkar, en Danir 
kaupa kamelgarn árlega fyrir mörg þúsund dali. Nú segir 
höf., að íslendingar spinni allt á snældu, og sé því bráðnauð- 
synlegt að flytja rokka og vefstóla til fslands. Mattías Joch- 
umsson vill láta stofna ullarverksmiðjur á íslandi, og segir, 
að vinnan við þær geti ekki verið dýr, þvi karlmannskaup 
sé lítið, en vinnukonur fái ekkert kaup, þær fá að eins fæði 
og föt. sem varla eru meira en tveggja dala virðiáári; fæði 
stúlkunnar virðir hann á tvo skildinga á dag. Karlmönnum 
er alltaf skamtað helmingi meira en konum, þeir fá, segir 
hann, daglega tvo haröa fiska, um 2 pund á þyngd og 2 
skildinga virði og 2 pund af smjöri, er kosta jafn mikið; auk 
þess fær vinnufólk eins mikla blöndu að drekka eins og það 
vill og þrífst vel á þessari fæðu. Mattías segist sjálfur í 
5 — 6 vikur hafa lifað á þessum mat, og sér hafi liðið vel, 
þegar fiskurinn var vel verkaður og smjörið gott. 

Mattías ætlar, að heppilegast mundi að stofna ullarverk- 
smiðjurnar í Hafnarfirði, og vill hann láta víggirða þann bæ. 
Höf. talar einnig um ýmislegt annað, sem íslendingar gætu 
gert sér að verzlunarvöru, t. d. heilagfiski, síld, lax, sund- 
maga, álptafjaðrir, agatsteina o. fl. Mattias segir, að þá hafi 
enginn lax verið saltaður á íslandi, nema 6 — 8 tunnur á 
Bessastöðum, og voru þær sendar konungi; sá lax hefir lik- 
lega verið úr Elliðaám. Mattías telur það mikla nauðsyn, 
að landið sé mælt, en talar fremur óvirðuglega um uppdrátt 
Knopfs, hann segir, að þeir, sem þangað til hafi verið sendir 
til að mæla á íslandi, hafi ekki verið þeim starfa vaxnir; á 


Digitized by Coogle 



241 


svo stóru landi sem ísland er, þarf fyrst með stjörnumæling- 
um að ákveða innbyrðis legu staðanna, mæla hæðir og annað 
þvilikt, en til þess, segir hann, að mælingamenn enn hafi 
ekki haft nægilega kunnáttu í stærðfræði. 

Til allrar óhamingju, segir Matlias, að framfarirnar muni 
verða mjög örðugar sakir þekkingarleysis íslendinga og mót- 
þróa kaupmanna, sem vilja halda öllu við gamla lagið og 
enga breytingu gjöra; á sama máli eru sjálfir íslendingar 
flestallir, þvi síðan einokunin komst á, hafa þeir gleymt allri 
framtakssemi og eru orðnir ópraktiskir i verzlun og viðskipt- 
um; því nær engir fara utan nema stúdentar, sem lesa guð- 
fræði og flýta sér svo heim, til þess að ná í brauð. Að lok- 
um stingur Mattias upp á því, að konungur stofni sérstakt 
stjórnar- og verzlunarráð fyrir ísland, til þess að ihuga, hvað 
landinu megi verða til framfara. 

Jón Olafsson frá Grunnavík hefir 1737 samið rit, sem 
hann kallar »Hagþeinkir« l , og talar þar mest um bóklega 
fræðslu Islendinga, um uppfræðslu unglinga, um nám í lærð- 
um skóluin og við háskólann, og notkun lærdómsins á ís- 
landi. í rili þessu getur höf. líka allítarlega um tilraunir 
þær og uppástungur, sem gerðar hafa verið íslandi til fram- 
fara og viðreisnar. í byrjun 25. kapitula kemst Jón Ólafs- 
son svo að orði: »Nú af því nokkrir vilja gott gjöra sér og 

öðrum í landinu, þá mun þaðan komið það mikla project- 
mageri, sem varað hefir yfir næstu 30 ár og gengur nú hvað 
frekast fram, siðan collegium oeconomicum var innstiptað 
1736, það er, að þeir skrifa tram fyrir konginn og hans ráða- 
neyti sina þanka, ráð og tillögur um það, er betrast megi í 
landinu eður þar nýtt innfærast, öllum til gagnsmuna. Flestir 
fara með það, er þeirra embætti við kemur, sumir eptir lund- 
erni og nokkrir af interesse, en allmargir, er utanlands hafa 


') Jón Ólajsaon: Hagþeinkir getinn, fæddur og fóstraður í Kaup- 
mannahöfn í Aprili 1737. Hdrs. J. S. nr. 83. fol. Ritinu er skipt í 4 
kafla : 1° um ungdómsins lærdóm, 2° um bókalærdóm í skólagangi, 3° 
um utanlandsstúdía, 4° um brúkun alls þessa á íslandi, eöur aptur- 
komins manns tilstand þar að dauðanum fram. 

16 


Digitized by Google 



242 


lært, eptir dönskum máta* 1 . Því næst telur Jón Ólafsson 
ýms rit, sem bollaleggja viðreisn Iandsins og framfarir. Sjálfur 
heldur hann, að hollast sé fyrir íslendinga, ef að því er 
styrkt, að koma upp landbúnaði og sævarafla eptir islenzk- 
um háttum og sníða sér i öllu stakk eptir vexti. Síðan 
getur Jón Ólafsson þannig um framfarauppástungurnar, hvernig 
þeim sé varið (Kap. 25): »Projectmakararnir« eða »ráða- 

smiðirnir* vilja »sá og plægja, innsetja ýmisleg handverk, 
brúka smápeninga, byggja þorp og býi og skantza ; setja á 
hafnartolla, fólksútskrifun og fleira þaraf flýtur. Aðrir tala 
um kauphöndlun og taka burt einn og annan ósið og enn 
aðrir um politiam, vinnufólk og letingja, að setja embættis- 
gildleika yfirvaldanna i betri skorður og taka burt eina og 
aðra misbrúkan, sem liti að þeim og lögunum. Að meinga 
framandi við innlenda, so handverkin verði betur lærð og 
hinir innlendu ríkari við kvonganir, en kvennfólk við gipt- 
ingar. Þeir sumir, sem tjá gravamina vanbrúkun laganna 
og yfirvaldanna löstu, vilja hafa generalfiscala. Chymici sumir 
lofa nógu gulli og silfri, ef þeir fái undirstöðu og verkahjálp, 
en aðrir tala um brennistein og mineralia og ráða til, að 
innfærist læknarar eptir útlenzkum móð og hvað fleira kann 
vera af slikum uppáfyndingum. í einu orði, sitt leggur hver 
til, eptir því sem í skapi býr og henta þykir. Um þetta vil 
eg ei margt úrskurða, so sem það er vaxið fyrir ofan mitt 
vit. Að sönnu má sá sýnast almennu viti fjær, er neitar, að 
þar sé margt ábóta og lagfæringar vant. En það eg segi 
nokkuð af minni meining, lasta eg að sönnu þessa ráðafindni 
ei að öllu, heldur meina hana i flestu gjörlega, en þó ei að 
so stöddu. Áður útlendski glöggleikinn ákemst, sýnist mér 
undan ætti að ganga góður búskapur og í honum, til sjóar, 
góð fiskisókn, einkanlega. Held eg með þeim, sem vilja hún 


’) Á öðrum staS segir Jón Ólafsson: »Projectmageriet er ligesom 
de fleste andre Ting först opkommet i Frankrig, styrket i Tydskland 
og siden haandhævet i Danmark, men ligesom med andre Ting döer 
paa Sidstningen i Island. for det kan ei komme længere. Altsaa maa 
Projectmageriet regnes inter morbos epidemicos rerum publicarum udi 
denne Del af £uropa«. 


Digitized by Google 



243 


rækist um fram öðru og komi menn til þess undir sig stærri 
skipum. Þá er meir von, að fólk fái betri formegan, so fleirum 
líði betur at lifsuppeldi sínu, en almenniiega gengur. Einnin 
er eg samdóma, að fleiri handverk innrætist þar, en nú eru, 
eður betur brúkuð, og menn láti börn sín fara utantands i 
því skyni; að setja höndlun og kaupmannsskap í betri skorður, 
er forkunnar gagnlegt og að íslenzkir lærðu að þekkja rétt 
útlenzka vöru, en taka innlent okur burtu; at því gjörðu og 
þvilíku sýnist íslenzkir geta betur Iifað en áður. Fari menn 
að byggja þorp, þá þarf generalis reformatio yfir heila landið, 
með smápeningum, ferjustöðum og öðru, og að vísu sýnist 
yfrið þarflegt, ef þar yrði smápeningum ákomið. f*á býir, 
kaupstaðir og handverk eru so mörg innkomin, sem danskir 
vilja, kennir raunin hvað betra það væri fyrir íslenzka. Því 
ei mun það fara öðruvísi en í öðrum löndum, at sjóstaðirnir 
sjúga allt af landinu f sig. Þeir verða alltíð fullir með fram- 
andi og handverksmenn, so landsfólkið verður útarmað, en 
hinir fá valdið. Sumir verða örsnauðir, sumir flugríkir, eins 
og i öðrum Iöndum, en ei meir so jafnrikir, setn nú er, þar 
fólkið verður fleira, þar af koma útskrifanir og tollar fjölga 
með fleiru, sem þar af sprettur. E’að er merkilegt, at þá þeir 
gömiu forfeður vorir stóðu í sínum bezta blóma, voru fleiri 
rikir menn en nú, fóru til annara landa, kaupslöguðu eða 
voru hjá höfðingjum og sáu so mörg þorp og borgir, að þeir 
hafa þó aldrei bragðað að byggja þar nokkuð þess konar. Vilji 
menn segja það væri til varnar, þá þarf þess ei nú sem 
stendur, því fátæktin er þar skantz og kastali fyrir áhlaup- 
um framandi, en væri þar býir, er hættara við þeim mundi 
þykja meir til að slægjast. Aður eg hætti við þetta mál, læt 
eg mig ei sízt undra, að menn eru að skrifa um slíka hluti 
fram til Kaupenhavn, hver eptir annan i so langan tíma, en 
sjá þó að allt lendir í sama stað. Það er eins og þeir gæti 
ei að orsökunum, því gjöra þeir ei sjálfir, það þeir orka og 
i þeirra valdi stendur. Aðferðina er þeim ei vorkunn að vita, ef 
hún er til, sem eg ætla. Menn verða að minnsta kosti að vera 
samráða nokkuð og telja ei eptir sér hvert smáómakið, ei heldur 
Iítinn peningakostnað, annars verða eingin stórvirki afrekuð, 

16 * 


Digitized by Google 



244 


því litið er það optast, sem einn kemur til leiðar í slikum 
hlutum, hjá því sem margir. Hér um nóg.« 

Siðar talar Jón Ólafsson um ýms ritstörf, sem gagnleg 
væru fvrir landið, meðal annars telur hann nauðsynlegt, að 
ritað sé um náttúrufræði íslands, bæði til uppfræðslu fyrir 
innlenda og útienda. Telur hann skynsamlegra að rita sllkt, 
heldur en útlendan söguþvætting og annað af liku tagi. Höf. 
telur það mikil vandræði, að ekki skuli vera hægt að fá neitt 
prentað á islenzku nema guðsorðabækur, biskuparnir eru 
svo trúræknir, að þeir vilja ekki prenta annað, en frágang- 
urinn á þessum bókum sýnir sig. Bókmenntaástand Iandsins 
telur höf. mjög bágborið, og ræður mönnum, sem eitthvað 
vilja rita vísindalegt, að skrifa það á latínu og koma þvi út 
erlendis í lifandi lífi, en skrifa fátt eða ekkert á íslenzku. 
A íslandi, segir hann, að sé ekki til neins að safna bókum, 
>þá maður er dauður, tvistrast þær á víð og dreif og koma 
opt í þeirra hendur, er sízt skyldi og minnst hafa vit á þeim, 
fúna þar og forganga. Engin bókasöfn eru þar föst, engin 
eindrægni að skrifa nokkuð gagnlegt i samfélagi eður með 
samfelldum kröplum, og að síðustu engin laun og það verra, 
að fæstir hafa þess nokkur not, hversu gagnlegt sem vera 
kynni.« 

I öðru riti, sem Jón Ólafsson skrifaði miklu seinna 1 , 
fer hann mörgum orðum um »projectin«. Segir hann þar, 
að helztu gallar Islendinga nú á dögum séu hégómagirnd, 
ágirnd og drottnunargirni, »menn vilja aííectera húsgangs- 
herradæmi yfir almúga og projectmageri, menn hafa miszt 
hiö gamla grundvallar búskaparvit, en vilja færa allt í lag 
eptir dönskum og útlendum háttum, en skeyta ekki um sér- 
stakt ástand landsins. Nú hafa íslendingar í meir en 60 ár 
lagt niður að gjöra alþingissamþyktir, alþýðan vill láta Dani 
og kóng ráða öllu, en möglar þó á eptir yfir gjörðum þeirra«. 
Segir Jón, að úr öllum framfaravindinum hafi ekkert orðið. 


*) In tragoediam domini Echarti Olavii de morbo et interilu lingvæ 
islandicæ acclamatio et approbatio alicujus auscultatoris. Aptan við: 
Appendices duæ; þar er það í, sem hér er vitnað til. Lbs. nr. 231-8vo. 


Digitized by Google 



245 


og segir, að gjöra mælti dálaglegt leikrit um ástand landsins 
og háttalag embættismanna, sem optast gera ekkert og skipta 
sér af engu, en stundum hlaupa upp til handa og fóta »af 
eintómum látaglaumi, alleinasta proforma til að sýna stjórn- 
semi sína og vigilantiam, röksemi, authoritatem eður gravi- 
tatem, þó hón verði stundum nokkuð hlægileg, og þar hjá 
slikar brellur gjörðar til að incutera plebi metum og stór- 
höfðingjahræðslu, líka sefja þeim glaucoma á þeirra skiln- 
ingsaugus. 

Síðar í sama riti minnist höf. á »það íslenzkunnar trubl 
og rammskælda böguskap, sem af dönskunni stendur«, telur 
hann það þó litlu varða, þó »stofu-daðar kringum Bessastaði, 
sem eru orðnir eins og aðrir inventarii þrælar hinna dönsku« 
bjagi málið, en verra, að alþýða út um landið af monti og 
nýungagirni skuli taka slikt eptir, hann telur það þó ekki um- 
talsmál, þó einstök útlend nöfn á hlutum, sem áður voru 
ókunnir hér á landi, komist inn í málið. 

Niels Horreboic , sem síðar mun getið, reit 1751 einnig 
uppástungur um framfarir og viðreisn Islands 1 . Horrebow 
taiar fyrst um eðli landsins, stærð og frjósemi, og telur sjálf- 
sagt, að korn geti þroskazt þar, hann ráðleggur að senda 
bókhveiti frá Síberiu til íslands til reynslu; hann telur það 
einnig alveg nauðsynlegt, að tún séu plægð og sléttuð. 
Horrebow segir, að á íslandi sé ógrynni af brennisteini, ræður 
hann til, að brennisteinninn sé hreinsaður f landinu sjálfu og 
svo fluttur út; hann segir einnig, að saltpétur sé nógur á 
íslandi, og telur það mikinn hagnað, að safna honum; enn- 
fremur getur hann þess, að gnægð silfurs sé á Islandi, silfur- 
málm segist hann sjálfur hafa fundið, og bændur hafi sagt 
sér, að silfrið væri sumstaðar svo hreint, að það mælti straks 


') Niels Horrebow: Relation og Betænkniug om Islands Oeconomie 
og nærværende Tilstand, og hvorledes Landet kan komme ndi Stand; 
dat. Kbh. d. 13. Novbr. 1761. Thotts Samling, nr. 1742-4°, 61 bls. Ny 
kgl. Samling 1680 og 1681-4°. í ferðaskýrslu Horrebows til visinda- 
félagsins danska 1750 (Thott, nr. 956 fol.) er einnig ýmislegt um fram- 
farir íslands. 


Digitized by Google 



246 


smiða úr því. Horrebow stingur upp á, að konungur sendi 
námumenn til Tslands 1 . Höf. segir og, að það sé mjög liklegt, 
að rækta megi furu og greniskóga á íslandi, Lappland liggi 
miklu norðar, þar séu miklir skógar, og væri því undarlegt. 
ef tré gætu ekki vaxið á íslandi. Hann segir einnig, að á 
íslandi sé allt of fátt fólk og of fár fénaður. 


’) í stiptsskjalasafninu i Reykjavik eru ýms bréf, er snerta Niels 
Horrebow; Pingel amtmanni hefir ekki verið vel til hans. í bréfi til 
Ochsens stiptamtmanns (2. ág. 17öl) segir Pingel, að Horrebow hafi 
allstaðar verið að monta af því, að hann hafi á íslandi fundið silfur- 
námur, postulínsjörð o. fl. og að bróðir hans hefði staðfest þessar upp- 
gölvanir, hann hefði einnig látið í veðri vaka, að konungur mundi 
veita sér mikil verðlaun fyrir þessar uppgötvanir. Pingel segist hafa 
hitt Horrebow, þar sem margir embættismenn voru viðstaddir, og spurt 
hann. hvort þetta væri satt, og er Horrebow játaði, að svo væri, sagði 
Pingel: »annaðhvort hefir bróðir yðar hræsnað fyrir yður eða þér 
sjálfir skrökvið þessu, þvi leyndarráð Thott sagði mér, að hann hefði 
iátið rannsaka málmgrýtið islenzka, en ekkert hefði fundizt i því nema 
járu, og liefði prófessor Horrebow orðið að kannast við, að svo væri*. 
begar Niels Horrebow heyrði þetta, setti hann dreyrrauðan, en hinir 
hlógu, segist Pingel hafa glaðzt af því, að slikur stórgortari varð sér 
tíl minnkunar. í óðru bréfi nokkru seinna (13. sept. 1751) getur 
Pingel þess, að Horrebow og Skúli Magnússon séu orðnir miklir mátar. 
enda séu þeir skjalarar báðir; segir hann, að Skúli ætli nú að sigla, til 
þess að bera fram fyrir sljórnina allskonar undarlegar uppástungur, 
sem þeir Horrebow hafi verið að spinna saman í vetur. Pingel segist 
vona, að Ochsen greifi komi i veg fyrir, að þeir félagar svíki nokkuð 
út úr stjórninni, áður en leitað hafi verið álita hans (Pingels), því eptir 
stjórnarbréfi 1734, eigi að bera allar framfarauppástungur undir Iands- 
þingið og þar eigi að ráðgast um, hvort þær séu svo nytsamar, að þær 
megi bera undir konung. Pingel segir, að Horrebow hafi spillt Skúla. 
sem áður hafi verið skynsamur og viðfeldinn maður. Segir Pingel, að 
réttast mundi vera, að fylgja hinni gömlu regtu, að láta ekki íslendinga 
komast til hárra metorða eða embætta, >því þessi maður er, síðan hann 
varð landfógeti, orðinn svo hrokafullur, eins og hann væri orðinn eitthvað 
ógnarmikið, i stuttu máli, hann er orðinn alveg umsnúinn*. Sýnirþetta 
allt. að Pingel hefir verið illa við þær nýjungar. sem þá voru í bruggerð. 
Stiptsskjalasafnið IV. nr. 73; VI. nr. 8 og 9. Hannes ritstjóri for- 
steinsson hefir gert mér þann greiða. að benda mér á ýmislegt i stipts- 
skjalasafninu, er eg þurfti að nota ; annars er safn það ekki greitt að- 
göngu. 


Digitized by Google 



247 


Horrebow talar ennfremur um fiskiveiðarnar, sem gætu 
verið hin mesta auðsuppspretta fyrir landið, ef þær væru 
vel stundaðar. Englendingar, Frakkar og Hollendingar senda 
3 — 400 skip árlega til íslands með ærnum kostnaði, en ís- 
lendingar sjálfir fá ekki nema lítilfjöriegan reiting af fiski. 
Landbúnaði á íslandi, fiskiveiðum og öllum atvinnuvegum 
fer stöðugt aptur, og íslendingar missa meir og meir hugann 
lil allra starfa og fyrirtækja. Hollendingar salta fisk sinn 
niður i tunnur, jafnóðum og þeir veiða hann, en íslendingar 
verða að tefja sig á að herða hann, því kaupmenn taka ekk- 
ert nema harðfisk. Horrebow vill styðja fiskiveiðarnar sem 
mest, því með því getur verzlunarmagn landsins stórum auk- 
izt. Um ullina og ullarvinnuna talar höfundurinn líka, hann 
segir, að íslendingar séu ótrúlega fákunnandi í vefnaði og 
spuna, það tekur þá heilan mánuð að vefa 8 álnir af vað- 
máli; hann vill iáta kenna íslendingum ullarvinnu, skinna- 
verkun og ýmsar aðrar handiðnir. íslendingar eru, segir 
hann, mjög stutt komnir í öllum iðnaði, af því hver og einn 
gutlar við allt mögulegt og kann svo ekkert í neinu. 

Horrebow telur það mjög illan sið, að Islendingar heils- 
ast með kossi; þó þetta sýnist meinlaust i sjálfu sér, þá or- 
sakast þó af þvf, segir hann, of mikill jafnaður i umgengni 
yfirboðara og undirgefnra, húsbænda og hjúa; afleiðingin af 
þessu og öðru er, að hjúin bera enga virðingu fyrir hús- 
bændum sínum, húsbændur verða að hafa alla varúð að 
styggja ekki hjúin, því annars standa þau uppi í hárinu á 
þeim, og þeir húsbændur, sem vilja láta vinna duglega, fá 
engin hjú. Ódæl hjú geta farið á flakk og vergang, og eptir 
landslögum og landsvenju eru bændur neyddir til að hýsa 
þessa flakkara. Flakk og ómennska eru átumein i félagslíf- 
inu á íslandi. Þegar bændur á haustin draga að sér vetrar- 
forða, verða þeir að hafa hann þriðjungi meiri, en þörf er á 
fyrir heimilisfólkið, vegna húsgangsmanna, landhlaupara og 
gesta. Horrebow segir, að íslendingar kunni ekki að fara 
með matinn, né geyma hann; þeir hafa lakara mataræði en 
alþýða í Danmörku, og þó verður maturinn þeim miklu dýr- 
ari; hver vinnumaður fær meðal annars, þriðja hvern viku- 


Digitized by Google 



248 


dag, út vegin 10 pund af smjöri. A stórum islenzkum heim- 
ilum, segir hann, sé allt of margt vinnufólk; að hafa of margt 
í heimili, sé að eins ill venja. 

Horrebow segir. að það sé algengt að heyra á íslandi, 
að foreldrar lofa guð, ef þeir missa börn sín, livert eptir 
annað, það þykir ósvinna, að hafa aðra skoðun en þá, að 
foreldrar eigi að þakka guði, ef þeir eignast engin börn, úr 
þvi þeir geta, hvort sem er, ekki fætt þau og klætt. Aðal- 
orsök apturfararinnar telur Horrebow vankunnáttu íbúanna, 
þeir kunna ekki að bjarga sér, kunna engar iþróltir né hand- 
iðnir, þeir kunna ekki að rækta jörðina og ekki einu sinni 
að brúka hendurnar til almennrar vinnu; hann heldur þó, að 
ísland gæti blómgvazt eins vel og Noregur, ef íslendingar 
fengjust til að læra eitthvað. Horrebow segist hafa hitt marga 
skvnsama menn á þinginu og hafi þeir flestallir örvænt 
um hag landsins, en Skúli Magnússon fógeti hafi þó haft betri 
vonir; segir hann, að þeir hafi búið saman á Bessastöðum. 
Horrebow ritar siðan alllangt mál um verzlunarfélagið og 
minnist síðan nokkuð á skólalærdóminn ; hann stingur upp á, 
að á biskupssetrunum séu stofnaðir nokkurskonar prestaskólar 
(sem hann kallar Gymnasia), og þar eigi þeir, scm útskrifazt 
hafa úr latinuskólunum, en ekki hafa efni á að sigla, að læra 
guðfræði og læknisfræði, því mjög mikil nauðsyn sé að fjölga 
lækningafróðum mönnum. Höf. getur þess einnig, að íslenzk 
löggjöf sé í hinni mestu óreglu, hann vill því Iáta flýta fyrir, 
að samin sé og útgefin íslenzk lögbók. 

F. W. Rastfer (1722 — 1768), sænskur barón, var, sem 
kunnugt er, sendur til íslands 1757, til þess að líta eptir fjár- 
ræktinni og koma þar á fyrirmyndarbúi til fjárræktar. Hast- 
fer var ágætlega að sér í öllu þvi, er snerti fjárrækt og bú- 
skap 1 ; að hann einnig hefir litið glöggu auga á ástand ís- 


‘) Fridrik Wilhelm Hastfer, sonur Gustafs Berndt H., var fæddur 
9. okt. 1722, var framan af æfinni fyrirliði i liði Svía, en fór svo til 
Danmerkur og dó í Kaupmannahöfn 1768. Bók lians >Omstándlig 
underráttelse om fullgoda fárs ans och skötseN, kom út 1762 og á 
dönsku í Kmh. 1766; rit þetta var Iagt út á mörg tungumál, og þótti 
eitt hið bezta rit um fjárrækt, jafnvel fram á 19. öld. Á íslenzku kom 


Digitized by Google 



249 


lands, sést á ritlingi um framför íslands, sem eptir hann 
liggur 1 ; skoðanir Hastfers um ástand landsins og viðreisn eru 
að mörgu athugaverðar; hann dregur ekki dulur á, að ein- 
okunarverzlunin sé aðalmeinið. 

F. W. Hastfer álítur landið gott, en ástand þess ótækt; 
hann segir, að fiskiveiðar, iðnaður og verzlun verði að hald- 
ast i hendur, ef landið eigi að blómgvast, einokunin drepi ís- 
land og meðan hún standi, sé engin lífs von. Þjóð, sem lengi 
hefir verið áþjáð, getur ekki náð sér aptur, meðan einokunin 
liggur eins og martröð á þjóðfélaginu ; hann telur einokunar- 
verzlunina hið langvissasta meðal til þess, að halda litilli 
þjóð í stöðugri fátækt, einkum með þvi, að aðalverzlunar- 
vörurnar, sem út úr landinu eru fluttar, eru matvæli og lifs- 
nauðsynjar. Landbúnaðinum fer þannig smátt og smátt aptur 
og handverk geta eigi þrifizt, þvi handverksmenn fá ekki 
borgaða vinnu sína sakir almennrar fátæktar. Hastfer mælir 
með verksmiðjunum, en er þó vondaufur um, að þær geti 
blómgvazt, meðan verzlunin er ófrjáls og sævarútvegur og sam- 
göngur eru á svo lágu stigi. Höf. heldur, að apturför lands- 
ins hafi byrjað, er íslendingar fóru að leggja niður vérzlun 
og sjóferðir, og það er skoðun hans, að afrakstur landsins sé 
svo mikill og fiskiveiðarnar svo mikil auðsuppspretta, að 
landið gæti vel rekið sina eigin verzlun. Hastfer vill láta 


út eptir hann: Hugleiðingar og álit nm stiptan, lögun og meðhöndlan 
eins vel tilbúins Schæfferies, eður gagnligrar sauða tingunar og fjár- 
afla á íslandi. Khöfn 1761, 62 bls. 8vo. Sbr. Svensk biografisk lexi- 
con. Ny följd V., 1863—64, bls. 73—76. Uno Troil: Bref om tsland 
1777, bls. 107. Olavius. Reise i Island, bls. 383. 

') (F. W. Hastfer): Upartiske Tanker om Islands nærværende Til- 
stand applicerede til dets Forbedring, forfattede udi et fremined og 
nu oversatte udi det danske Sprog. Anno 1767 (undirskrifað af Hast- 
fer). Thott, nr. 062. fol. Ritið hefir liklega upprunalega verið skrifað á 
sæusku. Oversælterens Fortale bls. 2— 4 ; ritið sjálft bls. 6 — 77 i 79 §§. 
Jón Marleinsson talar mjög illa um Hastfer, eins og flesta aðra (Thott 
954 C. fol. bls. 9 — 11; Ny kgl. Samling, nr. 1672-4°. blað 4 b), en játar 
þó, að hann hafi verið vel lærður í náttúrufræði og hafi heppnazt vel 
lækningar. 


Digitized by Google 



250 


byrja viðreisnartilraunirnar með því, að koma upp hvala- og 
fiskiveiðum; hann vill láta stuðla til þess, að efnamenn frá 
Hollandi og Hertogadæmunum setjist að á íslandi, og reki 
þar verzlun og fiskiveiðar. Vöntun á efnamönnum eyðileggur 
ísland, ef nokkrir ríkismenn stunduðu fiskiveiðar af afli, 
mundi af þvi spretta allskonar atvinna fyrir alþýðu manna. 

Hvað landbúnaðinn snertir, ætlar Hastfer, að íslendingar 
ættu einkum að stunda túna- og engjarækt, slétta túnin og 
girða engjarnar og ræsa þær fram; á kornrækt helir hann 
enga trú. fó segir hann, að allar slíkar umbætur eigi langt 
i land sakir hinnar ógurlegu fátæktar. »Hér kenna menn 
apturförina leti íslendinga«, segir Hastfer, »guð hjálpi mér, 
það er ranglát ákæra, hvað stoðar vinna og iðni þann, sem 
höndurnar eru rígbundnar á«. Að lokum segir Hastfer, að 
það sé ekki til nokkurs að reyna neitt eða kosta neinu upp 
á ísland, fyrr en búið sé að afnema einokunina, það verði 
allt þýðingarlaust kák, einokunarverzlunin kvelji og svelti ís- 
lendinga til bana. Nú eru, segir hann, íslendingar ofurseldir 
nokkrum »krömurum«, sem aðeins hugsa um eigin hag, en 
láta sér litlu skipta, þó þeir kvelji lífið úr þjóðinni. 

Þegar kemur fratn yfir miðja 18. öld, fjölgar ritgjörðunum 
um viðreisn íslands óðum og þá eru verzlunarmálefnin aðal- 
umtalsefni allra rithöfunda. Þegar fer að liða á öldina, eru 
allflest þessi rit prentuð, og eru þau að mörgu fróðleg fyrir 
verzlunarsögu og atvinnusögu íslands, en liggja svo fjarri 
aðalefni þessarar bókar, að vér verðum alveg að sleppa að 
tala um þau. Hér skulum vér aðeins nefna þrjú af hinnm 
helztu handritum um viðreisn íslands, sem ekki hafa verið 
prentuð, það vér vitum. Peter Borre (1720 — 89) skrifaði rit- 
gjörð um Island 1 nokkru eptir 1764, og talar þar ekki aðeins 
um verzlunina, heldur og framfarir þær, sem geti orðið i bú- 
skap og fiskiveiðum. C. Pontoppidan , sem var kaupmaður á 
íslandi, hefir ritað margt gott um verzlun íslands, sem prentað 
er, og einnig óprentaða ritgjörð 1786*, sömuleiðis II. Chr. 


') Island vedkommende. Ny kgl. Samling, nr. 1682-4°. 
’) Ny kgl. Samling. 1098 B fol. 137 bls. 


Digitized by Google 



251 


Bech 1781, hann ritar mest um verzlunarsögu íslands 1 . Þor- 
steinn Nikulásson samdi ritgjörðir um samgöngur og sjóferðir 
á íslandi, einkum til forna, og eru þær prentaðar*. 

Flest hin prentuðu rit um viðreisn íslands, segja lítið 
eða ekkert um landið eða náttúru þess, þó má geta þess, að 
i riti eptir Thonias Balle 8 er landinu dálítið lýst og þó 
ómerkilega ; mest það, sem þar segir, er tekið úr ritum Horre- 
bows. Balle heldur eins og aörir, að kornyrkja geti vel þrif- 
izt á Islandi og auk þess vill hann sérstaklega láta leggja 
stund á tóbaksrækt, hann heldur, að tóbak geti allslaðar 
vaxið á íslandi og orðið mjög arðsöm verzlunarvara, hann 
heldur lika, að nóg sé til af málmum og steinkolum. 
Aðalgalli allra framfararitanna er vanþekking höfundanna á 
náttúru og eðli íslands, allt er byggt í lausu lopti, af þvi 
hinn vísindalega grundvöll vantar. 


22. Jarðabækur og sýslulýsingar. 

Hinar fornu jarðabækur hafa allmikla þýðingu fyrir land- 
lýsingu íslands; þegar þær eru vel og nákvæmlega úr garói 
gerðar, má i þeim sjá margt um efni og ástæður almennings 
og allan hag þjóðarinnar, i þeim sést og margt, er þýðingu 
hefir fyrir þá, er vilja grennslast eptir breytingum á náttúru 
landsins, í þeim er og margt, er snertir staðalýsingu og hér- 
aðalýsingu. Af þessum ástæðum verðum vér að geta hér 
litið eitt um jarðabækurnar, en varla á það við, að fara itar- 
lega úl i þá sálma. A þessari öld voru hinar þýðingarmestu 
og fullkomnustu jarðabækur skrásettar; á 16. öld og fyrr var 
varla til annað af þvi tagi, en máldagar kirkna og klaustra, 

') Om Handelen paa Island. Gammel kgl. Samting. nr. 2864-4°; 
149 bls. 

’) Dissertatio historico-oeconomica de commeatu veterum Islando- 
rum præcipue navali hodie restituendo. Hafniæ 1759—1762, 8vo. 

’) Thomas Balle: Oeconomiske Tanker over Island til höiere Betænk- 
ning. I— II. Kjöbenhavn 1760— 1761-8vo. Sbr. Nokkrir hjáverka þankar 
út af kaupmanns Thomasar Balles oeconomisku þönkum um ísland. 
Lbs. nr. 20. fol. 


Digitized by Google 



252 


en þvi er þó ekki ad neita, aö þeir hafa allir líka meira og 
minna gildi fyrir sögu og landfræði Islands. 

A 16. og 17. öld hafði konungur við og við boðið ís- 
lenzkum valdsmönnum að semja jarðabækur. Lauritz Krus, 
sem 1588 leigöi allar tekjur íslands, sýslugjöld, klaustra- og 
konungsjarðaafgjöld, hafnartolla og annað fyrir 3200 dala ár- 
legt eptirgjald, hafði meðal annars undirgengizt að semja full- 
komna jarðabók yfir jarðir allar 1 , en hvort nokkur árangur 
hefir orðið af því, veit eg ekki; 27. mai 1638 býður Kristján 
IV. Iénsmanni, að láta gera jarðabók yfir allar jarðir á ís- 
landi*; hinn 21. mai 1657 skipar Friðrik III. H. Bjelche, að 
láta sýslumenn gjöra jarðabækui 3 , hvern yfir sína sýslu o. s. 
frv. Arangurinn af þessum fyrirskipunum var í fyrstu lítill. 

Hin fyrsta jarðabók, sem samin var 1597, lýsir aðeins 
klaustra- og umboðsjörðum, stóls- og kirkjujörðum og eins 
jarðabækurnar 1639 og 1660. Jarðabók Johanns Kleins 1681 
og jarðabókin 1695 nefna líka bændajarðir, en eru mjög 
ófullkomnar og óáreiðanlegar ; þá kom jarðabók Mullers 1698, 
hún er i 3 pörtum, í fyrstu deild eru jarðaskýrslur sýslu- 
manna úr öllum sýslum, er þeir höfðu gjört á manntalsþing- 
um, i annari deild er yfirlit yfir konungsjarðir og i hinni 
þriðju stólsjarðir. Þessi jarðabók var um aldamótin 1700 
hin langbezta, sem til var, en þó var hún mjög ófullkomin, 
þar eru aðeins nefnd höfuðbólin, en kot, hjáleigur og ver- 
búðir vanta, ásamt mörgu öðru, sem nauðsynlegt er að 
vita 4 . 

Hið merkilegasta og fullkomnasta rit um ástand íslands 
og hag þjóðfélagsins, sem skrásett var á fyrri hluta 18. aldar, 
var jarðabók þeirra Arna Magnússonar og Páls Vidaiíns. 


') Safn til sögu lslands II., Lls. 719. 

3 ) Magnús Kelilsson: Forordninger og aabne Breve II., bls. 417. 

*) Magnús Ketilsson s. st. III., bls. 66. Lovsamling for Island I., 

bls. 252 

*) Nánara um jarðabækurnar má lesa í formála fyrir 0. Olavius: 
Reise i Island. bls. C6— 74. Hinar fornu jarðabækur eru ennþá til, og 
eru flestar geymdar í Rigsarkivet. 


Digitized by Google 



253 


Þess hefir fyrr verið getið, sem alkunnugt er, að konungur 
kvaddi þá Arna og Pál hinn 22. mai 1702 í nefnd, til þess 
að yfirvega ástand landsins, og meðal margs annars áttu þeir 
að búa til nýja jarðabók; þeir ferðuðust um landið i 11 
sumur, 1702 — 1712, til þess að safna skilrikjum til jarðabók- 
arinnar og í ýmsum öðrum erindum. Peir félagar höfðu 
margt fyrir stafni, þeim hafði verið boðið að dæma mál, sem 
niður voru fallin eða embættismenn höfðu stungið undir slól, 
eða á annan hátt höfðu farið aflaga. Astandið var í þá daga 
ekki glæsilegt, harðindi og verzlunareinokun höfðu þjakað 
þjóðina og 1707 kom stórabóla og fólk dó unnvörpum. Þá 
var órói mikill hér i landi og málaþras mikið meðal hinna 
heldri manna, seni mest stafaði af einþykkni, sérvizku og 
ráðríki einstakra manna, allir vildu vera mestir, vita allt 
bezt og níddu allt niður, er aðrir gjörðu; sjaldan deila menn 
um málefni, sem mikla þýðingu hafa. en hver dæmir af öðr- 
um »lif, æru og góss«, sérstaklega var það »góssið<t, sem 
menn vildu ná í, »æruna« var mönnum ekki eins annt um 1 . 
Óendanlegt málavafstur lafði mjög störf þeirra Arna og Páls, 
stórbokkar margir áttu hlut að málum, og stunduin voru úr- 
skurðir þeirra félaga nokkuð fljótræðislegir. Af þessu leiddi 
margt óþægilegt. Þeir félagar áttu einnig að safna skjölum, 
bréfum og handritum, að því verki vann Arni Magmisson 


') í lögþingisbókunum 1746 og 1746 sést þess dæmi, að sumir hafa 
ekki kært sig mikið um >æruna«. >Johan Christopher Gottorp. sem 
i sinum innleggjum hefir gefið sj'slumanni Bjarna Halldórssyni óær- 
legar sakir og skuldað hann fyrir að liafa uppdigtað lygi. fals og fjöl- 
mæli með mörgum öðrum skemmilegum orðum. dæmist að vera lygan 
og fjölmælismaður og skal betala 4 merkur til kongs og 8 merkur til 
sýslumanns Bjarna Halldórssonar«. Dómur uppkveðinn í lögréttu 1746 
19. júli (Lögþingisbók s. á. nr. 29). Næsta ár, 20. maí 1746, fær Goltorp 
• náðarbréf upp á æruna« frá konungi: >hvar eptir herra amtinaður 
Pingel framvisaði Gottorp þá konunglegu uppreisning, er hanu öðlast 
hefði upp á sin mál. hvörja Gottorp allra undirdanigast afþakkaði og 
kvaðst ei ásetja sér hana hér eptir sér í nyt að færa. þar sem engin 
execution á sínum fémunum framfæri eptir áfölluum dómum«. Lög- 
þingisbók 1746, nr. 19. 


Digitized by Google 



254 


dyggilega, bjargaði mörgu, sem annars hefði farizt, og gjörði 
vísindunum hið mesta gagn. 

Árni Magnússon kom út í Hofsósi 1702 um vorið, fór 
þaðan að Hólum og reið með Birni biskupi Þorleifssyni til 
alþingis. Nefndarmenn létu lesa erindisbréf sitt á alþingi 
17. júli 1702 og tveim dögum seinna auglýsingu um, að þeim 
einnig væri boðið að semja fullkomna jarðabók yfir land allt, 
skipuðu þeir því harðlega hverjum einum, sem fasleign ætti 
eða hefði undir höndum eða í umráðum, að láta í té stað- 
fest eptirrit allra jarðaskjala og skýrslur um dýrleika jarða, 
landskuldir, kúgildi og önnur gjöld; einnig skyldi geta hjá- 
leigna og búða. Eplir alþing hittust þeir félagar, Arni og 
Páll, á tilteknum degi á Hvammi í Hvammssveit, þar bjó síra 
Magnús bróðir Árna, þaðan hófu þeir fyrst jarðamatsferðir 
sínar. Litlu síðar gáfu þeir út þá skipun, að talið skyldi 
fólk og fénaður allstaðar, betlarar, sveitarómagar og fénaður 
i fardögum 1703. Pótti þetta allt hin mesta nýlunda og var 
víða kurr i mönnum, þóttu óþarfar þessar miklu skriptir og 
rannsóknir. í annál einum segir svo við árið 1703: ^Þá 

var pappír dýr í sveitum viða, er öllu þessu var aflokið* 1 . 
Árni Magnússon hafði með sér þrjá sveina, Árna Haunesson 
skrifara sinn, einn svein danskan og hinn íslenzkan. Á vetr- 
um gisti Árni í Skálholti, er hann var hér á landi, en Páll 
fór heim að Víðidalstungu. 

Hér á það varla við, að geta þess, hvað þeir nefndar- 
menn gerðu á ári hverju, þeir höfðu alltaf ærinn starfa, voru 
á sumrum, og stundum líka á vetrum, á ferðalagi hingað og 
þangað og áttu í sífelldu þrasi, málaferlum og stefnuförum. 
t>ó jarðabókin vanalega sé eignuð Arna Magnússyni, þá er 
hún fullt eins mikið eða meir verk Páls Vfdalíns, og um 
stóra kafla af Iandinu fór Páll einn, er Árni var erlendis. 
Jarðabókarstörfunum héldu þeir félagar áfram á hverju sumri 
til 1712, þó fóru þeir ekki um Múlasýslur, en sendu þangað 
Þorstein nokkurn Sigurðsson, svein Páls Vidalíns* ; árið 1712 


*) Pnrkeyjarannáll. Hdr. J. S. nr. 169 fol. 

*) Frá jarðamatsferðunum er greinilegast sagt í annálum þorsteins 


Digitized by Google 



255 


fór Árni Magnússon alfarinn frá íslandi, og hafði ferðalag 
þeirra félaga haft mikinn árangur i margar stefnur. Hagn- 

aður sá, sem landið hafði af ferðum þeirra félaga, varð þó 

minni i svipinn, en við mátti búast, og olli því aldarandinn, 
sundurlyndi höfðingja og andlegt og likamlegt volæði alþýð- 
unnar. Þeir Páll og Árni voru báðir mestu ágætismenn og í 
mörgu langt á undan sínum tíma. I ófriðnum milli Svía og 
Dana, 1709 — 1718, voru höfin opt ill yfirferða sakir vikinga, og 
komust jarðaskjölin því, að því er Jón Marteinsson segir, 

ekki til Danmerkur fyrr en 1720, þá var Raben admíráll 

sendur á herskipi til Islands í öðrum erindum, og flutti hann 
eptir beiðni Árna skjölin öll til Hafnar. 

Jaröabók Árna Magnússonar 1 var upprunalega fyrir land 
allt, nú eru aðeins til 15 þykk bindi í arkarbroti, en 4 halda 
menn hafi brunnið 1728, voru þeir partar, er brunnu, fyrir 
Múlasýslur og Skaptafellssýslur; Barðastrandarsýslu vantaði 
líka, þangað til Skúli Magnússon gróf handrit hennar upp i 
bókasafni Árna Magnússonar 1777. Jarðabókin er hið mesta 
heljarverk og höfundum hennar til hins mesta sóma, þó fengu 
þeir i lifanda lífi ekki annað en vanþökk fyrir starf sitt, urðu 
þeir félagar óvinsælir af málastappi því, sem þeir stóðu i, og 
margir ölunduðu þá af völdum þeim, sem þeir höfðu, en öf- 
undsýki hefir jafnan verið landplága á íslandi. 

Ketilssonar (hdrs. J. S. nr. 39 fol. og Lbs. nr. 160-4°). f’orsteinn 
Ketilsson var skrifari Páls Vidalíns og opt með honum á ferðalagi, 
hann varð siðar prestur á Hrafnagili og prófastur i Eyjafjarðarsýslu 
(t 1764). Annálar hans eru mjög nákvæmir, það sem þeir ná. Ferð- 
anna er einnig víða getið í Svarfaðardalsannál (Lbs. nr. 168-4°), í ár- 
bókum Espólíns og víðar. Sbr. einnig J. Martini: De itinere Arnæ 
Magnæi islandico. Thott, nr. 1066 fol. Safn af bréfum, er snerta jarða- 
matsgjörð þeirra Árna Magnússonar og Páls Vidalíns, er i Lbs. nr. 
336-4°. Mörg skjöl, er snerta ferð þeirra Arna og Páls, eru geymd í 
Rigsarkivet. 

') Jarðabók Árna Magnússonar er geymd í Rigsarkivet, en eptir- 
rit er i hdrs. J. S. nr. 46—62. fol. Af jarðabókinni heíir ekkert verið 
prentað. nema »Kafli úr jarðabók Árna Magnússonar«, sem nær yfir 
Mosfellshrepp, með fróðlegum inngangi og samanburði við nútfmann, 
eptir sira forkel Bjarnason. Tímarit Bókmenntafélagsins VII., 1886. 
bls. 193-285. 


Digitized by Google 



256 


í jarðabók þessari má fá ágætar upplýsingar um ýmis- 
legt, er snertir staðalýsingu lslands og um hag og ástæður 
íslendinga á þeim timuin. I jarðabókinni eru, auk höfuð- 
jarða, taldar hjáleigur allar og verbúðir, og margar eyðijarðir 
eru nefndar, þar er talinn dýrleiki jarðanna, afgjöld og kvaðir, 
kvikfé og heimilismenn, ítök og veiði o. m. fl. Af jarðabók 
þessari má vel sjá breytingar þær, sem orðnar eru á bún- 
aðarháttum og jarðabyggingu; kvaðirnar, sem i þá daga voru 
mjög margar á flestum búendum, einkum nálægt verstöðum 
og á kongsjörðum sunnanlands, eru nærri horfnar og yfir- 
höfuð hafa jarðaafgjöld mjög lækkað, viða um helming; kú- 
peningi hefir fækkað síðan, en sauðfé hefir fjölgað, enda var 
það þá illa hirt, þvi var lítið eða ekkert fóður ætlað og varð 
að ganga sjálfala, þessvegna féll sauðfé hrönnum, hvenær 
sem harðnaði i ári. f þá daga keyptu menn miklu fairra frá 
útlöndum en nú, og gjörðu miklu minni kröfur til lífsins, þá 
notuðu menn margt það, sem menn nú ekki hirða, og því er 
sölvatekja, grasatekja, berjaleitir o. tl. þessháttar, opt talið til 
hlunninda á jörðurn. Af jaröabókinni má og margt sjá um 
fiskiveiðar í verstöðvum og margt fleira, sem hér er ekki 
hægt að nefna. Hver sá, sem fræðast vill um atvinnuvegi 
Islands fyrr og siðar, hefir mjög mikil not af jarðabók 
þessari. 

Auk jarðabókarinnar hafa þeir Arni og Páll ritað ýmis- 
legt fleira, er snertir landfræði íslands. Artii Magnússoti * 
(1663 — 1730) hefir á ferðum sínum skrifað upp margt merki- 
legt, er snertir staðalýsingu og landfræði Islands, og er það 
enn til í safni hans*; sýnir það allt nákvæmni hans og giögg- 


') Um æfi Árna Magnússonar: J6n Ólafaton frá Grunnavík: Bio- 
grafiske Efterretninger om Arne Magnussen. Udgivne med Anmærk- 
ninger af E. C. Werlauff. (Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed III., 
1836, bls. 1 — 166). Æfiágrip eptir K Kálund framan við 2. bindi af 
Katalog over den Arnamagnæanske h&ndskiiftsamling. Kbh. 1894, bls. 
3—26, og eptir porkel Bjarnason í Tímariti Bókmenntafétagsins VII., 1886, 
bls. 198-213. 

! ) Arnx Magnússon: Chorographica Islandica. A. M. nr 213-8vo, 
404 blöð. 


Digitized by Google 



257 


skyggni, og er þar margur fróðleikur geymdur, sem ennþá 
má nota. Hér getum vér aðeins drepið á fá atriði, sem 
sýnishorn. Safn þetta fæst mestmegnis við örnefni i ýmsum 
hlutum landsins. Arni Magnússon hefir spurt kunnuga menn 
um bæjaskipun, örnefni, fjallvegi, afstöðu fjalla, gamlar 
sagnir o. fl. ; opt getur hann um kompásstefnur frá einum stað 
til annars og sumstaðar eru uppdrættir af merkisstöðum, fljót- 
lega gerðir. 

Arni Magnússon getur um breiddarstig Langaness og sól- 
arhæðina, er sól var lægst á Iopti, þegar þeir sigldu þar 
fram hjá, nóttina milli 18. og 19. júní 1702, og segir hann 
þeir hafi fundið, að pólhæð Langanesstár var 66 1 /* 0 n. br., og 
er það nærri sanni. Þar næst talar hann um Austfirði, og 
telur firði, fjallvegi og hálsa i Múlasýslum. Um Skaptafells- 
sýslu hefir Árni safnað ýmsu allmerkilegu; þar er meðal 
annars lýsing og uppdráttur af upptökum Jökulsár á Sól- 
heimasandi 1 . Árni telur eyðibæi þá, sem eyðzt hafa á Mýr- 
dalssandi af eldgosum og jökulhlaupum, og telur ýms örnefni 
kringum Mýrdalsjökul. Frá Öræfum segir hann allgreinilega*; 
meðal annars segir hann: »Milli Svínafells og Skaptafells er 
Hafrafell, stórt og grösugt fjall, þangað var til forna manna- 
farvegur og fjárganga á sumrum, nú er þetta Hafrafell svo 
innilukt af jökultöngum, að ömögulegt er að komast þangað, 
nema fyrir gangandi menn og þó með stóru ómaki. I Jök- 
ulfelli var áður bær og sjást þar tóptir, þar var áður tekinn 
viður til húsa, en stærsti skógurinn er nú af«. Um íngólfs- 
höfða segir hann, að höfðinn sé grasivaxinn mestallur, 
nema að norðan blásinn, aðeins á tveim stöðum verður kom- 
izt í hann með hesta, á öðrum staðnum er klettur, sem heitir 
Selasker, þar á fyrrum að hafa legið kaupskip; 4 fiskimanna- 
búðir voru þá (1704) á höfðanum. »Ekkert merki sést nú til 


') Sbr. porv. Thoroddten: Ferð um Vestur-Skaptafellssýslu 1893. 
Andvari XIX., bls. 66—57; þar er prentuð lýsing Árna á jökulhlaupum 
úr Sólheimajökli. 

*) Sbr. porv. Thoroddsen : Ferð um Austur-Skaptafellssýslu og Múla- 
sýslur 1894. Andvari XX., bls. 39—67. 

17 


Digitized by Google 



258 


fjarðarins, sem áður skyldi verið hafa; með fjöru verður 
gengið á sumrin eptir fuglinum mestallan höfðann í kring. 
Á fjörunum fyrir austan höfðann er einstakur klettur 
stór, grasivaxinn ofan til miðju, hann er nefndur Borgar- 
klettur*. Öræfin voru fyrrum sauðrík sveit, 1693 bjó á Svína- 
felli í Öræfum Sveinn nokkur Jónsson, er átti 800 fjár, og 
flestir bændur áttu hundrað fjár eða meira, en i þá daga var 
almennt miklu fjárfærra en nú; 1704 var þar varla nokkur 
bóndi, sem átti svo margt fé, að það næmi meiru en 
hundraði. 

Árni getur munnmælasagna um vegi norður yfir Vatna- 
jökul, bóndinn á Skaptafelli á að hafa haft bú í Bárðardal, 
náði hann þangað á degi að heiman og reiddi þó konu bak 
við sig. Vegur þessi, segir sagan, að hafi ekki lagzt niður, 
fyrr en eptir 1500. Um Grímsvötn, segir höf., að menn hafi 
haldið, að þau væru norðaustan við Öræfajökul, en svo hafi 
jöklar gengið yfir þau. f*egar eldurinn var uppi 1685, að 
sögn manna í Grímsvötnum, bar hann yfir Fljótshverfi af 
Síðunni og var að sjá hérumbil í norðaustur. f*að er auð- 
séð, að sagnir manna um Grímsvötn hafa þá þegar verið 
mjög á reiki, því á öðrum stað segir Árni: »Norðan við 

Öræfajökul er eitt jökulfjall, sem kallast Björn, í eða nærri 
þessum Birni skulu Grímsvötn vera, skulu vera fleiri en eitt 
með hæðum á milli. Upp úr sjálfum þessum vötnum segist, 
að eldur hafi gosið og vatnið hafi sýnzt brenna. Úr Gríms- 
vötnum meinast sín upptök hafa Skaptá, er þaðan falli til út- 
suðurs, Túná, er falli til útnorðurs og rennur vestur í 
Þjórsá, og Hverfisfljót, er rennur þaðan til landsuðurs*. Þó 
segir Árni síðar: »Úr Síðujökli hafa þær sin upptök*. Enn- 
þá á öðrum stað segir Árni: »Skaptá ogTúná eru eitt vatn, 
þar þær koma úr jöklinum, kljúfast um einn sandháls og 
renna saman eina hálfa þingmannaleið*. Sýnir þetla allt, 
hve óljósar og óglöggar hugmyndir menn í þá daga hafa haft 
um öræfin. Árni getur þess og, að frá HofTelli í Hornafirði 
hafi fyrir rúmum 60 árum (um 1640) verið vegur fjallasýn 
ofan í Fljótsdal og verið rúm dagleið, en svo fór vegurinn 
af sakir jökla; einnig var farið úr Lóni og Álptafirði um 


Digitized by Google 



259 


öræfin f Fljótsdal, en þeir vegir, segir hann, séu nú mjög 
sjaldfarnir. Þetta hefi eg aðeins tekið sem sýnishorn, en 
ekki þarf að fjölyrða um það, að i safni þessu er mjög margt 
fleira merkilegt um örnefni og staðalýsingu i öðrum hlutum 
landsins, þó þess sé ekki hér getið, og seinast fjarða- og 
tylftatal. f*að má ennfremur nefna, að Árni Magnússon 
getur þess, að Kristián Pálsson Fyn, kaupmaður á Stapa, hafi 
1699 mælt hæðina á Snæfellsjökli frá sjó og fannst hún vera 
1403 »sælandsálnir«, en Stapafell 588. 

Páll Vídalin 1 hefir og auk jarðabókarinnar ritað ýmis- 
legt landfræðislegs efnis. Páll hefir meðal annars ritað all- 
merkilega ritgjörð um jarðamat og dýrleika jarða, hvað þær 
eigi að hafa til að bera, ef þær eiga að metast svo eða svo*. 
Ennfremur hefir hann samið ritgjörð um islenzk eyktamörk 8 
og segir þar meðal annars, að lengsti dagur á miðju íslandi 
sé 20 stundir 24 mfn., en styztur 3 1 /* stund. Páll hefir og 
gjört allmargar athuganir himintungla, til þess af þvi að reikna 
breiddarstig Viðidalstungu 4 . Dálítið hafa þeir félagar skyggnzt 
eptir ýmsunáttúrufræðislegu á ferðum sfnum. Árið 1707 skoðaði 
Páll lögmaður Vídalin Barnaborgir við Fagraskógarfjall, áður 
hafði hann spurt í lögréttu, hvort ei fyndist saltpétur hér á 
landi, og hafði Oddur Sigurðsson lögmaður sagt, að svo væri; 
var þeim félögum sagt, að saltpéturinn væri í Barnaborgum, 
en hann var svo lítill, að ekki mundu tíu menn í viku hafa 
fyllt þar tíu marka ílát 6 . 

I ríkisskjalasafninu danska eru geymdar 16 sýslulýsingar 
íslenzkar, sem gjörðar voru á árunum 1744 — 1750, í þeim er 

') Æfisaga Páls lögmanns Vídalíns eptir þórð Sveinbjarnarson, 
framan við Fornyrði Lögbókar Reykjavík 1848, (64 bls.). Sbr. einnig 
Lbs. 275 og 481-4°; J. S. 68 og 164 fol., 300-4°. Ann&lar Þorsteins 
Ketilssonar, J. S. 39. fol. 

*) ísleudingur III., bls. 77 — 101 

*) Páll Vídalín: Um þau íslendsku eyktamörk (á íslenzku og latínu). 
Ny kgl. Samling, nr. 1678-4°. 

4 ) Páll Vídalín: Dagstímatal. A. M. nr. 968-4°. 

J ) Annálar Þorsteins Ketilssonar. hdrs. J. S. nr. 39 fol. í lýsingu 
Hnappadalssýslu (Rigsarkivet) segir, að áður hafi fundizt saltpétur i 
Barnaborgum, en er lýsingin var rituð (1744), var hann ekki lengurtil. 

17* 


Digítized by Gaogle 



260 


margt fróðlegt um staðalýsingu íslands, og er þar í fyrsta 
sinn flestum byggðum héruðum lýst nokkurnveginn greinilega. 
Árið 1743 birti Lafrenz amtmaður á þingi skipun stjórnar- 
innar, að sýslumenn skyldu gjöra skýrslur og lýsingar héraða 
þeirra, er þeir voru yfir settir, og itrekaði J. C. Pingel eptir- 
maður hans þá skipun 14. júlí 1745*. fað sést af lýsingun- 
um, að stjórnin hefir lagt vissar spurningar fyrir sýsiumenn, 
28 að tölu. t*eir áttu að lýsa almennri Iegu og stærð hér- 
aðsins, vegalengdum, landslagi, kornyrkju, trévexti og berja- 
tekju, saltverkun, stóðhöfnum og biflugnarækt(!), nytsömum 
steinum og málmum, ferfættum dýrum, fuglum og öðrum 
dýrum, kvikfjárrækt, fiskiveiðum, vegum, veðráttufari, sjúk- 
dómum og læknisjurtum, vinnubrögðum og lifnaðarháttum, 
eyjum, höfnum, víkum og flóum, fljótum og ám, stöðuvötn- 
um, uppsprettum, lækjum, fjöllum, einkennilegum hlutum, 
þingstöðum, þorpum og bæjum, ennfremur áttu þeir að nefna 
aðalsmenn i héraðinu og merkilegar fornmenjar. Petta átti 
auðsjáanlega að vera yfirgripsmikil lýsing, en mjög hlaut hún 
að verða ruglingsleg. Sýslulýsingarnar i safni þessu eru 
mjög mismunandi að gæðum, á sumum má ennþá margt 
græða, en sumar eru magrar og ómerkilegar. Landslagslýs- 
ingarnar eru sumstaðar furðu nákvæmar og opt talinn fjöldi 
af örnefnum; náttúrulýsingin er eðlilega lakari, þó er í sum- 
um skýrslum allitarlega talað um fugla og jurtir og notkun 
þeirra, og stundum um hveri, laugar, eldgos o. fl. Sumum 
lýsingunum hafa áður fylgt uppdrættir, en þeir eru nú allir 
horfnir. Hér nefnum vér hinar einstöku sýslulýsingar og til- 
færum nokkur atriði úr sumum þeirra*. 

Lýsing Árnessýslu er eptir Brynjólf sýslumann Sigurðs- 


') Lögþingisbókin 1746, nr. 18. 

’) Sýslulysingar þær, sem fyrir liggja, eru allar á dönsku. nema ein 
(Austur-Skaptafellssýsla), en upprunalega tnunu margar þeirra eða 
flestar hafa verið á íslenzku; það sést af bréfum frá Pingel á árunum 
1746—48, að bann hefir látið snúa þeim á dönsku. Af miða, sem 
liggur í sama böggli, sést það, að þeir Eggert Ólafsson og Bjarni Páls- 
son hafa fengið sýslulýsingarnar til láns 2. ágúst 1768. 


Digitized by Google 



261 


son*; í henni er hinum einstöku spurningum svarað í þeirri 
röð, sem nú nefndum vér. Hér getum vér aðeins fárra 
greina. Um Geysi segir höf. : »Fram hjá honum ríða menn 
alfaraveg yfir lágan og flatan klett, í klettinum er kringlótt ker 
eða skál, hérumbil 5 faðmar að þvermáli. í’eir, sem næst 
búa, veita eptirtekt gosum hversins, þyti og óróa; þegar bú- 
ast má við stormi eða regni, skýtur hann þokunni (vatns- 
gufunni), sem stundum er blönduð rauðum eldi, svo hátt í 
lopt upp, að þeim, sem næst standa, sýnist hún ná alveg upp 
í skýin; aptur á móti þeytist vatnið ekki eins hátt upp eins 
og gufan, en þó hærra en nokkur turn í Kaupmannahöfn. 
Vanalega spýr Geysir á hverjum degi, ákafast á morgnana 
kl. 9, minna kl. 2 — 3 e. m. og á kvöldin 9 — 10. Stundum er 
Geysir kyrr og sýður niðri i klettinum, en kasti menn ein- 
hverju í hann, þá spýr hann þvi upp. Þar sem Bartholin 
ritar, að hver þessi við Haukadal breyti tré í stein, þá sýnir 
reynslan, að það eru tilhæfulausar ýkjur*. Höf. getur um 
fleiri hveri og laugar í Arnessýslu og segir, að auk Geysis 
gjósi 4 hverir nokkra faðma; hann segir, að menn hafi fyrr- 
um notað laugar til baða, einkum Marteinsbað hjá Haukadal, 
það segir hann, að Marteinn biskup hafi látið setja í lag. 
»Við hliðina á stórum steini, er stendur upp úr köldum læk, 
lét hann gjöra kringlóttan garð úr torfi og grjóti, í dæld þessa 
lét hann veita um steinstokk heitu vatni, er kemur upp úr 
steininum. Mælt er, að kalt vatn hafi áður runnið um aðra 
steinpipu frá sama steini, en nú er hún brotin*. »NáIægt 
Þjórsá er þurr baðhola, er gengur 5 álnir í jörðu niður*, 
holu þessa má byrgja fyrir ofan höfuð þeim, sem fer þangað 
niður til þess að svitna*. Höf. talar einnig um hverafugla á 
Reykjahver í Ölfusi, segist reyndar ekki hafa séð þá, en 
áreiðanlegir menn hafi sagt sér frá þeim, þeir stinga sér á 


*) Topographia Arnesina eller Description over Arnes Syssels Be- 
skaffenhed, forfatted efter Sal. Justits Raad og Amtrnand Lafrentze’s 
Befaling til mig af Dato 11. Oct. 1743. Dags. Skalholt d. 22. April 
1746. (Af) Brinolver Sivertsen; 12 blöð, fol. 
s ) þurrabað hjá þjórsárholti ? 


Digitized by Google 



262 


kaf í hverina og eru á stœrð við titlinga, svartir með dökk- 
gráum dröfnum ; segir hann, að fuglar þessir hafi horfið við 
jarðskjálptann 1734 og hafi ekki sézt siðan. 

Höf. talar nokkuð um jaröveg í sýslunni og leirtegundir, 
segir hann, að deigulmór sé notaður til þess að klína með 
smiðjubelgi, blár og rauður hveraleir til þess að lita með 
tré, en mórauðan leir noti koparsmiðir til þess að steypa í; 
i fenjum og forum fæst sorta, sem íslendingar nota til þess 
að lita vaðmál, Brynjólfur sýslumaður getur einnig um 
ýmsar jurtir, sem notaðar eru, úr mjaðurt og sortulyngi lita 
menn svartan lit, og þeir, sem illt er í munni, tyggja sortu- 
lyng; úr jafna lita menn gult, barkað úr víðirberki, grænt úr 
burkna og úr fjallagrösum rauðan lit. Söl fást mikii á Eyrar- 
bakka og sækja bæði Árnesingar, Rangvellingar og Skapt- 
fellingar þau þangað; stör, segir hann, að verði 9 kvartil á 
hæð í Öifusi. Brynjólfur sýslumaður getur þess ennfremur, 
að fimm hvítabirnir hafi vorið 1745 gengið á land í Skapta- 
fellssýslu og verið drepnir; hann getur og um stórubólú og 
segir ennfremur, að hollenzk skúta hafi 1741 flutt bólu i Múla- 
sýslur, en svo gekk hún um allt land árin 1742 og 1743. 
Höf. talar einnig um stóðhafnir þær, er Skálholtsstóll 'átti í 
Hestfjalli og Árnesi, en segir, að þær hafi lagzt niður 1723. 
Nytsama málma segist hann enga þekkja í sýslunni, nema 
brennistein og saltpétur við Reykjahver í Ölfusi. Um refa- 
veiðar segir hann, að menn vinni tóur á grenjum með byss- 
um eða dýraboga, en stundum leggi menn fyrir þær krans- 
augu og kjötbita með títuprjónum eða smáum járnnöglum. 
Álptir, segir hann, verpi mest í Hvítárnesi, og fari menn 
þangað í maí lok til þess að ná eggjum þeirra. íbúar Ár- 
nessýslu, segir hann, séu ráðvandir, skynsamir, hreinlyndir, 
kyrlátir og greiðviknir. Landslagi lýsir höf. nokkuð oggetur 
um helztu fjöll, ár og stöðuvötn, talar um uppsprettur ánna, 
ferjustaði o. s. frv., hann getur um steinboga, sem fyrrum 
átti að hafa verið yfir Brúará, og um Draugagjá í hrauni hjá 
Herdísarvík og Vargshólsbrunn, er ósalt vatn í báðum, en þó 
markar þar fyrir flóði og fjöru; hann talar og um Þorláks- 
brunn i Skálholti, sem á að hafa verið byggður 1193 og var 


Digitized by Google 



263 


þá enn sótt allt vatn í hann til staðarins, hann var kringl- 
óttur, hlaðinn úr grjóti, 5 íslenzkar álnir á dýpt og 3 að 
þvermáli. Aðalsmenn, segir hann, séu nú engir í héraðinu, 
en þó séu sumir fátækir bændur komnir af höfðingjum, er 
herraðir voru í gamla daga 1 . 

Lýsing Rangárvallasýslu eptir f’orstein Magnússon* er all- 
löng, landslagi er nákvæmlega lýst og getið ýmsra hluta, er 
snerta náttúrufræði þessa héraðs. Hér nefnum vér aðeins 
örfá atriði til sýnis og athugunar. Fiskiveiðar voru þá lagðar 
niður í Þykkvabæ síðan í stórubólu, en áður gengu þar 4 — 6 
skip til fiskjar. Höf. talar um kornyrkju á íslandi skynsamar 
en fleslir aðrir í þá daga; víða á landinu heldur hann, að 
kornyrkja geti ekki þrifizt, sakir kalsa og vætu á sumrum og 
hvergi muni hún svara kostnaði, þvi þó dálitið geti þroskazt 
á Suðurlandi, þá mundi það verða allt of mikil tímatöf fyrir 
bændur að plægja og sá, svo þeir fengju engan tíma til þess 
að stunda heyskap og fiskiveiðar; höf. talar um ræktunartil- 
raunir Gísla Magnússonar á Hliðarenda og um villikorn í 
Skaptafellssýslu, og hvernig það er uppskorið og hirt. Um 
steina, dýr og jurtir á ísiandi, er höf. alllangorður, þó ekki 
sé mikið á lýsingu hans að græða. Þar sem hann talar um 
málma og hvar þeir finnist, fer hann mest eptir frásögum 
Jóns lærða, en segir þó, að flest það, er málmnám snerti á 
íslandi, sé óvíst og byggt á getgátum. Höf. telur marga ís- 
lenzka fugla og Iýsir þeim nokkuð, einkum hvað lit snertir; 
hann segir, að Rangvellingar fari í maí og júní til þess að 
leita álptareggja á fjöllum, en í september fella álptir fjaðrir, 


') »dog findes her nu, som paa adskillige Steder i Landet, arme 
og elændige, slette Bönder, som kan opregne deres Genealogier til be- 
mældte i gamle Dage nobiliteret Folk, hvilket dog ikke i ringeste Maade 
distingverer dem, hverken i Henseende til Standen, ei heller Personen, 
fra de andre Landets Indvaanere*. 

’) Iislands og især Rangervallesyssels Descriptio Geographica af 
Thorsten MagnussÖn. Dags. Skambensstade 1. apríl 1744; 19 blöð, fol. 
FrBnsk útlegging af lysing Rangárvallasýslu stendur i Mercure Danois, 
júlí og ágúst 1764, bls. 145—149 og 309—316 (Description du Canton 
Rangervalle en Islande). 


Digitized by Google 



264 


og meðan þær eru í sárum, elta menn þær ríðandi og brjóta 
háls þeirra með löngum staf. Um hverafugla segir hann, að 
þegar þeir stinga sér, sjáist þeir ekki aptur á sama hver í 
það sinn; höf. getur þess, að gamall bóndi hefði sagt sér, 
að sumarfuglar dveldu hér einnig á vetrum og væru í fel- 
um, bóndi þessi þóttist hafa séð andir á vetrum skriða með 
botni undir is i ám og vötnum og safna þar ormum ; enn- 
fremur segir hann, »ef maður tekur sjófugl með höndunum 
og sieppir honum svo aptur út í vatnið, þá verður fuglinn 
votur á þeim stöðum, þar sem tekið hefir verið á honum 
með berum höndum*. Við veiðivötn uppi í landi, segir höf, 
að sumstaðar sé svo mikið mýbit, að það skríði inn í nef og 
eyru á hestunum, svo þeir deyi af Jtví! Rekaviður, segir 
hann, komi frá rússiskum og tatariskum löndum gegnum 
Waigatzsundið. Vagnar og sleðar, segir hann, séu til á stöku 
bæjum, og séu notaðir til þess að flytja hey og áburð rétt í 
kringum bæinn. Höf. talar allítarlega um islenzka sjúkdóma 
og ráð við þeim; segir hann, að holdsveiki sé nú miklu 
sjaldgæfari en fyrr, enda sé almenningur siðaðri og hafi 
betra mataræði en áður 1 ; hann heldur, að holdsveikin sé 
sama sem illkynjaður skyrbjúgur, og ráðleggur skarfakál við 
henni. Af hvönnum, segir hann, Rangvellingar sæki marga 
hestburði í í’órsmörk og á Landmannaafrétt; í fiskileysis- 
árum borða fátæklingar mikið af hvönnum, í stað fiskjar, með 
smjöri. Höf. nefnir mörg algeng íslenzk grös, vaxtarstaði 
þeirra, notkun til lækninga og litunar o. s. frv. Meðal ann- 
ars segir hann, að jarðarber vaxi í Húsagarðsheiði og i Land- 
mannasveit, en þyrnir á hól fyrir austan bæinn á Seljalandi 
og á kirkjugarðinum á Vestmannaeyjum ; af fjallagrösum segir 
hann, að lítið sé til syðra, en á heiðum nyrðra sé svo mikið 
af þeim, að einn maður geti á 7 dögum tekið 4 tunnur eða 
hestbyrði, og sé það matarígildi einnar tunnu af mjöli; fá- 
tækt fólk sýður stundum smára í mjólk og etur; kúmen flutti 
Gísli Magnússon fyrst í sýsluna, en síðan hefir það töluvert 


‘) >den gemene Mand er nu mere polered og holder bedre Diet 
end i forrige Tider.* 


Digitized by Google 



265 


útbreiðzt. Skógar, segir höf., að séu nú engir eptir í sýsl- 
unni, nema Skarfaness-, Næfurholts- og Selsundsskógar. Þjórsá 
segir höf., sé 120 faðma breið (hvar það er, segir hann ekki); 
ferjustaðir eru 4, Fljótshólar, Sandhólar, Egilsstaðir og Hross- 
hylur; vöð, Nautavað og Eyjarvað hjá Arnesi; ferjutollur, einn 
fiskur fyrir hestburð og fyrir hverja kind. Veiði i Fiskivötn- 
um, segir hann, að þá hafi alveg verið lögð niður. Höf. telur 
hin helztu Heklugos, seinastl725, og segir, að það gos hafikomið 
úr hrauninu fyrir neðan Heklu, síðan kemur lýsing Þorláks 
Þórðarsonar á Heklugosinu 1693 orðrétt, á latínu. Höf. getur 
um hina helztu hellra i Rangárvallasýsiu, og segir sumir 
þeirra séu svo stórir, að þeir taki 2 — 300 fjár, hellirinn í 
Hrútafelli undir Eyjafjöllum telur hann merkastan, segir að 
fyrir honum sé járnslegin hurð með lás fyrir, og að hann sé 
með gluggum og þiljaður að innan. Að siðustu getur hann 
þess, að i sýslunni búi einn af ríkustu mönnum landsins, Brynj- 
ólfur Þórðarson Thorlacíus, og gizki menn á, að hann muni 
eiga 7 — 8000 dali i löndum og lausum aurum. 

Lýsing Vestur-Skaptafellssýslu eptir Bjarna Nikulásson 1 
er fremur stutt, en þar er þó allgóð landslagslýsing. Meðal 
annars segir höf., að Kúðafljót sé 300 faðmar á breidd og 
Steinsmýrarfljót sé allstaðar ferjuvatn; Hverfisfljót segir hann, 
kvíslist vítt og breitt um 11 milna svæði og skemmi lönd á 
báða bóga. Fljót þessi breyttust síðar mjög, eins og alkunn- 
ugt er, þegar Skaptárhraunin runnu niður á láglendi 1783. 
Höf. getur þess, að almenningur eti söl, er menn kaupa á 
Eyrarbakka, en þegar hart er í ári, sjóða fátæklingar fisk- 
bein i vatni með smærum og murum til matar sér. í lýs- 
ingu Austur-Skaptafellssýslu eptir Sigurð Stefánsson* er ná- 
kvæm lýsing á fjallaröóinni eptir sýslunni endilangri, og lika 
ýmislegt sagt um jökla og jökulár. Höf. segir, að menn hafi 
orðið varir við steinkolalag i Skyndidal i Stafafellslandi, en 


‘) Skaptefields Syssels Vestre Parts BeskafTenhed af Biarne Nicolai- 
son; dags. Ketilsstöðum 25. júní 1744; 19 bls. 4°. 

s ) Austur-Skaptafellss^sla, islenzk lj'sing eptir Sigurð Stefánsson; 
dags. Holltum í Hornafirði 21. júlí 1746; 21 bls. 4°. 


Digitized by Google 



266 


engir málmar séu þar kunnir í sýslunni. Um hesta segir 
hann, að hinir stærstu séu 9 kvartii á hæð, en hinir minnstu 
7. Við Ingólfshöfða var þá enn nokkuð útræði, en eigi var 
hægt að lenda nema í vestanátt og stillum; við Hálsa hafði 
áður verið útræði mikið, en var nú af, sökum þess að lend- 
ingin hafði breytzt, höf. segir, að þar hafi mikill skiptapi 
orðið 1573 og drukknaö 53 menn 1 . Um Öræfagosið 1362 
segir hann, að þá hafi eyðzt 40 bæir, og enginn komizt af, 
nema prestur og djákn á Rauðalæk*. 

Lýsing Vestmannaeyja® er undirskrifuð af 7 mönnum. 
t’ar er talið, að Vestmannaeyjar séu 13, en 5 af þeim gras- 
lausar; þá var vani, að tveir menn héldu vörð á Helgafelli á 
vorin, hverja nótt áður en kaupskipið kom, til þess að kunn- 
gjöra eyjarskeggjum gleðifregnina sem fyrst. Höf. segir, 
að hvergi sé á Heimaey rennandi vatn eða stöðupollar, 
brunnar fyllast reyndar í regni, en þorna upp í þurkum; 
bezta vatnið fæst úr Heimakletti, þar er ágætt vatn, er sitrar 
út úr berginu, og láta menn ámur og tunnur standa undir 
þvi og safna þvi svo. Höf. telur það einn hinn algengasta 
sjúkdóm á eyjunni, að menn um vertíð fá sár og bletti á 
handleggi, hendur og fingur, með miklum verkjum, og gróa 
sárin seint. Kastalann á Vestmannaeyjum, segir hann, að Hans 
Nansen hafi fyrstur byggt og nafn hans standi úthöggið í 
tréverkinu yfir vesturporti kastalans; s/slumenn hafi verið á 
eyjunum síðan 1635, en hafi þó ekki ætíð búið þar. 

Lýsing Suðurmúlasýslu 4 er stutt og ómerkileg. Öar segir 


’) Sbr. porv. Thoroddsen: Ferð um Austur-Skaptafellssjslu 1894. 
Andvari XX., bls. 26. 

! ) þessi sögn er tekin úr Annál Jóns Egilssonar, aðrar sagnir segja. 
að enginn hafi komizt af nema Hallur smali og blesótturhestur.enn aðrar. 
að enginn haft lifað eptir nema öldruð kona og kapalL Sbr. Andvari 
XX., bls. 66-66. 

*) Historisk Beskrifelse over Vestmanoe; dags. 14. júní 1749, 8 blöð, 
4°. Undirskrifuð nöfn: Böðvar Jónsson, Gisli Ivarsson, þorsteinn þor- 
kelsson, Bjarni Magnússon, Einar Jónsson, Jón þórðarson, Nathanae(I) 
Gissursson. 

‘) Topographia eller kort Descriptio over de tvende sydeste Deeler 


Digitized by Google 



267 


meðal annars, að hæzta tré á Fljótsdalshéraði sé 2 1 /* faðmur 
á hæð 1 og á digurð við mannsfót. Lýsing Norðurmúlasýslu* 
er miklu nákvæmari. Höf., Þorsteinn Sigurðsson, heldur, að 
akuryrkja geti ekki þrifizt á íslandi, því sumarið sé of stutt 
og kalt, og hún muni ekki borga sig fyrir bændur, sem auk 
þess ekki megi missa mykjuna; höf. segir, að fjallagrös hafi 
mikið minnkað á seinni árum, fyrir 20 — 30 árum gátu menn 
safnað helmingi meiri grösum en þá; hann kennir hollenzk- 
um duggurum um fiskleysið, þeir kasta út slori og slógi 2 — 3 
mílur frá landi, þar leggst fiskurinn að, svo fslendingar ná 
honum ekki á smábátum sínum, álítur hann það þvi bráð- 
nauðsynlegt, að íslendingar útvegi sér skútur og þilbáta til 
fiskiveiða. Höf. telur ýmsar jurtir, sem nota má til lækninga 
og litunar; hann segir, að sýslubúar séu sumir duglegir að 
bjarga sér, en sumir séu blóðlatir ónytjungar og muni það 
mest koma af lélegum húsaga, enda sé varla engin lögreglu- 
stjórn í Iandinu. 

Þingeyjarsýslu 8 lýsir Jón Benediktsson allítarlega. Höf. 
getur þess meðal annars, að Hollendingar stundi mjög fiski- 
veiðar við Langanes, og að þar liggi stundum yfir 200 duggur 
í einu; þegar stormur er eða þeir þurfa að gjöra við skip 
sín, leita þeir til Raufarhafnar, stundum ganga þeir á land 
á Langanesi og ræna þar og stela. Jón Benediktsson lýsir 
einnig fuglaveiði I björgum á Langanesi; snemma íjúnímán- 
uði safnast menn I bjargið til veiða, festi sú, sem sígið er í, 
er 80 faðma löng, áttföld og snúin saman úr nautshúðar- 
renningum, sigamaður hefir 7 — 9 álna langa stöng i hendi 
með snöru á endanum úr hvalsskiði, með henni nær hann 


af Muule Syssel, af Hans Wium. Dags. Skriðuklaustri 9. júní 1747, 
11 bls. 4°. 

‘) Hæzta tré í Hallormsstaðaskógi, sem eg hefi mælt, er 27'/» fet. 

’) Beskrivelse over Norder Deelen af Muhle Syssel, af Thorstein 
Sigurdsen. Dags. Víðivðllum 5. júní 1746, 44 bls. fol. 

’) Description over Norder Syssels udi Island Situation, Bjærge, 
Klipper, Fjælde, Dale og adskillige Producter og Beskaffenhed til Land 
og Vand, (af) Joen Bendixsen. Dags. Rödeskride 18. júní 1747, 46 
bls. 4°. 


Digitized by Google 



268 


fuglunum, snýr þá úr hálsliðum og bindur þá á festina, en 
eggjunum stingur hann i barm sér undir úlpuna; þannig veið- 
ast nokkur hundruð fuglar á dag. Um gjárnar i Kelduhverfi 
segir höf., að þær séu sumar 5 milna langar og 50 — 60 faðma 
djúpar. Uxahver segir hann gjósi 40 — 50 faðma og nafnið 
komi af þvi, að þar hafi uxi eitt sinn dottið ofan í hverinn 
og ekkert kom upp aptur nema beinagrindin. Sjálfur seg- 
ist hann hafa látið fjórðung af kindarskrokk i hverinn, og 
var hann fullsoðinn á hálfum stundarfjórðungi. Höf. getur 
einnig um brennisteinshverina á Þeistareykjum, og segir, að 
þar sé líka þurrabað í helli. Mývatni lýsir höf. mjög ná- 
kvæmlega, flóum, víkum, eyjum og hólmum; hann telur 
einnig helztu fuglategundir, sem þar verpa, getur um tíu 
andategundir og lýsir lit þeirra og einkennum. Silungskynin 
i Mývatni segir hann séu tvö, birtingur og urriði, birtingar 
vilja helzt vera í köldu vatni, en urriðar í volgu. A vissum 
timum, einkum á haustin eða framan af vetri, hlaupa urriðar 
tveir og tveir saman þangað, sem grýttur botn er í vatninu, 
Uggja þar um stund, vaxa og verða rauðleitir á kviðnum og 
kallast þá riðsilungar, karlkynið hængur, kvennfiskurinn gála; 
það hefir komið fyrir, að riðsilungar hafa veiðzt, sem voru 
15 pund á þyngd. í sérstökum kafla lýsir höf. eldfjöllum við 
Mývatn og jarðeldunum 1724 — 1729; hann segir einnig, að 
Leirhnúkur hafi gosið 10. júlí 1746, og veit eg ekki til, að 
þvi gosi hafi annars staðar verið lýst ; snemma um morgun- 
inn 10. júli komu miklir jarðskjálptar og þeim fylgdi gos með 
braki og brestum, glóandi steinar, sandur og aska dreifðust 
um landið í kring og skemmdu grasvöxt og silungsveiði í 
Mývátni, mælt er, að vatnið hafi minnkað um hálfa alirr ; 
þegar lýsing Þingeyjarsýslu var rituð (18. júní 1747), var 
gosið hætt, en reykur og gufa kom þó enn upp úr gígunum. 
Höf. Iýsir ýmsum dýrum, fuglum, flugum, fiðrildum og orm- 
um, hann segir, að til séu þrjár tegundir af mýi, hin minnsta 
sé svo smávaxin, að hún varla sjáist með berum augum, 
önnur tegundin dálítið stærri, og er mælt, að úr henni megi 
lita bláan lit, þriðja tegundin er vatnsmý, sem silungar lifa 
á. Höf. telur einnig sela- og hvalakyn, sjóardýr ýms, æta og 


Digitized by Coogle 



269 


óæta fiska, og fer mest eptir ritum Jóns lærða; hann segir, 
að rostungar komi stundum á land nyrðra og skriði helzt 
þar upp, sem klettótt er; hann talar um steingjörvar kú- 
skeljar i Hallbjarnarstaðakambi og segir, að stundum sé gulur, 
gljáandi steinn innan í þeim í stað fiskjar (kalkspath). Höf. 
lýsir einnig ítarlega þurrabaðinu hjá Reykjahlið. 

Lýsingar Eyjafjarðarsýslu, Húnavatnssýslu og Stranda- 
sýslu 1 eru mjög ómerkilegar, og litið sem ekkert á þeim að 
græða. Lýsing ísafjarðarsýslu* er heldur ekki merkileg, en 
þar eru þó nokkrar greinir athugaverðar. Höf. segir meðal 
annars,.að þeir sem búa norður á Ströndum, brenni salt úr 
sjónum til heimilisþarfa, en það sé biturt og dökkt á lit, þeir 
segjast fá 5 potta af salti úr 80 pottum af sjó. Lausnar- 
steinar reka opt þar vestra, og veit höf., að það eru hnetur 
frá Vestindíum. Lýsing Barðastrandarsýslu 3 er mjög nákvæm 
og að mörgu leyti merkileg; landslagi, fjöllum, ám, eyjum og 
fjörðum er þar lýst ítarlega, og má enn hafa mikið gagn af 
lýsingu þessari, einkum að því er snertir örnefni og staða- 
lýsingu. í flestum sýslulýsingunum er talað um vegalengdir 
og um mælingu þeirra á íslandi, um þingmannaleiðir og 
vikur sjávar, og einna ítarlegast i þessari ritgjörð. f*ing- 
mannaleiðir eru reyndar mismunandi á Islandi, en esu vana- 
lega taldar 5 mílur á lengd, höf. segir, að i þingmannaleið 
séu 3 vikur sjóar, og hver vika sé því l*/s úr mílu; hann 
segir, að það sé almennt talið, að ísiand sé 30 þingmanna- 
leiðir á lengd frá Látrabjargi til Austurhorns, og á breidd frá 
Langanesi til Reykjaness(l) 15 þingmannaleiðir, en kringum 
landið er sagt, að sé 12 sinnum 12 vikur sjóar. Höf. getur 


') Oefjord Syssel af Jón Jónsson; dags. 28. júní 1747, 7 hls. fol. 
Huunevands Syssel af Bjarne Haldorsen; dags. Thingöre Closter 20. 
maí 1748. 6 bls. fol. Descriptio provinciæ Strandensis af Einer Magn- 
ussen, 17 bls. fol.; ódagsett, liklega skrifuð um 17G0. 

*) Chorographia Toparchiæ Isefjordensis af Erland Olafsson. Dags. 
Öger 28. júní 1749, 9 bls. fol. 

s ) Sandfærdig Beskrivelse over Bardestrand Syssel udi Island samt 
indbegrebne Öer og Holmer af Olafer Arnesen; dags. Hage 21. júní 
1740, 62 bls. fol. 


Digitized by Google 



270 


nm volgar lau^ar f Laugatungum i Mórudal og hjá Krossi á. 
Barðaströnd, hann talar og um mikinn sjóargang 1741, sem 
gekk yfir eyjarnar fyrir Múlanesi. Eyjahrepp lýsir höf. mjög 
nákvæmlega og telur upp fjölda af eyjum og hólmum; þar 
sem hann lýsir hinum stærri, byggðu eyjum, telur hann lengd 
þeirra og breidd í föðmum 1 . Þar á eptir kemur skýrsla um 
fjarlægðir eyjanna frá fastalandi (í vikum) og lengd helztu 
heiða í sýslunni. Uppdráttur hefir fylgt lýsingunni, en er nú 
liklega týndur. Um stærð hesta er viða getið í lýsingunum, 
og hér segir, að stærstu hestar séu 3 Sjálandsálnir og 1 
kvartil á lengd og 2 áln. og 1 kv. á hæð. Geitur voru þá 
haldnar á einum bæ á Rauðasandi. Höf. lýsir einnig hver- 
um og laugum við Oddbjarnarsker, á svipaðan hátt eins og 
Eggert Olafsson*, og þurfum vér þvi ekki að geta þessarar lýs- 
ingar nánar. 

Lýsing Snæfellsnessýslu* er mjög ómerkileg, lýsing 
Hnappadalssýslu 4 er heldur betri, þó hún sé lika stutt; í lýs- 
ingu Borgarfjarðársýslu 5 er líka fátt athugavert, höf. segir, að 
góðir reiðhestar geti hlaupið 5 mílur á 6 klukkustunduin, en 
áburðarhestar duglegir beri eitt skippund. í lýsingu Kjósar- 
sýslu 8 er allgóð landslagslýsing, talin helztu fjöll, ár og vötn. 
en fátt er þar um náttúru sýslunnar. Höf. getur þess meðal 
annars, að bændur þar fari opt til grasa og safni sölvum, en 
í harðindum eti menn holtarætur: hann segir og, að Fuhr- 


’) Höf. segir t. d. að Skáleyjar séu 1270 faðmar á lengd, 21, 1S, 
50 — 125 f. á breidd; Sviðnur 380 f. á lengd, 40 — 100 á breidd; Hval- 
látur 300 f. á lengd, 120 á breidd; Svefneyjar 760 faðmar á lengd, 40 
— 260 á breidd; Flatey 1080 f. á lengd, 16 — 240 á breidd; Stagley 270 
f. á lengd, tæpir 100 f. á breidd o. s. frv. 

a ) Eggert Olafsson: Reise gjennem Island, I., bls. 387 — 388. 

’) Snefieldsnæs Syssel af Gudmunder Sivertsen. Dags. Ingjalds- 
hole 20. maí 1748, 6 bls. fol. 

‘) Beskrivelse over Hnappedahls Syssel af Stendor Helgeson ; 
dags. Kolbeinstade 3. júni 1744, 7 bls. fol. 

*) Borgefjord Syssels Beskrivelse af Arnór Jónsson. Dags. Belgs- 
holti 8. júlí 1748, 10 bls. fol. 

‘) Kjose Syssels Descriptio geographica af Jos. Hjaltalin. Dags. 
Reykjavík 28. apríl 1746, 10 bls. fol. 


Digitized by Coogle 



271 


mann amtmaður hafi ætlað sér að flytja hreindýr til landsins, 
en honum entist ekki aldur til að fá því framgengt 1 . Höf. 
getur um tvær hafnir í sýslunni, sem vel mætti nota, Kolla- 
fjörð og Hvalfjarðareyri, i Kollafirði földu kaupskip (frá 
Hólmskaupstað, Hafnarfirði, Keflavík og Bátsendum) sig, þegar 
Tyrkir herjuðu 1627, og við Hvalfjarðareyri höfðu Hamborg- 
arar fyrrum skipaleg, en danskt skip kom þar síðast 1680. 

Fleiri sýslulýsingar eru ekki, það vér vitum, í ríkis- 
skjalasafninu, en þessar, sem vér þegar höfum talið, en þar 
er einnig uppkast til íslandslýsingar, og hefir höf. notað sýslu- 
lýsingarnar og ýmislegt annað; uppkast þetta er þó ekki 
nema brot, sundurlausir kaflar um sitt hvað, er snertir land- 
fræði íslands* ; þar er einnig rit Jóns lærða >um íslands að- 
skiljanlegu náttúrur« og er það mjög aukið. Ennfremur er 
þar upptalning og nöfn íslenzkra jurta ur Gandreið Jóns 
Daðasonar, og annar styttri jurtalisti eptir sira Þorvarð Bárðar- 
son á Kvíabekk í Ólafsfirði, þar eru einnig fuglanöfn, skor- 
dýranöfn o. fl. 

í ríkisskjalasafninu er einnig geymd skýrsla um ástand 
íslands 1720, eptir Comelius Wulf landfógeta 3 . Höf. segir, að 
mestur hluti íslands sé í eyði og óbyggilegur, því jarðvegur 
hafi allur skemmzt af jarðeldum og brennisteini, auk þess gjöri 
sjóargangur árlega mikinn skaða. íslendingar lifa af fiski- 
veiðum og landbúnaði, en þegar fiskileysi kemur, er það hið 
mesta tjón fyrir land allt, svo opt horfir til vandræða. Sumir 
almúgamenn eru svo latir, að þeir nenna ekkert að gjöra, þó 
bezta fiskirí sé, og þesskonar letingjum er ekki hægt að út- 


') Hreindýr voru, eins og kunnugt er, seinna flutt til landsins og 
sett á land í Gullbringusýslu 1770. 

s ) Tslandslýsingar brot þessi eru ef til vill eptir etatsráð E. Jessen, 
þvi hann var byrjaður á að seraja íslandslýsingu. (Sbr. hdrs. Thotts, 
nr. 961, fol. bls. 44 — 46). 

a ) Corneliua Wulf : Indberetning til Stiftamtmand Haben, Landets 
og Indbyggernis Tilstand angaaende; dags. Bessastöðum 30. ágúst 1720. 
(Rigsarkivet. Islandske Sager, indkomne Breve för Journalernes Tid 
for Aarene 1679—1728. Nr. 1). Dr. Kálund hefir bent raér á þessa 
skýrslu. 


Digitized by Google 



272 


rýma, því séu þeir reknir af jörðunum, fást engir aðrir ábú- 
endur. fesskonar menn eru landplága á íslandi, en náttúru- 
fari þeirra er ekki hægt að breyta. íslendingar vilja gjarnan, 
að þeim sé hrósað, og jafnvel þó þeim sé hrósað fyrir galdra, 
þá þykir þeim vænt um það, þeir gefa jafnvel undir fótinn, 
að þeir viti lengra nefi sínu, þó þeir ekkert kunni í galdra- 
fræðum. Sin á milli eru íslendingar hefndargjarnir og heipt- 
úðugir, og hjálpa ekki hver öðrum, nema þeir hafi hag af 
þvi. f*að færi illa fyrir fátæklingum, ef æöstu yfirvöldin væru 
íslenzk, íslendingar eru, sakir ágirndar, óhæfir til þess að hafa 
slik völd á hendi. Helzta eign sævarbænda er gamall bátur, 
og ekki eru fleiri bændur í Gullbringusýslu en 20, sem eiga 
fleiri en 2 báta. Sauðfé er þar fátt, en hundar margir, bæði 
hjá rikum og fátækum. Húsbúnaður er mjög fátæklegur, 
gamalt rúmstæði er hið helzta með vaðmálsrekkvoðum og 
ullarpoki úr vaðmáli til þess að liggja á ; þó eru sængurfötin 
skárri hjá hinum ríkari. Höf. talar nokkuð um saltverkun 
úr sjó og brennistein. Telur hann það mikinn galla, hve 
brennisteinn sé andstæður náttúru fiskanna, því fiskurinn 
forðast alveg þær hafnir árum saman, þar sem brennisteinn 
er fluttur út, og ef brennisteinn er þveginn i stöðuvatni, þá 
deyja allir fiskar í því, þó það sé míla á lengd 1 . Höf. minn- 
ist líka dálítið á málma, steinkol og surtarbrand, en segir, að 
slíkt sé að mestu horfið úr jörðu, sakir jarðelda, sem hafa 
breytt öllum jarðvegi í hraun og sora; hann getur einnig um 
rauða og svarta agata, krystalla, raf svart, erreki í Skaptafells- 
sýslu, og hnetur frá Veslindium, er reka af sjó (lausnarsteina), 
nota menn þær í tóbaksbauka og kalla blóðsteina. Að lok- 
um kemur höf. með ýmsar hugleiðingar um verzlunina og 
hvernig henni skuli haga. Segir hann þar meðal annars, að 
það væri hin mesta fásinna, að leyfa öðrum að verzla á ís- 
landi en þegnum Danakonungs, útlend verzlun á íslandi 
mundi alveg kollsteypa landinu. Höf. byggir þessa skoðun 
meðal annars á því, er hann segir um drykkfeldni Islend- 
inga; þegar þeir koma í kaupstað, fylla þeir sig og mundu 


') þessi bábylja hélzt hjé alþýðu sumstaðar fram á þessa öld. 


Digitized by Google 



273 


eyða öllu sínu fyrir vínföng, ef kaupmenn eigi héldu í; höf. 
segir, að kaupmennirnir dönsku sjái vel um bændurna og 
annist hag þeirra. Ef útlendar þjóðir kæmu til Iandsins til 
verzlunar, þá hyggur höf. að mundi fara allt öðruvisi, þeir 
mundu eflaust rýja íslendinga að skinni. Höf. telur það 
einnig ófært, ef verzlunin islenzka er leyfð öðrum en Kaup- 
mannahafnarbúum, þvi 200 fjölskyldur i Höfn hafi uppeldi 
sitt af íslenzku verzluninni og skipaferðir til íslands haldi 
uppi skipaútgjörð Kaupmannahafnar 1 . 


23. Hinar fyrstu landmælingar. 

Vér höfum fyrr getið þess, að allmargir íslendingar á 
17. öld stunduðu nokkuð stærðfræði og stjörnufræði, og svo 
var enn á fyrri hluta 18. aldar, að ýmsir fengust við þessar fræði- 
greinir, enda var það eðlilegt sökum þess, að menn urðu sjálfir 
að annast tímareikning allan og fást við rímfræði, því almanök 
voru þá ekki eins algeng, eins og þau siðar urðu. Þekking 
manna í stjörnufræði varð til þess, að sumir mældu pólhæð 
ýmsra staða á íslandi, og gjörðu þannig sitt til, að ákveða 
legu landsins á hnettinum, en hún hafði áður verið mjög á 
ringulreið hjá útlendum landfræðingum. Landmæling og , 
kortagjörð eptir mælingum byrjaði ekki hér á landi fyrr en 
á 18 öld, áður hafði lögun landsins og hinna einstöku hér- 
aða verið sett af handahófi, eptir minni, nú mæla menn af- 
stöðu landshlutanna og gjöra uppdrætti eptir mælingunum; 
þó mörgu sé enn ábótavant i þessu efni á fyrri hluta 18. 
aldar, þá fara menn þó nú fyrst að vinna i rétta stefnu, og 
er það fyrst islenzkur maður, Magnús Arason, sem verulega 
starfar að landmælingum á íslandi. 

Hér niunum vér fyrst stuttlega geta þeirra manna, sem 


') Cornelius Wulf var landfógeti 1717—1727; Jón Halldórsson ber 
honum vel sðguna og segir, að hann hafi verið forsjáll og rétllátur em- 
bættismaður, en í fyrstu var haun >Iandsins háttalagi og öllum hér 
ókendur*. Safn til sögu íslands II., bls. 781 — 783. 

18 


Digitized by Google 



274 


nokkuð fengust við stærðfræði og stjörnufræði. Þegar hér 
er komið sögunni, var Jón biskup Amason (1665 — 1743) 
einna færastur maður á íslandi í stærðfræði og rímfræði, 
hafði hann mikið yndi af þesskonar visindum og skrifaðist á 
við aðra lærða menn um slík efni, eins og sjá má á bréfum 
hans til Jónasar Gam, Páls Vídalíns og Hjalta Porsteinssonar, 
sem enn eru til. Jón Árnason gaf út rím eptir nýja stíl, 
sem prentað var á,Hólum 1707, og Fingrarím í Kaupmanna- 
höfn 1739; 1714 ritar Jón Arnason alþingi og býðst til að 
verja rím sitt fyrir hverjum einum, sem á vildi leita 1 * 3 ; hann 
ritaði einnig um islenzk eyktamörk* og um vallarmál*. Jón 
biskup fékkst og nokkuð við mælingar og átti margar bækur 
i stærðfræði og stjörnufræði, lmnn mældi breiddarstig Staðar 
í Steingrímsfirði, þó eigi væri það nákvæmt (65° n. br.), en 
hann kennir það verkfærinu, sem hann hafði fengið lánaö 
hjá Hjalta presti Porsteinssyni í Vatnsfirði. I bréfi til síra 
Hjalta, 10. apríl 1711, talar hann og um, að reyna að mæla 
lengdarstig eptir sólmyrkva 15. júli 1711, en telur það þó 
mjög örðugt 4 . 

Um sama leyti var uppi Jónas Ðaðason Gam, hann 
dvaldi mestan hluta æfi sinnar erlendis og var talinn meðal 
hinna ágætustu stærðfræðinga i Danmörku 6 . Jónas Gam var 
t sonur Daða Jónssonar sýslumanns 1 Kjósarsýslu, móðir hans, 
Margrét Gam, var af dönskum ættum. Jónas Daðason var 
fyrst í inörg ár heyrari og skólastjóri við Mariboskóla og síðan 
skólastjóri i Næstved í 10 ár, hann dó i janúarmánuði 1734*. 


1 ) Lögþingisbók 1714, nr. 26. 

s ) Lbs. nr. 280-4°. Aptan við það liandrit er meðal annars upp- 
dráttur af löndum kringum Atlantshaf, allónákvæmur. Ýms bréf Jóns 
Árnasonar. Lbs. nr. 17 fol. Æfi hans Lbs. nr. 276-4°. 
s ) Hdrs. Bókm. i Kmh. nr. 68-4° og nr. 82-8vo. 

‘) A. M. nr. 410 fol. 

*) Sbr. Sibbern: Conamina hist. lit. Islandiæ 1727. Ny kgl. Samling. 
nr. 1860-4°, bls. 43.' 

*) Jón Ólafsson frá Grunnavik: Hist. lit. Isl., B. U. H. Addit, nr. 

3 fol. Jón Halldórsson segir, að Mag. Jónas Daðason Gam hafi dáiö 

1733. Annálar Jóns Halldórssonar, hdr. J. S. nr. 238-4°. 


Digitized by Google 



275 


Jónas Gam var i miklum metum erlendis og var boðin bisk- 
upstign 1721, en vildi eigi fyrir aldurs sakir takast það 
embætti á hendur; hann reit um sólarár fornmanna, einfalt 
rím eptir nýja stíl 1732, og ýmsar ritgjörðir um stærðfræði og 
stjörnuspeki. 

Þá má einnig nefna Mag. porleif Ualldórsson, sem lika 
var framúrskarandi vel að sér í hinum sömu vísindagreinum. 
í*orleifur var kominn af fátækum foreldrum á Alptanesi, 
sem eigi gátu sett hann til mennta, en af því hann var mjög 
gáfaður, tók síra Ólafur Pétursson i Görðum piltinn að sér 
og kenndi honum ; siðan fór hann í Skálholtsskóla og svo 
utan með tilstyrk Jóns biskup Vídalins, varð síðan fylgdar- 
maður og skrifari Pormóðs Torfasonar i Noregi, fór svo til 
Hafnar, naut styrks á »Ehlers collegio* á árunum 1706— 
1710, fékk meistaranafnbót 27. maí 1710, og fór heim til ís- 
lands með Steini biskupi Jónssyni 1711 og gerðist skólastjóri 
á Hólum, hafði hann áður fengið loforð fyrir að verða prestur 
á Setbergi síðar 1 . Skólinn naut Porleifs ekki lengi, því hann 
dó um veturinn 1713 úr brjóstveiki, sem lengi hafði þjáð 
hann*. Porleifur Halldórsson var talinn mjög gáfaður og 
lærður maður; í stærðfræði og stjörnufræöi var hann talinn 
flestum fremri, og lika mjög vel að sér í heimspeki, guð- 
fræði og málfræði, og ágætt latínuskáld, svo hann í þeirri 
grein þótti ganga næst Jóni biskupi Vidalín. Eptir Þorleif 
Halldórsson liggja nokkrar prentaðar ritgjörðir stjörnufræðis- 
legs efnis 8 . Hér má einnig geta um Stefán Bj'ömsson (1722 

*) Bréf frá Magnúsi Arasyni til Árna Magnússonar 13. júní 1711. 
A. M. nr. 1057-4°. 

*) Um æfi þorleifs Halldórssonar. F. J. Hist. eccles. Isl. III., bls. 
661 — 62; Thorchillii Specimen Islandiæ non harbaræ, J. S. nr. 333-4°, 
bls. 183—86; Svarfaðardalsannáll (Lbs. 168-4°, bls. 284) segir, að þor- 
leifur hafi fengið harða sótt og ekki legið nema 3 nætur, en í Fræði- 
mannalali Einars Bjarnasonar (A. M. nr. 1066-4°, bls. 323) segir, að 
hann hafi dáið »af megrusótt og vanþrifum«. 

*) porleifur Halldórsson (Thorlef Haltorius): De inventione astro- 
nomiæ apud Caldæos. Havniæ 1706-4°. Schediasma mathematicum de 
aplane s. st. 1707-4°. De harmonia coelorum Pythagorica s. st. 1708-4". 
Senarius thesium de natura et constitutione teniporis s. st. 1709-4°. 

18* 


Digitízed by Google 



276 


— 1798), þó hann væri seinna uppi; hann reit margt um 
stjörnufræói og stærðfrædi, fékkst við mælingar og þótti 
framúrskarandi i sinni mennt 1 . 

A fyrri hluta 18. aldar skráðu margir ýmislegt um rím- 
fræði. Árni Magnússon og Páll Vidalín voru báðir rímfróðir 
og rituðu ýmislegt um rím*; þá má nefna sira Þórð Jóns- 
son á Staðarstað (f 1720), síra Jón Pórðarson á Myrká 
(f 1784), sira Runólf Gíslason i Skálholti (f I73ö) 8 , og sira 
Benedikt Jónsson i Bjarnanesi (f 1744), er samdi Tröllkonu- 
rím. Sira Stefán Einarsson í Laufási (f 1754) samdi reikn- 
ingsbók 1737. og sömuleiðis Halldór biskup Brynjólfsson 
(f 1752) árið 1746, og er ritlingur hans hin fyrsta islenzka 
prentaða reikningsbók 4 . Sira Porsteinn Pétursson á Staðar- 
bakka (1711 — 1785), sem var fróður maður i ýmsum grein- 
um, hefir líka ritað dálitið um stærðfræði og stjörnufræði. 

Pess hefir fyrr verið getið, að stjórnin sendi Bagge Wan- 
del til íslands 1651, og átti hann að rannsaka og mæla hafnir 
á íslandi; um árangur þeirrar ferðar vitum vér ekkert. Pegar 
siglingar og skipaferðir fóru að aukast, -hlaut það að verða 
hin mesta nauðsyn, að fá uppdrætti hinna helztu hafna og 
lenditiga, en ekki vitum vér til, að stjórnin hafi gert neinar 


De sole retrogrado schediasnia ex Esaj. 38 v. 8, s. st. 1710-4°. Rit þor- 
leifs >Lof lyginnar«, sem mikið þótti til koma, er enn viða til í hand- 
ritum. Hdrs. Bókmf. i Kmh. nr. 371-4°, nr. 47, 68, 176, 620-8vo. 

‘) Stefán Björns8on'. De essentia consecutiva. Havniæ 1767-4°. 
De effectu cometarum descendentium in systema nostrum planetarium. 
Havniæ 1768-4°. De usu astronomiæ in medicina. Havniæ 1769-4°. 
Dissertatio spectans ad physicam coelestem, qua sufficienter aut certe 
summa cum verisimilitudine a priori probatur dari in corporibus coe- 
lestibus creaturas rationales. montes et aquas. Havniæ 1760-4°. Intro- 
ductio in tetragonometriam. Havniæ 1781. Stefán gaf út Rymbeglu 
1780 og ritaði ýmsar greinir í Lærdómslistafélags ritin (II., 1—29; VIII., 
109—160; IX., 263—77; X., 161—74; XIII., 251—78). 

s ) Rím eptir Arna Magnússon A. M. nr. 729-4°. 

3 ) Rimreglur með rímvísum aptan við 1734. Hdrs. Bókmf. í Kmh. 
n r. 12-8vo. 

b Lítið ágrip um fjórar species i reikningskonstinni; ínnréttuð 
eptir E. Hatton, reikningskonst eða arithmetica. Prentað aptan við 
taxtann 10. apríl 1702. Hólum 1746. 


Digitized by Google 



277 


ráðstafanir í þá átt, fyrr en Magnús Arason var sendur til 
íslands árið 1721. Vöntun allra sjókorta hlýtur að hafa 
verið mjög tilfinnanleg fyrir farmenn, sem til íslands sigldu, 
enda sjást þess enn menjar, að ýmsir sæfarar danskir hafa 
gert uppdrætti af nokkrum höfnum. Hinn elzti af þesskonar 
uppdráttum, sem eg hefi orðið var við, er uppdráttur af 
Reykjavlkurhöfn (Holmens Havn) og Seltjarnarnesi, eptir 
Hoffgaard 1715, hann er ekki fjarri sanni og hefir einnig 
nokkra sögulega þýðingu, af því á honum sést afstaða bæja 
á Seltjarnarnesi, kaupstaðurinn í Effersey o. fl. 1 Frá miðri 
18. öld og fyrri hluta aldarinnar, eru nokkrir fleiri uppdrættir 
til í bókhlöðu háskólans og skal þeirra hér getið. Uppdráttur 
af höfnum í Keflavík og Bátsendum, eptir H. C. Beck 1726: 
uppdráttur þessi nær líka yfir Reykjanes og Geirfuglasker*. 
Uppdráttur yfir afstöðu Reykjavikur og Bessastaða 1731, eptir 
vcm Ecleff , eptirmynd gjörð 1783, með ýmsum viðaukum frá 
þeim tima; kort þetta er vel gert og allnákvæmt, einkum að 
því er Alptanes snertir # . Uppdráttur af höfninni í Húsavík 
1747, þar er enginn höfundur nefndur; á uppdrættinum eru 
myndir af kaupstaðarhúsunum, bryggju og skipi fyrir 3 atker- 
um 4 . Uppdráttur af höfninni í Grindavik, eptir Christopher 
Klog 1751, með kaupmannshúsum og bæjum 5 . Uppdráttur 


') Eptirmynd af nppdrætti þessurn er í bók Kr. Kálunds, Historisk- 
topografisk Beskrivelse af Island, II., bls. 400; þar er þó ekki allur upp- 
drátturinn, frumritið nær yfir nokkuð stærra svæði, á þvi sést Viðey, 
Lundey, meginlandið inn að Kleppi og nokkuð af Kjalarnesi. Frum- 
ritið er geymt i bókhlöðu háskóhins í Kaupmannahöfn, i safni. sem 
heitir »Norske Landkort<, nr. 46b. Á blaði i sýslulýsingaböggli i Rigs- 
arkivet stendur. að Hoftgaard hafi líka gjört kort aflslandi öllu og af- 
hent það admíráli Raben. 

*) Bosand og Kieblevigs Havner udi Island. Hans Christian Beck 
1726. Norske Landkort, nr. 42. 

*) Carta over liessestads og Reikewigs Beliggende udi Island, op- 
taget af Oberst v. Ecleff 1731. Copieret 1783 af Th. F. Norske Land- 
kort, nr. 46. 

*) Huusevigs Havn i Island 1747. Norske Landkort, nr. 45. 

‘) Grindevigs Havn udi Island. tegnet af Christopher Klog 1761. 
Norske Landkort, nr. 43. 


Digitized by Google 



278 


af Grundarfirði 1751, eptir Christian Mgller'; og uppdráttur 
af Akureyri, eptir Just Bosenmeyer 1752. f’ar er mynd af 
Akureyrarkaupstað, 4 smáhús í þyrpingu, og kálgarður litlu 
sunnar; skip liggur á Pollinum og annað er að sigla inn 
sundið hjá Oddeyri; á hæðunum fyrir ofan kaupstaðinn eru 
móhraukar*. 

Eins og vér fyrr gátum, sendi stjórnin Magnús Arasm 
til íslands 1721, til landmælinga, og varð honum töluvert 
ágengt. þó ekki entist honum aldur til að ljúka starfinu. 
Magnús Arason var fæddur 1 683, og var sonur Ara Þorkels- 
sonar sýslumanns í rfaga á Barðaströnd og Ástríðar Porleifs- 
dóttur. Magnús lærði fyrst í heimaskóla, og var svo 3 vetur 
f Skálholti, þaðan útskrifaðist hann 1704, var síðan við lær- 
dóm hjá sira Páli í Selárdal, og fór svo utan til háskólans; 
þar lagði hann einkum stund á stærðfræði og naut tilsagnar 
hins fræga Ola Römers. Magnús þótti þá þegar mikill gáfu- 
og lærdómsmaður, sérstaklega var hann hneigður fyrir stærð- 
fræði og stjörnufræði 3 ; hann hafði og betra lag á að læra 
tungumál, en aðrir íslendingar samtíða , hann kunni auk 
latínu og grísku, ágætlega dönsku, þýzku, hollenzku, frönsku 
og ensku. í byrjun sænska striðsins kynntist Magnús frönsk- 
um manni, er hét Cormaillon, og var kastalafyrirliði i Kaup- 
mannahöfn, undraðist hann, hve vel Magnús talaði frönsku, 


') Grönnefjords Havn, aflagt af Christian Möller 1751. Norske Land- 
kort, nr. 44. 

4 ) Öfjord, aflagt af Just Rosenmeyer 1762. Norske Landkort, nr. 41. 
í Rigsarkivet (í pakka, sem heitir Dokumenter vedkommende Islands 
Handel og Taxt 1682—1703) er kort af íslandi, líklega frá seinni hluta 
17. aldar. og eru þar sett nöfn verzlunarstaða og fjarða, þó eru sum 
kauptúnin sett á skakka staði: Huswigh t. d. við Langanes, Recker- 

fjord (Reykjarfjörður) rétt hjá Skagaströnd, Dyrefjord inn i Jöknlfjörð- 
um o. s. frv. Dr. Kalund hefir bent mér á þetta kort. 

3 ) Magnús Arason samdi nokkur rit um stærðfræði og stjörnufræði. 
meðan hann dvaldi á Borchs collegio. og kailar sig þar Magnua Aretha 
ThorkiUius : Disputatio mathematica de zonis globi terraquei earumque 
qualitatibus. Havniæ 1707-4°. Phases lunæ adumbratæ, Diss. math. 
I— III. Havniæ 1708 — 1710-4°. De adrniniculis simplicibus in geometria. 
Havniæ 1710-4°. 


Digitized by Google 



279 


og kom honum á framfæri, er hann vildi ganga i herþjón- 
ustu 1 . Magnús varð fyrirliði í mannvirkjaliðinu, og tók þátt 
i ýmsum herferðum Dana gegn Karli XII. Svíakonungi, var í 
mörgum bardögum og umsátrum í Pommern og Noregi og 
þótti allstaðar ganga vel fram, hann var meðal annars í bar- 
daganum við Gadebusch 1712, er Magnus Stenbock sigraði 
Dani, og í kastalanum Frederikshald, er Karl XII. féll. Magnús 
var í miklu áliti fyrir gáfur, dugnað og þekkingu, svo hann 
hækkaði brátt í tign 8 , og mundi eflaust hafa komizt til mik- 
illa metorða, hefði hann lifað lengur. í Kaupmannahöfn var 
Magnús í vinfengi við Arna Magnússon og skrifuðust þeir á s , 
og var Arni honum í mörgu hliðhollur. Þegar Jón biskup 
Vidalin dó 1720, fór bróðir Magnúsar, síra Þorleifur Arason, 
prestur á Breiðabólstað í Fljótshlíð, til Hafnar, og vildi ná í 
biskupsembættið, en það tókst ekki. Þorleifur drukknaði 
síðar í Markarfljóti (1727). Magnús var í Noregi, er bróðir 
hans kom utan, og fór hann þá til Hafnar að hitta hann. 
Um það leyti var ákveðið, að Magnús skyldi fara til íslands 
og gjöra uppdrátt af landinu. Magnús fór til Islands um 
sumarið 1721 á Grindavíkurskipi, og ferðaðist fyrst um Suð- 
urland og síðan um Vesturland. 

Pétur Raben admiráll, stiptamtmaður yfir íslandi, stakk 
upp á því, að ísland væri mælt, þegar hann kom heim aptur 
úr íslandsferð sinni 1720*. Konungur býður því Magnúsi 


*) Jón Grunnvfkingnr segir (Hist. lit. Isl.), að Magnós hafi út úr leið- 
indum farið í herþjónustu, og hafi um það leyti orkt »óyndisbrag«, er 
byrjar svo: »Bezt mun vera kverum burt að kasta«; hann segir enn- 
fremur, að Magnús hafi jafnan, eptir að hann varð hermaður, verið 
guðhræddur og siðprúður og stundað bókmenntir, »og havde altid lærde 
og honette Fotks Skick paa sig«. Sýnast þessi orð benda til þess, að 
hermenn í þá daga hafi ekki haft á sér mikið álit fyrir siðpryði. 

*) Magnús Arason varð »Captainlieutenant i Ingenieurerne og 
Oberconducteur« við kastalagjörð i Noregi. 

s ) Bréf í hdrs. A. M. nr. 1057-4°. 

4 ) Safn til sögu íslands II., bls. 760 — 761. Raben komst eigi til 
alþingis, eins og til var ætlazt, sakir veikinda. Jón Marteinsson talar 
illa um Raben eins og aðra, og segir, að hann hafi ekki þorað að ríða 
frá Bessastöðum til þingvalla, »men blev i Sikkerhed ved hans Viin- 


Digitized by Google 



280 


Arasyni 10. febrúar 1721, að fara til íslands og gjöra sjó- og 
landkort af eynni, en Raben átti að gjöra nánari ákvarðanir 
um það, hvemig þetta skyldi framkvæma. Það er auðséð af 
konungsbréfmu, að stjórnin hefir enga hugmynd haft um, 
hve mikið og vandasamt verk það var, sem Magnúsi var á 
hendur falið, og er furða, að hann skyldi vilja taka slíkt starf 
að sér, með þeim ummælum, sem fylgdu. Konungsbréfið 
talar um ísland eins og það sé dálitil ey, og telur það nóg, að 
veita Magnúsi 142 dali alls, til verkfærakaupa og ferðakostn- 
aðar 1 . t reglugjörð Rabens segir svo fyrir, að Magnús eigi 
að mæla strendur allar, firði, víkur, hafnir, innsiglingar, 
blindsker og eyjar, ennfremur allt jarðagóss, umboðsjarðir, 
klaustra- og kirkjujarðir, þingstaði og sjálfseignarjarðir, og 
hafa hliðsjón af jarðabókum; hann átti ennfremur á upp- 
drættinum að sýna skóga alla og veiðivötn, brennistein og 
laugar, og einkum þó mæla þá staði, þar sem gott er skipa- 
leg vetur og sumar, ennfremur átti hann að mæla eldfjöll og 
hraun, og sýna allar rekafjörur á landinu. Ekki var þó þetta 
nóg, hann átti líka að ferðast um fjöll og öræfi, og mæla 
það allt, svo nú fengist i eitt skipti fyrir öll nákvæmur upp- 
dráttur af öllu landinu. Með þeim verkfærum og hjálpar- 
meðulum, sem þá voru til, var það alveg óhugsanlegt, að 
nokkur einstakur maður gæti framkvæmt slíka fyrirskipun, 
svo i nokkru lagi væri. Sýnir þetta vel ókunnugleika stjórn- 
arinnar, en samt er það ennþá furðanlegra, að Magnús skyldi 
takast slíka sendiferð á hendur. Reglugjörð Rabens býður 
embættismönnum að greiða ferð Magnúsar, allt hvað hægt 
er, og útvega honum kauplaust hesta og kunnuga fylgdar- 
menn, en Magnús skuldbindur sig aptur á móti til, að sýna 
kurteisi og litillæti hverjum, sem 1 hlut á. Bréf þetta var 
lesið upp á alþingi 1722*. 


flaske indtil Fregatten retournede«, enda segir Jón, að Friðrik IV. hafi 
hlegið, er hann heyrði talað um afreksverk Rabens á íslandi, ogsagt: 
• Chevalier zur See, Cujon zum Lande<. Thott, nr. 961 fol. 

') Lovsamling for Island II., bls. 4 — 6. 

*) Lovsamling for Island II. , bls. 25—28; þar segir meðal annars, 
að uppdráttur sá, er Magnús geri af íslandi, eigi að verða >saavel til 


Digítized by Google 



281 


Magnús Arason dvaldi 7 ár á íslandi, en lítið vitum vér um 
ferðir hans. í bréfi frá Niels Fuhrmann amtmanni til Rabens, 
15. sept. 1721, erMagnúsar getió, segist Fuhrmann ekki vita, 
hvað hann nú starfi eða hvar hann sé, og getur þess jafn- 
framt, að kortagjörð af íslandi muni taka mörg ár. Arið 
eptir sést á bréfi frá sama manni (19. júlí 1722), að Magnús 
var þá að mæla Kjósarsýslu 1 . Mælt er, að Magnús hafi gert 
uppdrætti af Arnes-, Rangárvalla-, Kjósar-, Gullbringu- og 
Borgarfjarðarsýslum fyrir sunnan, Dalasýslu, Barðastrandar-, 
ísafjarðar- og Strandasýslum fyrir vestan, og þó ei fullkom- 
lega. Magnúsi entist ekki lif til þess, að ljúka við landmæl- 
ingarnar, þvi 19. janúar 1728 drukknaði hann af báli í vogi á 
Hrappsey á Breiðafirði, í lendingu, og heitir þar enn Kapteins- 
vík, er hann fórst. Magnús var að hjálpa til að koma far- 
angri upp úr bátnum, en datt útbyrðis og drukknaði, og 
fannst örendur, er menn komu til, seni frá höfðu gengið; 
eigi vita menn þó glögglega, með hvaða atburðum þetta hefir 
orðið*. Magnús Arason var jarðsettur á Skarði á Skarðs- 
strönd, og lét Bjarni Pétursson gera útför hans allsæmilega. 
Ekki hefi eg séð nema tvo sýsluuppdrætti eptir Magnús Ara- 
son, og eru báðir gjörðir 1728, er annar yfir Kjósarsýslu, 
hinn yfir Dalasýslu. A kortum þessum er fjöldi af örnefn- 
um; á Dalasýslukortinu hægramegin er skrá yfir nöfn á 180 
evjum á Breiðafirði, sem teljast til Dala- og Snæfellsnessýslna, 
en tölur á eyjunum, sem visa til nafnanna 8 . Báðir eru upp- 
drættir þessir fremur vel gerðir, og þó þeim sé í mörgu 
ábótavant, þá skara þeir þó fram úr öllu því, er áður hafði 


höistbem** D. K. M. Fornöjelse, som de Trafiquerendes Nytte og Landets 
egen Velfærd«. Sbr. Lögþingisbók 1722, nr. 32. 

’) Stiptsskjalasafniö í Reykjavik I., nr. 17 og 19. 

*) Annáll Jóns Hatldórssonar. Hdrs. J. S. 238-4°. Sbr. pnrv. 
Thoroddsen: Ferð um Snæfellsnes 1890. Andvari XVII., bls. 103 — 104. 

s ) Geografisk Afridsning over Kjósar Syssel udi Island, optagen ved 
Captain Magnus Arason Aar 1723, og Charte over Dale Syssel udi Is- 
land, optaget i Aaret 1723 af Magnus Arason. (Háskólabókasaínið i Kmh. 
Norske Landkort, nr. 39 og 40). 


Digítized by Google 



282 


verið gjört af slíku tagi, og gefa þeir allgóða hugmynd um 
afstöðu héraða og um örnefni 1 . 

Arið 1728 varð Kristian Guldencrone stiptamtmaður yfir 
íslandi, og var Niels Fuhrmannn umboðsmaður hans. í 
bréfi til Fuhrmanns, 21. maí 1729, getur Guldencrone þess, 
að Magnús Arason hafi fengið 142 dali til verkfærakaupa, 
sem hann hefði átt að gera reikning fyrir, er hann kæmi heim, 
nú kveöst stiptamtmaður hafa heyrt, að Magnús Arason hafi 
dáið 1728, en ekkert kveðst hann hafa heyrt um verkfærin 
og heldur ekki um kort né teikningar hans, biður hann því 
Fuhrmann að grennslast eptir, hvar þetta sé niður komið, 
og senda sér svo plöggin, og skrifa sér líka, hverjar sýslur 
Magnús Arason hafi mælt, hvar hann hafi byrjað og hvar endað. 
Guldencrone segir þó, að verkfærin megi bíða, þangað til 
konungur hafi ákveðið, hvort annan mælingamann skuli 
senda*. Nokkru síðar var Thomas flans Hcnrich Knopf, fyrir- 
liði í norska liöinu, sendur ásamt aðstoðarmanni til Islands, 
og áttu þeir að Ijúka við landmælingar Magnúsar Arasonar 3 . 
Knopf kom út hingað um vorið 1730, með konu sinni, bróður 
og fjölskyldu, alls við lOda mann; tók hann þegar um sum- 
arið að mæla þann hluta Árnessýslu, sem Magnús Arason 
átti eptir. Knopf skrifaði stjórninni, að sér væri ómögulegt 


’) Um æfi Magnúsar Arasonar hefir tiltölulega mjög litið verið ritað, 
hið helzla hefi eg tekið úr þessum ritum: Sýslumannaæfir Boga Bene- 
diktssonar II.. 120—121. Thorchillii Specimen Islandiæ non barbaræ. 
hdrs. J. S. 333-4°, bls. 214—218. Jón Ölafsson Grunnvíkingur, Hist. 
liter. Isl. B. U. H. Add. 3. fol. Magnús Arason Atti laundóttur íKaup- 
mannahöfn, sem Anna Magdalena hét; Árni Magnússon annaðist, að 
koma barninu fyrir og borga með þvi, og krefur hann Ara þorkels- 
son og systkini Magnúsar um meðgjöfina, eptir fráfall Magnúsar. þau 
Hagahjón. Ari og Astriður, brugðust vel við og arfleiða barnið (18. nóv. 
1728) að húlfum arfi þeim. sem Magnús átti að fá eptir þau. Hvort 
Anna dóttir Magnúsar hefir farið til íslands, sést ekki með vissu af 
brefum þeim, sem til eru um þetta efni, þau eru geymd í A. M. Acess. 
nr. 1. fol. Magnús Arason átti og launbarn á Íslandí með Helgu Arna- 
dóttur, dótturdóttur Páls í Selárdal, það dó ungt. Sýslumannaæfir II., 
bls. 86. 

s ) Stiptsskjalasafnið III.. nr. 28. 

a ) Lovsamling for Island II., bls. 103, 109 — 110. 


Digitized by Google 



283 


að mæla á vetrum, þá væri eigi hægt að ferðast, en þá yrði 
hann að sitja um kyrt og teikna kortin; kveðst hann einnig 
vera hiisnæðislaus, og segir að það se ómögulegt að búa á 
íslenzkum bæjum mánaðartima, hvað þá heldur heilan vetur ; 
sækir hann því um, að byggt sé handa sér hús, og var það 
veitt. Knopf lét þá byggja 'sér timburhús í túnfætinum' á 
Nesi við Seltjörn, hjá Niels Kjær lögmanni, sem andaðist hið 
sama haust. Sumarið 1731 mældi Knopf Arnessýslu, Rangár- , 
vallasýslu, Vestmannaeyjar og þriðja hluta Skaptafellssýslu, 
en gat sakir jökulánna og haustveðráttu eigi ferðazt lengra 
austur það sumar. í bréfi til Ochsens stiptamtmanns (í sept- 
ember 1731) segir Knopf, að hann næsta sumar (1732) ætli 
að ferðast um Skaptafellssýslur og Múlasýslur, og víðar ef 
hann geti. Ekki höfum vér fundið nein skilríki, er sýni, að 
hann hafi farið þessa ferð, eða hvað hann annars hefir ferð- 
azt þau ár, er hann dvaldi á íslandi. Það sést af ýmsum bréf- 
um, að Knopf og Fuhrmann hefir ekki komið vel saman. Ochsen 
stiptamtmaður býður Knopf að sýna Fuhrmanni uppdrætti þá, er 
hann gjörir, svo amtmaður geti gert athugasemdir við þá og 
hafa hann að öðru leyti í ráðum með sér. Knopf varð að 
hlýða, þó honum væri nauðugt, en segir þó í bréfi til stipt- 
amtmanns, að amtmaður geti að sfnu áliti ekki fremur dæmt 
um uppdrætti íslands, heldur en blindur maður um lit, því 
hann hafi aldrei ferðazt neitt, nema austur í Skálholt og 
veslur í Brokey 1 . Knopf gjörði fyrir Fuhrmann eptirmyndir 
af uppdráttum Magnúsar Arasonar af Barðastrandar-, Dala-, 
Snæfellsnes- og Borgarfjarðarsýslum ; segir hann, að Magnús 
muni lika hafa mælt Mýra-, Kjósar- og Gullbringusýslur, en þau 
kort séu nú hvergi að finna. Arið 1734 kom Knopf aptur 
til Noregs, og býður konungur honum þá að senda alla upp- 
drætti sína til Hafnar, bæði þá, sem fullgerðir eru, og upp- 
köst og undirbúningsuppdrætti, svo seinna megi nota það, 
ef nánari mælingar yrðu gjörðar af ýmsu, sem enn var eptir 


*) Bréf, er snerta Knopf, eru í stiptsskjalasafninu III., nr. 71a og 
71b, V., nr. 22a. 


Digitized by Google 



284 


litt mælt eða ótnælt 1 . Um sama leyti mun Knopf hafa gjört 
hinn stóra uppdrátt af íslandi, sem enn er til í ríkisskjala- 
safninu danska' 11 . Uppdráttur þessi er teiknaður á bókfell og 
fagurlega skreyttur, þar eru meðal annars 6 myndir Islend- 
inga í þjóðbúningi*. í skjalasafni grænlenzku verzlunar- 
innar kvað einnig vera uppdrættir eptir Knopf, af Skapta- 
fellssýslu, Árnes-, Rangárvalla- og Múlasýslum. Uppdrættir 
Knopfs höfðu mikla þýðingu sakir þess, að margir aðrir. sem 
gáfu út kort af íslandi, lögðu þá til grundvallar, allt fram til 
þess tíma, að strandmælingar byrjuðu. 

Þessir menn, sem vér siðast höfum getið um, voru 
gerðir út af stjórninni til mælinga, en um sama leyti var 
uppi maður á íslandi, sem af eigin hvötum, sér til ánægju, 
fékkst við kortagjörð, það var Hjalti prestur f’orsteinsson í 
Vatnsfirði, og er enn til uppdráttur eptir hann. Hjalli por- 
steinsson* var fæddur að Möðrudal á Fjöllum árið 1G65, faðir 


’) Lovsamling for Island II., bls. 184 — 186. 

'1 Uppdrátt þennan hefi eg enn ekki getað fengið að sjá, af þvi 
kortasafn ríkisskjalasafnsins er, sem stendur, óraðað og í óreglu. 

3 ) Mattias Jochimsen (Thott. nr. 1737-4") talar með lítilli virð- 
ingu um landmælingar Knopfs og lieutenant Eichels, sem hann segir 
hafi verið aðstoðarmaður hans. Mattías segir, að það sé mjög örðugt 
að mæla jafnstórt land eins og island er, enda segir hann, að mæl- 
ingarmenn þeir, sem þangað hafi verið sendir, hafi ekki verið þeim 
starfa vaxnir, og hafi ekki haft nægilega þekkingu í stærðfræði, til þess 
að mæla svo stórt og hrjóstrugt land (þetta er ósatt, að minnsta kosti 
hvað Magnús Arason snertir); segir hann ennfremur, að fyrst verði að 
ákveða innbyrðis legu staða með stjörnuathugunum og mæla svo hið 
smærra. Um skrautlegan landsuppdrátt, sem hann hefir nyiega séð 
(eflaust kort Knopfs). fer hann mjög háðuglegum orðum, hann segir að 
uppdrátturinn sé pryddnr gulli og fögrum litum, en sé alveg ónytur, 
þegar eigi að brúka hann; líkir þesskonar korti við grindhoraða, kláð- 
uga og draghalta meri, með fagurlega búnum söðli, flauelsábreiðum og 
annari prýði. 

*) Helztu heimildarrit um æfi síra Hjalta þorsteinssonar. sem eg 
hefi notað, eru: Ágrip af lífssögu Hjalta prests þorsteinssouar (eptir 
sjálfan hnnn. ritað 1746, þó ei frumhandarrit). Lbs. nr. 276-4°. Bréf 
frá og til Hjalta þorsteinssonar i A. M. nr. 410. fol., A. M. Access. 
nr. 1. fol., Ny kgl. Samling 2064-4° Um Skálholtsstiptis presta eptir 


Digitized by Google 



285 


hans J’orsteinn Gunnlaugsson var þar prestur, hann fluttist 
síðan að fflngeyraklaustri og dó þar 1686. Hjalti fór tveggja 
ára til afa sins, Gunnlaugs prests Sigurðssonar (f 1685) í 
Saurbæ í Eyjafirði, og ólst þar upp. Hjalti var þegar í barn- 
æsku hneigður til ýmsra íþrótta; hin fyrstu undirstöðuatriði 
í lærdómsgreinum lærði hann hjá móðurbróður sínum, síra 
Jóni Hjaltasyni (f 1704) 1 , hann var þá aðstoðarprestur hjá 
sira Gunnlaugi, fékk síðar brauðið og varð prófastur (1698). 
Síra Jón Hjaltason hafði áður verið heyrari í Skálholti og 
skrifari hjá fórði biskupi Þorlákssyni, hann hafði nokkra 
æfingu í að teikna og hafði lært það af Þórði biskupi; hjá 
honum lærði Hjalti hin fyrstu undirstöðuatriði i uppdráttar- 
list. Arið 1680 var Hjalti settur í Hólaskóla, hafði Gísli biskup 
þó ráðið til, að bezt væri að senda hann til Hamborgar eða 
Kaupmannahafnar, til þess að læra málaraíþrótt, en það vildi 
afi hans ekki. Segir síra Hjalti, að þá hafi f*orsteinn Geirsson 
verið skólameistari á Hólum, en Egill Sigfússon heyrari. 
Þegar Gísli biskup f’orláksson dó 1684, flutti Hjalti suður að 
Skálholti, og var það eptir samráði þeirra Gunnlaugs presls 
og Þórðar biskups, og þaðan var hann útskrifaður 1686 af Olafi 
Jónssyni skólameistara. Meðan Hjalti var í skóla og eptir það, 
til 1688, var hann sveinn Þórðar biskups, og lét biskup hann 
jafnan æfa sig i teiknun og málverki. Með ráði Þórðar bisk- 
ups og tilstyrk sigldi Hjaltij til háskólans 1688; eptir tvö ár 
tók hann guófræðispróf, og fór 1690 heim aptur til íslands. 
Hjalti f’orsteinsson var, eins og biskup, gefinn fyrir söng og 
hljóðfæraslátt, og meðan hann dvaldi i Höfn, gekk hann dag- 
lega til organleikarans við Rundekirke, Elias Radiche, og 
lærði hjá honum. Þegar Hjalti kom heim, tók f’órður bisk- 
up hann aptur i sina þjónustu, »og iét hann stemma og 
reparera sfn instrumenta musica, því hann vildi sitt Regal 
hljóma láta í Skálholtskirkju á næstu jólahátíð « . 

Jón Halldórsson. Rask, 66.-4°. Thorchilli Specimen Islandiæ, J. S. 333- 
4°, bls. 232 — 235. í prestatali Sv. Níelssonar eru Jms ártöl, er snerta 
æfi Hjalta prests. skökk. 

‘) Móðir Hjalta þorsteinssonar hét Dómhildur Hjaltadóltir (Sýslu- 
mannaæfir I., bls. 216). 


Digitized by Google 



286 


Arið 1690 dó kirkjupresturinn í Skálholti, í’orsteinn 
Gunnarsson, og var Hjalti Þorsteinsson þá vígður til dóm- 
kirkjuprests (4. sd. í adventu), og þjónaði hann því embætti 
þangað til 1692, þá fékk hann veitingu fyrir Vatnsfirði 1 og giptist 
sama ár Sigríði Þorsteinsdóttur Illugasonar á Völlum i Svarf- 
aðardal, þau áttu 8 börn og komust 4 stúlkur til fullorðins 
ára*; 1710 var sira Hjalti kjörinn prófastur í ísafjarðarsýslu 8 , 
en lagði niður prófastsembæltið 1727 með samþykki Jóns 
biskups Árnasonar 4 . Sira Hjalti sagði af sér prestsembætti 
á 77. ári 1742, en Magnús Teitsson, sem var giptur dóttur- 
dóttur síra Hjalta, tók við brauðinu. Síra Hjalti Þorsteins- 
son andaðist 1752, 87 ára gamall. 

Hjalti prestur var, eins og vér þegar höfum getið, mjög 
hneigður fyrir uppdráttarlist og myndasmiði, og varði til þess 
öllum tómstundum sínum; hann var vel lærður i tungumál- 
um 8 , guðfræði og landafræði, hann var söngmaður góður og 
lék á hljóðfæri. Til eru enn allmörg bréf ýmsra merkis- 
manna til Hjalta prests, og sést á þeim, að hann hefir verið 
mikilsmetinn ; Hjalti hefir skrifazt á við flesta íslenzka merk- 
ismenn, er þá voru uppi, t. d. biskupana Jón Vídalin, Jón 
Árnason og Stein Jónsson, prófastana Jón Halldórsson í Hít- 
árdal og Pál Björnsson í Selárdal, við Árna Magnússon, Jón 
ólafsson frá Grunnavik o. fl. 


’) Jón Espólin segir, hann iiafi fengið vonarbréf fyrir Stafholti 
1692 (Árbækur VIII., bls. 36). 

*) F.in dóttir sira Hjalta, Elín, giptist Markúsi sjfslumanni Bergs- 
syni, hún var móðir Björns Markússonar lögmanns. Yngsta dóttir síra 
Hjalta, Halldóra, giptist síra þórði Guðmundssyni á Grenjaðarstað, hann 
hafði verið kapelán hjá tengdaföður sínum. 

s ) Síra Hjalti vildi ógjarnan takast á hendur prófastsembættið og 
afsakaði sig, en Jón biskup Vídalin vildi eigi taka afsakanirnar gildar. 
Sbr. bréf frá Jóni Vídalín 27. júlí 1711 og 27. marz 1712, A. M. 
410. fol. 

4 ) Árið 1729 varð síra Hjalti veikur, að því er segir í annál Jóns 
Halldórssonar. »Sira Hjalti þorsteinsson ásóttur af stórum áhlaupum, 
svo hann varð ofsterkur og var vaktaður*, hdrs. J. S. 238-4°. 

*) Jón biskup Árnason spyr síra Hjalta opt í bréfum sinum um 
Jmislegt í málfræði, um framburð á þýzkum og griskum orðum o. s. frv. 


Digitized by Google 



287 


Hjalti Þorsteinsson gjördi landsuppdrátt af Vestfjörð- 
um, bæði af hverri syslu fyrir sig og svo af öllum Vestfjörð- 
um i samhengi. Einn af uppdráttum þessum er ennþá til, 
hann er að mörgu merkilegur og furðu nákvæmur, hann nær 
yfir Vestfirði alla; þó er uppdráttur þessi, sem enn er til, 
ekki frumrit, en eptirmynd, sem Sæmundur Hólm hefir gjört 
1776 eptir frumritinu 1 . Uppdrátturinn er miklu betri en eldri 
uppdrættir, lögun Vestfjarða er rétt og eins firðir og bæir á 
réttum stöðum. Stiganet er ekkert á uppdrættinum og heldur 
ekki mælikvarði. Alt sköpulag Vestfjarða er of breiðvaxið, 
bæði meginland og annes; sökum þess verða heiðar allar og 
fjallvegir milli byggða of langir. 

Árið 1725 sendi Hjalti Þorsteinsson Jóni biskupi Árna- 
syni uppdrátt af Strandasýslu, og 1727 sendi hann Árna 
Magnússyni uppdrátt af ísafjarðar- og Strandasýslum, og 
segir Árni í bréfi til Hjalta: »Vænti eg ekki betra korts um 
mína lífstíð«, og segir hann mundi gjöra sér mikinn greiða, 
ef hann líka sendi sér uppdrátt af Barðastrandarsýslu, segist 
Árni efast um, að kort Magnúsar Arasonar verði betri, og 
biður Hjalta einnig, að gjöra fyrir sig mynd af tóptum við 
Eyri í Mjóafirði. Árið 1729 sendi Hjalti Árna Magnússyni 
uppdrátt af Vestfjörðum öllum í einu, og lofaði hann þá að 
senda síðar uppdrátt af Eyjafjarðarsýslu 2 . Hans tíram minnir 
Hjalta á loforðið (í bréfi 19. júni 1 7 3t »), og þá sendir hann 
uppdrátt af Eyjafjarðarsýslu, sem nú er liklega týndur. Árið 
eptir (20. júní 1731) þakkar Gram fyrir sendinguna i 
nafni sinu og Thomasar Bartholins, og biður um enn fleiri 
uppdrætti og staðalýsingar fra Islandi; Hjalti prestur hefir 
boðizt til að senda uppdrætti af gömlum búningi íslendinga, 


') Ny kgl. Saml. 1088b. Tabula Isafjordensis, Bardastrandeusis et 
Strandensis provinciarum in occidentali Islandia, Anno 1743, dicitur a 
domino Hjalta l’horsteini esse delineata. Daði fróði segist hafa séð upp- 
drátt Vestfjarða eptir síra Hjalta iþjóðólfur 31. ár 1879, bls. 11). 

s ) Sbr. bréf frá síra Hjalta til Arna Magnússonar, dags. Vatnsfirði 
7. ág. 1729 (A. M. Access. nr. 1 fol). Hjalti segir, að Ormur sýslu- 
maður hafi sent sér »afrissing- Barðastrandarsýslu, en henni hafi hann 
ekki allstaðar getað fylgt. 


Digitized by Google 



288 


með þeim breytingum, sem á honum hefðu orðið á seinni 
tímum, og segist Gram taka þvi fegins hendi, biður hann um 
myndir af körlum og lconum, og að rita nöfn fatanna hjá á 
lutinu. 

Löngu seinna (1737) sendir Hjalti Jóni Ólafssyni frá 
Grunnavík uppdrátt Vestfjarða, og talar Jón allmikið um 
uppdrátt þennan (í bréfi 15. maí 1737), segir, að sér líki hann 
að flestu leyti vel, þó ekki séu á honum lengdarlínur og 
breiddarstig eða mælikvarði, þó segir hann, að sér finnist 
fjall vegirnir heldur langir, og er það rétt athugasemd, eins 
og vér fyrr höfum bent á. {*akkar Jón Grunnvikingur Hjalta 
presti mjög fyrir uppdráttinu og hælir honum, segir hann, að 
Vestfirðingar hafi löngum skarað fram úr öðrum íslending- 
um í bókmenntum, sem enn gefi raun vitni, þvi engir Is- 
lendingar hafi fyrr gjört uppdrætti eða lýsingar sinna fjórð- 
unga. Harboe biskup fékk líka uppdrátt ísatjarðarsýslu hjá 
Hjalta {*orsteinssyni. Það er auðséð, að Hjalti Þorsteinsson 
hefir nokkuð fengizt við mælingar og stærðfræði, því hann 
skrifast á við síra Jón Árnason, er seinna varð biskup, um 
þau efni; 1710 hefir Hjalti lánað sira Jóni »quadrant« og rit 
Orontiusar; Hjalti prestur smiðaði og sjálfur »quadrant«, sem 
var svo fullkominn, að mæla mátti með honum eigi aðeins 
stig, heldur og mínútur, og hefir reynt að mæla hnattstöðu 
Vatnsfjarðar, eigi aðeins breiddina, heldur og lengdina. Þeir 
Jón Arnason skrifuðust opt á um stærðfræði og mælingar 
pólhæða, og sendi síra Jón honum ýmsar bækur um stjörnu- 
fræði, enda var hann þá allra manna færastur í þeim grein- 
um, þeirra er þá voru uppi á íslandi. 

Eins og fyrr var getið, gjörði Hjalti Þorsteinsson marga 
aðra uppdrætti, hann gjörði mynd af Hórði biskupi í’orláks- 
syni og konu hans, og einnig mynd af Steini biskupi Jóns- 
syni, eptir mynd, er gjörð hafði verið ytra; hann smíðaði 
skáktafl, hið mesta listaverk, og gaf Jóni biskupi Vídalín, en 
Rostgaard fékk það tafl seinna. í bréfi 4. ágúst 1714 þakkar 
Jón biskup Vídalin Hjalta presti fyrir málverk af Valhöll, er 
hann hafði sent honum, og segir meðal annars: »Hafið þér í 
því sýnt stóra kunst, alleina þykir mér það að, að í’ór er of 


Digitized by Google 



289 


lítilfjörlegur; það gekk i kringum borð mitt á alþingi, og 
fékk stóra admiration hjá góðum vinum, sem þá voru mínir 
gestir, bæði konum og körlum; eg betala ekki ómakslaunin 
í þetta sinn, en vona, að við munum hittast brátt, ef guð 
ann lifsstunda* 1 . Hjalti prestur málaði Vatnsfjarðarkirkju að 
innan, svo snilldarlegt þótti*, og 1730 biður Jón biskup Árna- 
son hann að koma suður að Skálholti og mála Skálholts- 
kirkju, en Hjalti skoraðist undan því, vegna heilsulasleika og 
anna um heyskapartimann. Jón biskup stingur upp á því, 
að Hjalti kenni málaraiþróttina(I) dóttursyni sinum, sem þá 
var 15 vetra, svo hann á næsta sumri geti tekið að sér að 
mála Skálholtskirkju, og lofar að styrkja drenginn til skóla- 
lærdóms, ef þetta takist. Sýnir þetta bezt, að biskup hefir ekki 
haft minnstu hugmynd um, hvað iþrótt var. Seinna málaði 
Hjalti rúmtjald fyrir Jón biskup Árnason, biskup fékk það á 
alþingi, en var ekki vel ánægður, þótti litirnir of daufir, en 
sjálft málverkið gott;; kennir hann fátækt Hjalta og efnaleysi 
um, að hann hafi eigi getað fengið sér sterkari liti, svo 
tjaldið varð ei betra*. Af því Hjalti prestur var hinn eini á 
íslandi í þá daga, er fékkst við teiknun og málverk, þá er 
leitað til hans með allt slíkt; Árni Magnússon biður t. d. 
síra Hjalta (i bréfi dags. i Skálholti 21. april 1712), að »af- 
rissa* fyrir sig ýms innsigli, sem séu á skjölum i Vatnsfjarðar- 
kirkju. 1 bréfi 6. maí 1739 þakkar Magnús lögmaður Gisla- 
son i Bræðratungu sira Hjalta fyrir grafletur á skildi, »að 
hvörju eg stórum dáist, þar það er furðanlega nett af so há- 
öldruðum manni«. 


’) Seinna kom til orða. að myndin af Valhöll yrði stungin og gefin 
út; sbr. bréf frá Magnúsi lögmanni i Bræðratungu 6. maí 1739, A. M. 
410, fol. 

’) Nokkru eptir dauða Hjalta prests voru myndirnar skemmdar, 
er kirkjan var í aðgerð, og þá dreymdi einn af þeim, er við það hafði 
verið riðinn, að sira Hjalti kæmi til sín og kvæði: >Lífs bjá guði 

lifi eg enn, leystur af öllum pinum. Haíið þið brjálað, heillamenn. 
handaverkunum mínum«. Skálholtsstiptis prestar (eptir Jón Halldórs- 
son). Rask, 55-4°. Huld 1. h. bls. 78—79. 

») í bréfi 23. júlí 1736, A. M. 410, fol. 

19 


Digitized by Google 



290 


24. Landlýsingar og náttúrulýsingar eptir ís- 
lenzka menn. 

A fyrri hluta 18. aldar fengust vmsir íslendingar vid 
náttúrufræði og landfræði; þð bera rit frá þeim tima ennþá 
keim 17. aldar, fjölfræðin drottnar enn hjá flestum, fáir eða 
engir fást við nátturufræðisathuganir eða rannsóknir, vís- 
indin eru öll i molum, og fjarstæðum fræðigreinum er alla- 
vega ruglað saman; þó er hjátrúin miklu minni, þar sem rit- 
höfundar byggja á öðrum eldri ritum, t. d. ritum Jóns iærða, 
sleppa þeir opt hinu versta hjátrúarruglinu, þó enn sjáist 
mart misjafnt innan um. Lækningabækur og fróðleiksbækur 
17. aldar eru reyndar skrifaðar upp aptur og aptur, en færri 
leggja nú trúnað á dularspekina en fyrr 1 . Hjátrúarvísdóm- 
urinn hafði á 17. öld haft svo mikil áhrif á hugsanir manna 
og líf, að almennur áhugi var allstaðar, jafnt hjá lærðum sem 
leikum, á því, að reyna að hnýsast í slíkt, en með hjátrúnni 
fer umhugsun alþýðu um leyndardóma náttúrunnar aptur að 
réna. Aiþýðufróðleik fer þvi töluvert aptur á 18. öld, enda 
snerist þá öil hugsun manna, um fyrri hlut aidarinnar, að 
málaferlum og óöld þeirri, sem stóð af innbyrðis rifrildi lög- 
fræðinga og embættismanna. Ýmsir fengust ennþá við lækn- 
isfræði á svipaðan hátt eins og fyrr, Þórður Vídalín var enn 
á iifi, hann var Iærðastur læknir íslenzkur um þetta leyti, 
þeir Jón og Guðmundur Steinssynir biskups stunduðu læknis- 
fræði í Kaupmannahöfn, en dóu báðir ungir. f*á rituðu ýmsir 
lækningabækur, grasakver og náttúrufræði í fornum stíl, eins 
og t. d. Páll Halldórsson Porbergssonar sýslumanns, Porsteinn 

') pó má enn sjá dæmi þess, að sumir brúka hjátrúarlækningar 
mjðg heimskulega: >1710 Iét Pétur Bjarnason að Tjaldanesi grafa upp 
ur kirkjugarði að Staðarhóli kerlingu, dauða fyrir 7 árum, er heitið 
hafði Ingveldur og verið fóstra barna hans, og taka jaxla hennar og 
höfuðbein önnur, konu sinni til lækningar, að þvi er hann sagði sjálfur«. 
Svarfaðardalsannáll. Lbs. nr. 168-4°, bls. 272. Sbr. Lögþingisbók 1716, 
nr. 6 — 6. 


Digitized by Google 



291 


Pétursson á Staðarbakka og Þórður Jónsson á Staðarstað, er 
þótti hinn bezti læknir og fróðleiksmaður í mörgum grein- 
um. Frá þessu tímabili er ritgjörð sú, sem vér fyrr gátum 
og heitir »NucelIa rerum vegetarum Islandiæ*; í henni er 
talsverður fróðleikur um náttúru íslands, en flest tekið úr 
ritum Jóns lærða og Þórðar Vídalfns. Það fer þó fjarri þvi, 
að rit frá þessum tíma hafi nokkra verulega vísindalega þýð- 
ingu. Páll Vídalín kvartar sáran undan því, að íslendingar 
leggi enga stund á praktísk vísindi, náttúruvisindi, stærð- 
fræði, læknisfræði og búnaðarvísindi, en flestallir fáist við 
málfræði og fornfræði 1 . 

í*á snúum vér oss að aðalefninu og getum rita þeirra, 
sem á þessu tímabili voru skráð um landfræði íslands. 
Sýslulýsingarnar höfum vér fyrr getið um, en hér i þessum 
þætti nefnum vér það lítið, sem til er af lýsingu einstakra 
héraða, og það er snertir almenna landlýsingu. Ein af hin- 
um merkari ritgjörðum, sem samdar voru innanlands á fyrri 
hluta 18. aldar, er lýsing á Ölvesi eptir Hálfdán Jónsson lög- 
réttumann á Reykjum; hann var nákunnugur og skynugur 
maður og lýsir héraðinu allrækilega. Hálfdán Jónsson dó í 
stórubólu 1707, hann var faðir Einars prests á Kirkjubæjar- 
klaustri og afi Hálfdáns meistara Einarssonar á Hólum. Lýs- 
ing þessi er vel og skynsamlega samin, og mundi bónda- 
maður nú á dögum varla gjöra hana betri, jafnvel þó hann 
væri vel menntaður eptir þvi sem nú gerist*. 

Fyrst er talað um nafn hreppsins, þingstað, kirkjur og 
jarðir og um takmörk hans, og svo eru talin örnefni frá Sel- 
vogi austur með sjó. í Þorlákshöfn gengu þá 14 skip, 
stór og smá, og voru mörg þeirra eign Skálholtskirkju. Þá 
talar höf. um vegi úr vesturhluta hreppsins yfir fjallgarðinn 
til Suðurnesja, og svo um fell og örnefni á fjallgarðinum, 
því næst um grasvöxt í héraðinu, lyngheiðar til fjalla og 

*) Deo, regi, patriæ, bls. 94— 95, 300. 

*) Hálfdán Jóns&on : Descriptio Ölves repps Anno 1703, A. M. 
767-4°. (Tvær afskriptir bundnar saman). Hálfdán heíir og ritað bók 
eina, sem geymdfer í hdrs. Bókmf. i Kmh. nr. 631-8vo, hún hefir inni 
að halda safn af ýmsum lagaboðum o. fl. 

19* 


Digitized by Google 



292 


engjar miklar á láglendi, kvartar hann undan þvi, hve erfitt 
sé að vinna þær vegna fenja og foræða og örðugra brúar- 
gerða, *þar næst liggur þetta gjörvallt engjapláss með öðru 
mýrlendi undir stórkostlegu Ölvesárflóði, nær stórstraumar eru 
við sjóinn og vindarnir af landsuðri og útsuðri blása, gjörandi 
opt stóran skaða, einkum um sumartímann, heyskapnum og 
brúargjörðinni, en þá vindarnir eru við norðuráttir, verður 
nægð heybjargar«. t’vi næst talar höf. um í’urrárhraun, sem 
hann, eins og flestir aðrir, álitur að hafi myndazt árið 1000: 
siðan iýsir hann fjallgarðinum austur með og telur þar ör- 
nefni. Austan við Þurrárhnúk er dálítið skarð, sem heitir 
Vatnsskarð, og er sagt, að Kaldá hafi fyrrum runnið þar. 
t’vi næst lýsir höf. láglendinu við Bæjaþorp og Amarbæli, 
Hellisheiðarvegi og afrétt Ölvesinga fyrir norðan fjallið, Hvanna- 
völlum, Bolavöllum og Svínahrauni. A Hvannavöllum var 
þá dálitið sæluhús, sem Ölvesingar höfðu byggt og haldið 
við. Um Hengil og Hengladali og hverina hjá Reykjum talar 
Hálfdán nákvæmlega, lýsir svo austursveitinni og Ingólfsfjalli 
og talar um haug Ingólfs landnámsmanns, sem menn héldu 
að væri uppi á fjallinu. f’ingvallavatni lýsir Hálfdán Jónsson 
á þessa leið: 

»f > ingvallavatn er það stærsta stöðuvatn á þessu Iandi, 
f því er silungur, hver í kringum það veiðist með lagnetum 
og krækifærum á bátum, einnig á ísum á vetrardaginn. Úti 
í þvi liggja eyjar tvær, önnur kölluð Nesjaey, há sem litill 
hóll með lillu grasi, en varpi engu, hún heyrir til Nesjum; 
hin eyjan, sú eystri, kallast Sandey, svo sem litið fell, sum- 
staðar grasi vaxin, en í sumum stöðum blásin, hún hefur 
varp nokkuð af svartbak, þessi heyrir til Ölvesvatni; hesta- 
ganga er þar góð fyrir fáeina á vetrartfmanum, þá vatnið er 
ísi þakið og hefir hestheldan ís. Það er almennilega haldið, 
að vatnið frá Ölvesvatni og norður í Sandoy svari að lengd 
sem tveim vikum sjáfar, og úr eynni jafnlangt til f’ingvalla. 
Milli eyja þeirra er lítill hólmi, er álptir verpa á. í útsuður 
frá Sandey hafa sannorðir menn séð í hlýju morgun-veðri 
reyk eður blástur upp úr vatninu um litinn tíma, lik- 
astan stórfiska blæstri. Fyrir norðan Drátlarhlið skerst frarn 


Digitized by Google 



293 


úr t’ingvallavatni það mikla vatnsfall Sog. er sitt nafn tekur 
af þess súg eður höstugu venslu fyrir hliðartaglið. Anno 
1632 þornaði þetta Sog upp, svo silungar voru á þurru úr 
því teknir. Þegar nú þetta Sog linar sinn straum, strekkir 
það sig út i eitt ei alllítið vatn, er nefnist Úlfljótsvatn, sem 
með silungi er jafnan; dráttarnet með bát brúkast þar á 
sumrum; upp úr því vatni, þá vorar að, rekur í kringum það 
hrönn með smápunga, hvar úr menn hyggja það mý koma, 
er við nefnt vatn á sumrum, þá hitar og vætu-hæg veðrátt 
gengur, er svo þykkt í loptinu, að varla sést til sólar i heið- 
riku veðri«. f*vi næst lýsir höf. Soginu og Ölvesá niðureptir 
vel og greinilega; meðal annars segir hann söguna um Jóru, 
er stiklaði yfir Ölvesá hjá Selfossi, trylltist og hljóp i Jóru- 
tind 1 . A öllum ferjustöðum i Árnessýslu var þá ferjutollur, 
ein alin fyrir mann og hest til og frá, sama gjald undir hvern 
klyfjaðan hest, en þegar kúgildi var flutt, þá var fimm álna ferju- 
tollur fyrir það. íbúar i Ölveshrepp voru 1703 alis 707 menn 
og af þeim 31 fátækir umferðamenn. Lausafjártíundir allar 
voru 5 hundruð hundraða og 78 hundruð betur. Að lokum 
set eg hér lýsingu Hálfdáns Jónssonar á hverum hjá Reykj- 
um, því hún er að mörgu merkileg: 

»Fyrir vestan Reykjafoss kallast Hveragerði; í því plássi 
eru margir hverir, sumir með miklu djúpi og þó vellandi. 
Einn þessara liggur hér um einn faðm frá almenningsvegin- 
um, er liggur vestur Hellisheiði, og er með bergi að austan- 
verðu, en sandmel annars staðar, hér við tveggja álna hátt að 
vatni, nær því kringlóttur og víður sem lítið hús, hann er 
vellandi með smásuðu, en ei stórkostlegri, mjög djúpur og 
dimmur að sjá. Á hér téðu hverkeri hafa skilríkir og sann- 
orðir menn, (hverir enn nú eru á Iífi og sumir sálaðir), séð, 
þá veginn hafa ferðazt, tvo íugla synda, að vexti sem litlar 
andir með kolsvörtum lit og hvítum baugum eður svosem 
hringum kringum augun; þá þessir fuglar hafa um lítinn 
tíma synt á hvernum, hafa þeir sér í vatnið stungið og svo 


') Sbr. Jón Arnaton: íslenzkar fjóðsögur I., bls. 182 — 184. 


Digitized by Google 



294 


úr vatninu upp aptur komið; hér um hafa allir, þetta séð 
hafa, sama sagt«. 

•Annar hver í útsuður frá þessum, lítill vexti, spýtir upp 
úr sér vatni með miklum reyk þykkum og svælu, hátt í 
loptið, þá veðrátta tekur til aó ganga rosasöm og það á öli- 
um ársins tfmum, en þegar þurrviðri, frost og úrkomulftið 
fopt er, gefur hann ei frá sér nema vanalegan reyk, hvar 
af marka má veðráttufar, þeir eptir taka kunna«. 

»Sá þriðji heitir Baðstofuhver og liggur að austanverðu 
við Varmá, fyrir norðan Reykjafoss, með miklum undirgangi 
upp úr holu eða gjá, hér um tveggja faðma niður, hann gýs 
hátt upp i loptið um litinn tíma vellandi vatni með reyk og 
svælu stórkostlegri, svo furða er að líta; þegar hverinn er að 
spýta og frá sér gefa vatnið, þá rennur lækur þaðan fram í 
ána; þá svo þetta hefir litla stund varað, sýgur gjáin 
gjörvallt vatnið í sig aptur, svo illa nóg sést til þess, þar til 
í nefndri gjá vatnið aptur vex og gýs með sama hætti og 
hér er áður um talað; ei mun þessi hver minna gjósa m.eð 
stórstraumum við sjóinn, heldur meira. Fjórði hver er uppi 
undir fjallinu fyrir ofan Reykjatún, nefndur Geyser, hvers 
ógnarlega hljóð nú fyrir nokkrum árum skriða úr fjallinu 
með sínu hlaupi hefir stillt; hjá þessum hver, líka annars 
staðar, er að finna álún og marglitan, feitan deigulmó. Fimmti 
er fyrir vestan Reykjatún, hér um þriggja álna viður í kring. 
vellandi með hreinu vatni, hver í sig sýgur tuttugu álna 
langt vaðmál rétt til enda og sendir það svo aptur upp í ein- 
um böggli, þá hann gýs; ei má því sleppa, því þá er óvíst, 
hvort aptur næst». 

• Margir aðrir hverir eru og nálægt Reykjum og Reykja- 
seli (og víða um þeirrar jarðar land), hvar mat má kokka, einnig 
lita vaðmál eður hvað annað þesskonár, til þarfinda að brúka 
þörf gjörist. Járnpoltar eru hentugastir hér til, en eirkatlar 
foreyðast fljótara en yfir eldi; allur sá þeirra partur, er upp 
úr stendur hverunum, gatbrennur, en botninn bilar trauð- 
lega. Sé lagt í þá hveralæki eður þeirra úrrennslur ógyllt 
silfur, þá kemur á það roði, sem strax afstrýkst. Sé ull. 
eður önnur þesskonar lin materia, lögð í þessa hveralæki, 


Digitized by Google 



295 


verður hún með langsemi að steini eður hörðum mó, þó með 
sama formi og hluturinn, þangað lagður er í fyrstu. Sumir 
smáhverir eru og þeir, sem spýta deigulmó svo þykkum sem 
graut. Hveravatn, þrálega drukkið, meina menn sé þeim 
mönnum gott, er brjóstveikir eru«. 

Ritgjörð ein 1 , sem enn er til í handriti: »Um heiðar 
og vegu á íslandi*, hefir liklega verið samin fyrir eða um 
miðja 18. öld; nafn höfundarins þekkjum vér ekki. Fyrst er 
í ritgjörð þessari talað um Kjalveg, hann er talinn 3 þing- 
mannaleiðir bæja á milli, góður yfirferðar og vföa grösugur, 
þar eru víða fjallagrös, er fólk sækir að sunnan og norðan 
sér til bjargar, og liggur þar við tjöld vikum saman. Ekkert 
veit höf. markvert á þessum vegi,' nema Grettishelli; veiði- 
vötn eru þar allskammt frá, er Grettir hefir getað haft fæðu 
úr, því ekki veróur náð til byggða, hellirinn er svosem mitt á 
milli þeirra. Hellirinn hefir verið geysistór, líklega 20 faðmar 
á lengd, en 7 á breidd, en hæð hans vita menn ógjörla, því 
sandur mikill er inn í hann fokinn, svo inenn verða að 
skríða inn i hann á knjánum; en þegar inn er komið, er 
hann þó í syðri endanum meir en mannshæð, en í norður- 
endann fara menn ekki, þar sésl til Iitils munna út úr norð- 
urenda dyrunum, þvi sandur er i fokinn. Höf. talar þvf 
næst um beinakerlingu, sem þar er, og segir fra siðum þeim, 
sem menn í þá daga höfðu, er þeir komu að beinakerlingu, 
og hæfir eigi að geta þeirra hér. ÍM næst talar höf. um 
Sand, sem er jafnlangur, en miklu grasminni. Á þeim vegi 
er Grettistak, það er feiknarbjarg, stendur á 3 steinum og er 
svo stórt, að 20 menn mundu eigi geta hreift það, þó er 
sagt, að Grettir hafi einn lypt því. Annar steinn á þessum 


‘) Umm heiðar ok vegu nokkra á íslandi (á íslenzku og latínuh 
Ny kgl. Samling, nr. 1678-4° (42 bls.). Ritgjörð þessi er skrifuð aptan 
við rit Páls Vidalíns, nm eyktamörk, og með sömu hendi, en hín getur 
þó varla verið eptir Pál. |>ess er þar meðal annars getið, að Jón 
sýslumaður Pálsson Vidalín hafi orðið úti á Hjaltadalsheiði 1738(!), en 
það ártal er skakkt, Jón Pálsson varð úti 12. október 1726, en faðir 
hans dó 9 mánuðum seinna. 


Digitized by Google 



296 


vegi heitir lllugatak, hann er ofan á öðrum steini og mundu 
12 menn án verkfæra trauðlega koina honum upp. »í’essi 
Illugi var kallaður hinn sterki, og er ei lengra síðan hann var 
á dögum en svo, áð Þorgeir sálugi ráðsmaður á Hólum, 
bróðir biskups Steins, er sálaður er fyrir fáum árum og var 
hann þá sjötugur, kvaðzt hafa séð hann, þá hann var 18 ára, 
og lifði hann þó lengi þar eptir; hann sagði, hann hafa verið 
með hærri mönnum og þrekinn mjög«. Höf. nefnir nokkur 
fleiri örnefni, t. d. Ólafsvörður og Fyrirsátur, þar sem setið 
var fyrir 18 þjófum úr Surtshelli. Höf. lýsir og Skagaheiði 
og segir, að þar séu svo mörg vötn, að þau séu eitt af því, 
sem talið er óteljandi á íslandi, »í þeim skal vaxa mór svo 
góður, að hann sé þriðji beztur á íslandi*. Á Skaga er trjá- 
reki mikili og liggur hann allur undir Hólastól. »Trésmiðir 
upp á skip og búsgögn eru þar hinir beztu i Norðlendinga- 
fjórðungi*. Ennfremur lýsir höf. Hjaltadalsheiði, hún er ill 
yfirferðar og ákaflega grýtt, nyrðst á henni er jökulbelti, sem 
fara verður yfir, og sé eigi á því nýr snjór, verður það ei kom- 
izt á sumrum, nema á skaflajárnuðum hestum ; heiðin er hin 
mesta snjókista. Við Hof í Hjaltadal segir höf., að sé stór steinn 
með hrygg á, þar er sagt, þeir menn hafi verið hryggbrotnir, 
sem blóta skyldi; hann talar og um Hólabyrðu og Guðmundar- 
skál uppi i fjallinu, er mælt, að Guðmundur góði hafi gengið 
þangað hvern föstudag berfættur; segir hann, þar sjáist altar- 
ismynd og vottur fyrir garði, er biskup átti að hafa gengið 
eptir upp hina bröttu fjallshlíð, 

Fyrir miðja 18. öld lifðu einkennilegir menn á Horni á 
Hornströndum, Hallur Jónsson og synir hans, Jón og Hali- 
varður 1 . Það voru duglegir menn, kraptamenn miklir, skáld- 
mæltir vel og gáfaðir, og voru álitnir fjölkunnugir, eins og þá 
var títt, enda hélzt ýms forneskja lengst á Vestfjörðum, á 
Hornströndum og í Arnarfirði. Þeir feðgar, Hallur og Hallvarður, 


*) Gísli Konréössott hefir ritað fróðlegan þátt um þá feðga: >þáttur 
af Halli á Horni, Snorra presti og Hallvarði Hallssyni«, sem nú er 
prentaður í ísafold 1891 nmgr. bls. 129 — 188. Sbr. hdrs. J. S. nr. 
291-4». 


Digitized by Google 



297 


hafa samið allitarlegar lýsingar i Ijóðum af Homströndum. 
Hallur ritaði Ormi sýslumanni Daðasyni i Fagradal 6. sept. 
1744 Ijóðabréf, sem er að mörgu merkilegt og orðum sum- 
staðar snoturlega fyrir komið, og minnir að sumu leyti á 
Skjaldmeyjarkvæði Eggerts Ólafssonar. far er allgóð lýsing 
Hornstranda, lýst bæði landslagi, veðráttu og atvinnu íbú- 
annna. Fvrst er þar lýst ferðalagi fram með Hornströndum 
og svo Hornströndum sjálfum. Eg set hér til gamans nokkuð 
úr kvæði þessu. 

6. Sjófarendum viðnám veitir vegurinn stirði, 
kom eg leið úr Kollafirði, 

kann ske margur fyrir sér virði. 

7. Var eg orðinn þjáður þá til þrauta löngum 
af óvegunum ærið ströngum, 

allt var skaplegt norður að Dröngum. 

10. í Trékyllis opna vik eg upp nam halda, 
bæði gekk þá brim og alda 

beint á land með austankalda. 

11. Á grynningum ekki þar sig aldan duldi, 
stóð þar eptir stormur og kuldi 
Strandasýslufjöllin huldi. 

12. Drifsnjór stundi dunum allan dag til enda, 
svo upp að landi eg réð benda, 

aldrei var þar fært að lenda. 

13. Straumur, hafis, stormur og sjór með stærð ófríða 
einatt mót hvort öðru ríða 

út um flóann hafsins víða. 

14. Hestinum Ægis hleyptum vér úr hafinu stundum, 
upp að klettum eða grundum, 

aldrei réttá lending fundum. 

Loks komust þeir þó á iand í Trékyllisvík og voru þar 
viku, og er þeir fóru þaðan, var »hvítalogn og alda«. 


Digitized by Google 



298 


17. Hákarlsmiðin héldum á i hafið bláa, 
þar til sáum Hornbjarg háa, 
hæztu fjöll og klelta smáa. 

19. Hvit voru ofan hæztu fjöll og hálsabörðin, 
djúpt fyrir framan Drangaskörðin 
drógum við yfir Bjamarfjörðinn. 

20. Fjall eitt leit eg furðu hátt i ferðum efna, 
glöggt sem þjóðir Geirhólm nefna, 

gjörði eg fram á hann að stefna. 

21. Held eg þar sé hættumest að hleypa til landa, 
áfallsskriður öllu granda, 

endar hjá honum sýslan Stranda. 

Segir höf. svo enn frá ferðinni fram með Ströndum og 
örnefnum þar, og lýsir ýmsu, er fyrir ber. 

36. Fugl i björgum hljómar hátt, sem hans er vandi, 
framan úr hafi flaug að landi, 

flokkum saman óteljandi. 

37. Margar skriður féllu fljótt i fyrsta gengi, 
allt eins skelfur og á strengi, 

undir kváðu fjöllin lengi. 

38. Ólgusjór á Ægis dýrið óðum dreypti, 
norðan sjónum nóg á hleypti, 
nokkrum kvikum inn svo steypti. 

39. Rerum síðan röstina af á réttum vegi, 
sízt um of eg tal fram teygi, 

tíu vikur sjós á degi. 

Síðan héldu þeir alla leið á Hornshöfn, og í 43. erindi 
byrjar lýsing Hornstranda. 

43. Á Hornströndum ekki jörðin öll er gróin, 
hæztu fjöllin helzt við sjóinn, 
hafa á sér jöklasnjóinn. 


Digitized by Google 



299 


44. Áður fyrr, þá allt var byggt í eyðilöndum 
af helgidómsins heiðri vöndum, 
í Höfn var kirkja gjör á Ströndum. 

48. Víða er þar vandasamt og vegur stríður, 
allt um kring á allar síður, 

enginn maður hestum riður. 

49. Hælavíkur held eg bjarg með hæztu fjöllum, 
þar næst Hornbjarg, það so köllum, 

þau eru mest á Ströndum öllum. 

50. Kátlegt er, það kynni eg þér, minn kæri vinur, 
Hornbjarg undir harðast stynur, 

þá Hælavikurbjargið hrynur. 

51. Steinar falla stundum þar með stórum skriðum, 
þeir sem detta hátt úr hliðum, 

hafa stað á fiskimiðum. 

52. í*egar úr miðju bjargi bláu bráðum detta, 
upp i loptið aptur spretta, 

yfrið hátt i neðstu kletta. 

53. í’eir sem eiga nokkra nót á Norður-Ströndum, 
selveiðina hafa í höndum, 

hvar þeir koma fyrir sig böndum. 

54. Sumir hákarlssóknir tíðum saman keyra, 
ifærur og annað fleira, 

allt sem bátum kann til heyra. 

55. Vaðina brúka verða þeir, sem vel þar búa, 
strengi saman sterka snúa, 

stóru skipin á þeir trúa. 

56. Hvergi bregzt á helztu miðum hákarlstetur, 
þorskurinnn aldrei þverrað getur, 

það er allteins sumar og vetur. 


Digitized by Google 



300 


57. Þeir mega fuglinn þar til fá í þrautum nauða, 
sem liggja upp á lif og dauða, 

Iftið er þar um pening sauða. 

58. A Almenningum allt um kring, sem enn er vandi, 
víða sést þar viður á landi, 

vel sandorpinn óþrjótandi. 

59. Geldingar og gimbralömb f grænum hlíðum, 
eru með fjórðung opt og tiðum, 

sem alast þar í haga strfðum. 

60. Veturgamlir vega þrátt að vætta þunga, 
tjáist mörinn tveir fjórðungar, 

að titt hafi reynzt um sauði unga. 

61. Sá sem er i soddan plássi sumar og vetur, 
heldur kyrt við heimasetur, 

hvorigur annan fundið getur. 

62. Marga veit eg mjög vel skýra menn innlenda, 
þegar burtu vilja venda, 

villast allan dag til enda. 

63. Allt um kenna ókindum og illskutröllum; 
hlíðar liggja hátt í fjöllum, 

hvergi fært með sjónum öllum. 

64. Sjódraugarnir bæði bæi og byggðir kanna, 
allteins fyrir augum manna 

eru flokkar bjargbúanna. 

65. Einu sinni ef til ber, að um þá tölum, 
sjást þeir viða saman í hölum, 

sem sagt er frá f Áradölum. 

66. Með því öllu mun eg þar hafa mitt aðsetur, 
annars staðar ei fer betur, 

um æfidaga, sumar og vetur. 


Digitized by Google 



301 


67. Aldrei skal eg lasta það land í Ijóðamæli, 
það er valið þjófabæli, 

þótt þvi enginn maður hæli. 

68. Saman hefi eg merg og mál að mestu valið, 
brags í efni bundið og talið, 

bæði kost og löst upp talið. 

71. Vil eg meira vinnudagsins verk ei bjóða, 
því skal enda þáttur ljóða, 
þú, sem heyrir, virð til góða 1 . 

Hallvarður Hallsson kvað Strandleiðarímu (32 erindi), 
þar er sagt hvernig sigla skuli fyrir Hornstrandir, hverjar 
leiðir fara og stefnur halda, hvernig miða skuli fjall við fjall 
o. s. frv. Það er nokkurskonar leiðbeining fyrir hafnsögu- 
menn eða aðra sjófarendur, en þar eru líka nefnd fjölda mörg 
örnefni og annað fleira, er til staðalýsingar heyrir*. 

í hinu sama handriti á landsbókasafninu, þar sem kvæði 
þessi um Hornstrandir eru, er líka kvæði, sem heitir »Strauma- 
skrá«; kvæði þelta er i 65 erindum, og er því skipt i 3kafla: 
1° um samfarir tungls og sjóarfalla og um samfarir sólargangs 
og sjóarfalla; 2° um dagsmörkin og hvernig þau koma saman við 
kumpásinn og úrið; 3° nokkuð meira um ásigkomulag straum- 
anna. í kvæði þessu er synt, að sjáfarföll standi ekki heima 
við dagsmörk, enda sé það eðlilegt, af þvi fornmenn »töld 
sín dagsmörk tóku of snemma, tímans nytsemd vildu ei 
skemma«. »Sínum búskap sáu þeir allvel soddan hagna, 
harðla margra hluta vegna, hverju sem þeir áttu að gegna«. 
Þar er talað um sólspjöld, kompása og skekkju segulnálar, 


') Lbs. nr. 165-8vo, bls. 206—213. Nokkuð af kvæði þessu er 
fyrr prentað í þætti Gisla Konráðssonar, en þar er sumt öðruvísi en 
i þessu handriti, og sama er að segja um Strandleiðarímu Ilallvarðar. 

*/ Lbs. nr. 165-8vo, bls. 203 — 206. liyrjun : >Gengur lítið Gjal- 
ars fley, gullhlaðs þó að biðji hrund; bifurs fengur batnar eí, breka 
rennur út á sund«. Endir: »Sagan út um sagða leið, svo til lykta 
kljáð nú er; hjörvatjr og hringareið, hróður slirðan forlát mér*. 


Digítized by Google 



302 


um inisstærð stórstrauma, um mismun flæða sumar og 
vetur, kvöld og morgna o. s. frv. Kvæði þetta 1 er líklega 
eptir ólaf Gunnlaugsson i Svefneyjum, föður Eggerts Ólafs- 
sonar og þeirra bræðra. Ólafur Gunnlaugson var hinn mesti 
merkismaður; lysir Daði fróði Níelsson honum svo, að hann 
hafi verið »gildur bóndi, settur í ráði og sköruglegur álitum, 
hagur i verkum, vitsmunamaður bezti og skáld gott*. Ólafur 
Gunnlaugsson var fæddur 1688 i Svefneyjum, hann var nokkur 
ár til mennta hjá Sigurði lögsagnara Sigurðssyni í Barða- 
strandarsýslu, og var sfðan lengi fyrirvinna hjá föður sínum, 
Gunnlaugi Ólafssyni, sem dó hjá dótturmanni sinum, síra 
Sigurði Þórðarsyni 97 ára gamall. Ólafur Gunnlaugsson 
giptist 1725 Ragnhildi dóttur Sig. Sigurðssonar, og áttu þau 
saman 8 börn og bjuggu góðu búi í Svefneyjum. Ragnhildur 
Sigurðardóttir dó sama ár sem Eggert sonur hennar drukkn- 
aði og tók Ólafur missirinn með mikilli stillingu, þó nærri 
honum væri sorfið; 1782 flutti hann sig að Setbergi og dó 
þar 1784, 96 ára. Björn Halldórsson, tengdasonur hans, segir 
um hann, að hann hafi alla æfi verið »rórnsæll, vinsæll, bú- 
sæll og barnsæll*. Ólafur var hugvitsmaður til málverks og 
smíða og orti mjög mart »í rökkri og myrkri, gangandi, vinnandi 
og í sjóförum, en vanrækti fyrir það engin störf«; hann var 
fróður f fornum fræðum fslen/.kum og safnaði miklu máls- 
háttasafni; hann var hinn mesti hófsmaður í mat og drykk 
og klæðaburði*. 

Skýrslur um eldgos rituðu ýmsir á þessu tímabili. 
fórður Þorleifsson og Erlendur Gunnarsson rituðu um Kötiu- 
hlaupið 1721, Jón prestur Sæmundsson og Benedikt lögmaður 
Þorsteinsson um Mývatnseldana 1724 — 29, og síra Einar Hálf- 


‘) Lbs. nr. 166-8vo, bls. 8—14. Byrjun kvæðisins: »í hug mér 
fló að herma börnum helzt ófróðum, hvornig straumar hafs á síðum 
haga sér eptir mánatiðum«. pað bendir meðat annars á, að kvæði 
þetta sé ort á Breiðafjarðareyjum, að þar er talað um, að flæðar og 
fjörur verði seinna úti á flóanum, en heima við landið. Björn Halt- 
dórsson segir líka beintínis, að Ólafur hafi ort »Straumaskrá*. 

s ) Um æfi Ólafs Gunnlaugssonar eptir Björn Halldórsson, hdrs. J. S. 
nr. 85, fol. Sbr. Lbs. nr. 275-4 0 . 


Digítized by Google 



303 


dánarson um gos Öræfajökuls 1727; rit þessi eru öll, hvert á 
sinn hátt, þýðingarmikil fyrir sögu íslenzkra eldfjalla, en þeirra 
hefi eg annars staðar getið ítarlega og sleppi þeim því hér 1 . 
f*á má enn geta þess, að til er skýrsla allmerkileg um eyði- 
bæi i Öræfum*. sem ísleifur sýslumaður Einarsson lét gjöra 
1712; þar er getið um alla eyðibæi, sem menn þá vissuaf, og 
fæst úr skýrslu þessari ýmislegur fróðleikur um breytingar 
þær, sem orðið hafa í Öræfum af eldgosum, jökulhlaupum og 
vatnagangi. 

PáU Bjarnason Vídalín , dóttursonur Páls lögmanns Vída- 
lins, var mjög efnilegur maður, en dó ungur erlendis; hann 
ritaði dálitið um náttúrufræði og landfræði fslands, en flest 
það, sem eptir hann liggur, er heimspekilegs efnis 8 . Páll Bjama- 
son var sonur Bj. Halldórssonar, sýslumanns á Þingeyrum, og 
Hólmfríðar Pálsdóttur; hann sigldi til háskólans í Kaupmanna- 
höfn 1744, en fór síðar til Þýzkalands og var þar við nám 
á ýmsum háskólum, einkum i Jena og Leipzig, komst hann 
þar i vinfengi við ýmsa merka menn, t. d. hinn nafn- 
fræga rithöfund Gellert 4 . Páll Bjarnason þótti afbragð að 
gáfum, hann var lærdómsmaður mikill og sérstakiega vel að 
sér i tungumálum. Um æfi hans hefi eg mjög lítið fundið 
i bókum og handritum, en auðséð er, að hann hefir verið 
mikilsmetinn og harmdauði löndum sinum ; Páll dó i Leipzig 
8. maí 1757*. Þegar lát hans spurðist frá Leipzig til Kaup- 
mannahafnar, hélt Skúli fógeti Magnússon dánarminning 
hans og bauð til nokkrum íslendingum, þar voru meðal 


’) Th. Thoroddsen: Oversigt over de islandske Vulkaners Historie. 
Kjöbenhavn 1882. 

s ) Hdrs. Rasks. nr. 102. Sbr. porv. Thoroddscn: Ferð nm Austur- 
Skaptafellssyslu og Múlasýslur 1894. Andvari XX., bls. 42. 

*) De methodo mathematico philosophica. Havniæ 1746-4°. Num 
philosophia facultatis inferioris nomine recte possit appellari. Havn. 
1747-4°. De voluptatibus innocuis et licitis. Havn. 1748-4°. 

*) Finnur Magnússon í Minerva 1803, 2 bls. 330. 
s ) Sumir segja, að Páll hafi orðið geðveikur og rænuskertur áður 
hann dó, og hengt sig í hálsklútnum. Hdrs. J. S. nr. 322-4° (í æfisögu 
Bjarna Halldórssonar). 


Digitized by Google 



304 


annara við staddir: Rantzau stiptamtmaður, Jón Eiríksson, 
Eggert Ólafsson, Bjarni Páisson, Hannes Finnsson o. fl. 1 

t*ess hefir fyrr verið getið, að Páll Bjarnason Vídalín 
gaf út ritgjörð Þórðar frænda síns, um íslenzka jökla; 1 rit- 
gjörð þessari eru ýmsir viðaukar og athugagreinir eptir sjálfan 
hann, og af því útgefandinn hefir nokkuð aðrar skoðanir en 
höfundurinn, verður að geta þeirra hér. Páll Bjarnason 
segir, að þjóðsögur um óvætti, risa og tröllskessur i öræf- 
um muni upprunalega hafa verið fundnar upp, til þess að 
hræða unglinga frá því að fara upp í óbyggðir, því þar eru 
miklar og margar hættur. Ekki vill Páll aftaka, að útilegu- 
menn geti verið til, og muni þeir þá vera afkomendur stroku- 
manna úr byggðum, samt segir hann, að reykir, sem sjást á 
öræfum, geti verið úr eldfjöllum. Páll segir, að Horrebow 
hafi flutt margskonar steina til Danmerkur, og í þeim hafi 
menn fundið mikið af gulli, silfri ogöðrum málmum,hann ætlar 
því, að námugröptur mundi verða mjög arðsamur á íslandi, 
ef ekki væri svo eldiviðarlaust, en of dýrt mundi, að flytja 
eldivið frá útlöndum. 

Páll Bjarnason segist ekki fallast á þá skoðun, að skrið- 
jöklar séu eingöngu myndaðir af uppsprettum neðanjarðar, 
því þær séu ekki svo vatnsmiklar, að efni sé nóg í svo stóra 
jökla, enda gæti annað vatn komið hinu sama til leiðar, án 
þess það kæmi neðan úr jörðunni; hann heldur, að bræddur 
ís og snjór hafi frá næstu fjöllum runnið niður á sandana, 
og svo hafi allt þetta frosið saman á vetrum, en sakir salt- 
péturs í þessu hrúgaldi, hafi, sólargeislarnir eigi náð að bræða 
það. Ef nú á hverju ári fer svo, að sumarið bræðir minna, 
en veturinn bætir við, þá koma lög þau í ísinn, sem þar 
sjást. 

Um uppruna steinanna innan í jöklinum segir Páll Vida- 
lín, að þeir geti annaðhvort hafa verið í sandinum, eða þeir 
hafi dottið á jökulinn úr fjöllunum í kring, f sumarhitum 
hefir svo bráðnað undan þeim, og þeir sokkið í ísinn og 


') J. Öl. Grv. og Safn til sögu Islands IIL, bls. 161. 


Digitized by Google 



305 


frosið þar fastir ; ef nýr snjór og vatn koma ofan á, myndast 
ný íslög ofan á steinunum, þetta gerist ár eptir ár, og þannig 
verður allur jökullinn hátt og lágt fullur af steinum. Páll ætlar, 
að eldgos hafi víða verið hin fyrsta orsök til þess, að skrið- 
jöklar komust niður á flata sanda. Sprungurnar heldur hann, 
að sumpart hafi myndazt við eldgosin, sumpart af því, að 
jarðvegurinn hafi lálið undan eða grafizt undan ; hann heldur, 
að eldur verki mest á jöklana að neðan, en frost og sólskin 
að ofan. Pó telur hann ummæli sín um jöklana aðeins get- 
gátur, sem hann vill leggja fyrir lærða menn til prófunar. 

I samsæti, er Danir og Norðmenn héldu i Leipzig 1757 
á fæðingardegi Danakonungs, hélt Páll Bjarnason Vídalin 
langa latneska lofræðu um Friðrik konung fimmta, og er ræðan 
prentuð 1 . í ræðu þessari miðri er stutt, en laglega samin, 
lýsing íslands. Upplendi íslands segir höfundurinn, að sé 
einn samanhangandi fjallaklasi og úr honum gangi greinar 
niður í byggðina; á fjöllunum er hrjóstrugt Iand og ófrjótt 
og víða jöklar, en í dölunum er grasvegur góður og beiti- 
land; bæir segir hann, séu margir laglega byggðir úr grjóti 
og torfi, en ekki búi íslendingar i holum neðanjarðar, eins 
og útlendur skríll ímyndar sér. Skógar eru Iitlir og mest 
víðiskógar. Höf. getur dálítið um atvinnuvegina, um æðar- 
fugl og fálkaveiðar, og um söng islenzkra álpta, sem hann 
segist opt hafa haft ánægju af að hlusta á; hann neitar því, 
að sú saga sé á rökum byggð, að svanir syngi aðeins fyrir 
andlát sitt. Höf. fer nokkrum orðum um sögu landsins og 
getur þess meðal annars, að íslendingar hafi fyrstir fundið 
Grænland og Ameríku, löngu á undan Kolumbusi, en það 
var þá enn lítt kunnugt fræðimönnum. Páll nefnir nokkra 
íslendinga, sem stundað höfðu bóknám á f’ýzkalandi, og 
getur þess meðal annars, að Pórður biskup Porláksson hafi 


') Patdus Bernhardi Vidalinus: Oratio, quum auspicissimus natalis 
serenissimi polentissimique regis et domini, Friderici Quinti . . . in 
illustri universitate Lipsiensi ab illis, qui tunc ibi lilterarum caussa 
morabantur, Danis et Norvegis, solemni ritu celebraretur. Lipsiæ 1767. 
fol. Skrautútgáfa, 80 bls. i arkarbroti. Um Island bls. 26 — 34. 

20 


Dígitized by Google 



306 


stúderað í Túbingen. Annars er ræðan öll eintómt lof um 
Friðrik fimmta, fyrir velgjörðir hans íslandi til handa. Sein- 
ast í ræðunni þakkar Páll Vídalin rektor háskólans i Leipzig 
fyrir, að hann hafi heiðrað samsæti þeirra meö nærveru 
sinni. 

Um miðja 18. öld dvöldu þrír íslendingar í Kaupmanna- 
höfn, sem mikið hafa ritað, Jón f’orkelsson (1697 — 1759), 
Jón Ólafsson frá Grunnavík (1705 — 1779) og Jón Marteins- 
son (1711 — 1771), og koma þeir allir töluvert við þetta rit. 
JPessir fræðimenn hafa allir ritað margt, af ýmsu tagi, og 
snerta sum rit þeirra landfræði íslands. Jón forkelsson er 
i,þessu efni fremstur, þvi hann vann töluvert að því, aö út- 
breiða belri þekkingu um Island á Norðurlöndum. Jón Ólafs- 
son var mjög fjölfróður, og hefir ritað dálítið um náttúru- 
fræði Islands, sem er einkennilegt og athugavert, og 1 rit- 
gjörðum hans er margur sögulegur fróðleikur fólginn, sem 
vér opt höfum haft not af við þetta ritsmíði. Það sem Jón 
Marteinsson hefir ritað, er reyndar langómerkilegast, en rit 
hans koma einnig víða við, og má ýmislegt af þeim læra, 
ef þau eru notuð með varúð, og |því munum vér einnig 
minnast hans stuttlega. 

Jón porkelsson (Thorchillius) var fæddur 1697 í Gult- 
bringusýslu 1 , hann var sonur Þorkels Jónssonar i Njarðvík 
(f 1707) og Ljótunnar Sigurðardóttur, Arnasonar lögmanns, 
og var af ætt Odds og Guðbrands biskupa; hann sigldi til 
háskólans í Kaupmannahöfn 1718 og stundaði þar málfræði 
og guðfræði; síðan fór hann til Jótlands og Holsetalands og 
dvaldi eitt ár við háskólann í Kiel, og fékkst þar einkum við 
heimspeki pg sögu; snöggva ferð fór hann til íslands 1720, 
en dvaldi annars jafnan erlendis, þangað til hann varð skóla- 
meistari i Skálholti 1728; þvi embætti þjónaði Jón í 9 ár, 
meö miklum dugnaði og kostgæfni. Þunglyndi og geðveiki 
sótti mjög á hann á þeim árum, einkum á sumrum, er hann 
eigi þurfti að gegna skólastörfum, voru svo mikil brögð að 
þunglyndi þessu, að hann reyndi til að fyrirfara sér; 1731 kom 


’) Kallar sig þessvegna opt »Chrysorinus«. 


Digitized by Google 



307 


hann til alþingis, fór þar mjög einförum og kastaði sér i 
Fjósagjá, en varð bjargað með lffi, en þó rænulausum, og lá 
hann lengi á eptir hálfsturlaður. Árið 1737 fór Jón Þor- 
kelsson utan og hvarf frá skólanum, bar hann fram fyrir 
stjórnina ýmsar kvartanir um kirkjustjórn og skólafyrirkomu- 
lag hér á landi 1 . Af þessu leiddi, að Ludvig Harboe var 
sendur til íslands 1741, til þess að grennslast eptir ásigkomu- 
lagi kirkju og skóla, og var Jón Þorkelsson skrifari hans á 
þeirri ferð. Þegar þeir Harboe höfðu lokið starfa sínum, 
fór Jón Þorkelsson aptur utan 1745, og kom svo eigi optar 
til íslands; hann dó í Kaupmannahöfn 5. maí 1759. Jón Þor- 
kelsson hafði með sparsemi dregið saman allmikið fé (4000 
rd.) og gaf það til barnaskóla í Gullbringusýslu (Thorchillii- 
sjóður). Jón Þorkelsson var vel lærður maður og latínu- 
skáld gott, Iiggja eptir hann mörg rit um sögu, bókmenntir 
og landfræði íslands 2 . Af þvi, er Jón Þorkelsson ritaði um 
landfræði íslands, skal hér getið hins helzta. f'egar bók 
Johans Andersons borgmeistara í Hamborg, sem siðan mun 
getið, kom út á dönsku 1748, ritaði Jón Þorkelsson stutta 
lýsingu Tslands, sem prentuð er aptan við dönsku útgáfuna; 
þar eru og nokkrar sérstakar athugasemdir við bókina®, en 
það er mjög efasamt, hvort þær líka eru eptir Jón Þorkelsson. 
í athugasemdum þessum eru leiðréttar allar hinar helztu 
villur í bók Andersons og sýnt fram á, hverjum bábyljum 


') Oppástungur Jóns þorkelssonar viðvíkjandi skólunum og ýmis- 
legt. er snertir sögu þeirra, er geymt i Kalls Samling, nr. 271, fol. 

’) Rit Jóns þorkelssonar eru talin í Finns Jónssonar Historia 
eccles. Islandiæ III., bls. 547. Af söguritum hans er einna merkast: 
Specimen Islandiæ non barbaræ sive literatæ et cultioris, quo viri 
hujus regionis. literarum studiis, ingenio. meritis in patriam Islandiam 
insigniores, indiculo quasi historico-literario et biographico exhibentur. 
per J. T. Chrysorinum. Hdrs. J. S. nr. 333-4°. þetta rit hófum vér 
opt notað í þessari bók, pví þar er margur fróðleikur um ýmsa menn 
á 17. og 18. öld, sem ekki fæst annars staðar. 

3 ) Avertissement om den under Sal. Hr. Borgemester Andersons 
Navn i Hamborg paa Tydsk udkomne, og siden paa Dansk oversatte 
Tractat om Island (J. Andorsons Efterretninger om Island, Grönland 
og Strat Davis. Kiöbenhavn 1748, bls. 277 — 293). 

20 * 


Digitized by Google 



308 


og vitleysurn hann hefir trúað. Landlysingin, sem kemur á 
eptir athugasemdunum*, er stutt yfirlit yfir alit hið helzta, 
er ísland snertir, og hefir i þá daga verið allfróðleg fyrir 
útlendinga, þó henni sé í mörgu ábólavant. Fyrst getur höf. 
um hnattstöðu Islands og stærð og fjarlægð þess frá öðrum 
löndum, Veturinn teiur hann 182 daga, en sumarið 183, og 
styzta dag fyrir norðan 9 stundir og 30 mín. Hann getur 
þeirra, sem fengizt hafa við mælingar á íslandi, og segist 
ekki vita tii, að aðrir hafi átt mælingarverkfæri, en Jón Arna- 
son og Þórður Þorláksson. t*ar næst talar höf. um loptslag 
á íslandi, þrumur og eldingar segir hann, séu alltíðar á Suður- 
landi með vestanátt, en sjaldnari nyrðra, þá getur hann um 
loptsjónir og svo um sjúkdóma, segir, að hinar algengustu 
sóttir séu landfarsóttir, tak og bólusótt ; skyrbjúgur segir 
hann sé ólæknandi, og heldur, að hann sé sama og holds- 
veiki. Hoidsveiki segir höf., að stundum sé næmur sjúk- 
dómur, stundum ekki, þess séu dæmi, að hjón hafi mörg ár 
sofið saman, og þó annað væri holdsveikt, þá veiktist hitt 
ekki. Höf. talar ennfremur um vinda á íslandi og nöfn 
þeirra, talar um hafgolu, fjallakul, morgungolu, jöklagolu, 
dalakul, innanköst. Snjóar segir hann, stundum geti orðið 
svo miklir, að bæi fennir og jafnvel stórgripi í haga. Hann 
getur þess, að menn sumstaðar brúki þrúgur og lýsir þeim, 
skiði segist hann ekki vita til, að neinstaðar séu nú brúkuð, 
nema í Fnjóskadal nyrðra. Stundum kemur það fyrir, að 
ferðamenn verða að grafa sig í snjó á vetrum, og getur það 
komið fyrir, að menn verða á heiðum að dvelja 2 eða 3 
nætur í slíkum snjóhúsum. f'egar harðast er (t. d. vetur- 
inn 1740), getur komið fyrir, að klaki í jörðu verði 2*/» alin 
á þykkt. Um hafísinn segir höf., að það séu fremur straumar 
en vindar, sem reka hann að landinu; fimmti hluti jakanna 
stendur upp úr sjó og er ekkert saltbragð af þeim; ísinn 
kemur sjaldan fyrr en í janúar, og Iiggur optast þangað til í 
júlí, stöku sinnum rekur hann burt í apríl. Mjög sjaldan 


‘) Tilgift som videre Efterretning og Notice om Island s. st. bls. 
298—366. 


Digitized by Google 



309 


rekur is að Suðurlandi, þó segir hann, að is hafi komið þar 
1745. Höf. getur um Kötluhlaupið 1721, og segir, að bærinn 
Ingólfshöfði(!) hafi eyðzt (þaö var Hjörleifshöfði), þá hafi 
borizt svo mikið grjót og aur frá jöklinum, að þar varð 
þurt land, er áður var 50 — 60 faðma dýpi, hérumbil mílu 
frá landi. Þar næst talar höf, um flóð og fjöru; segir hann, 
að sjáfarfallið sé við Norðurland alltaf frá vestri til austurs, 
en á Suðurlandi fari það eptjr flóði og fjöru, og ef ekki sé 
svo, þá sé von á illviðri; hann nefnir helztu rastir við annes 
á íslandi, og segir þær nái 8 — 9 milur frá landi og séu hér- 
umbil 3 mílna breiðar, í þeim er jafnan ósjór, einkum í 
vondu veðri. Um sævarbotninn kringum ísland vita menn 
lítið, fiskimenn hafa þó fundið, að sumstaðar er hraungrýti 
á botninum, og sumir hafa dregið nokkurskonar hris 1 upp 
á önglum sínum; sumir halda, að rekaviðurinn vaxi á 
sævarbotni, annaðhvort nálægt íslandi eða einhvers staðar langt 
í burtu, og þykir höf. það sennilegra. Menn ætla, að mis- 
munur á flóði og fjöru sé mest 8 álnir, minnst 5 álnir. 

Höf. telur hinar helztu ár á íslandi og getur um skola- 
lit jökulánna; brúna vfir Jökulsá á Dal segir hann, að þýzkir 
kaupmenn í Múlasýslu fyrst hafi byggt, en sveitamenn síðan 
haldið henni við, Björn Pétursson sýslumaður lét gjöra hana 
að nýju 1696 eða 1698; hann lýsir einnig kláfdráttum, sem 
sumstaðar eru á árgiljum. Ölkeldur segir hann séu 4, tvær 
nærri Búðum, hin þriðja á Skarðsheiði og hin fjórða á Fróð- 
árheiði, hún er bezt og af henni ölbragð, og þykjast sumir 
hafa orðið kenndir af að drekka vatnið; ef ölkelduvatnið er 
geymt, missir það smekk sinn og fúlnar. A Grimsey segir 
höf. sé óhollt vatn, og af því orsakast sjúkdómur, er menn 
kalla Grímseyjarvatn 5 , sem kemur fram, er menn hafa dvalið 
3 eða 4 ár á eynni, og fer það loks burt með kláða eða 


') Hér er liklega átt við ýmsar teguudir kóralladýra, aem lifa á 
sævarbotni. 

s ) 1 lýsingu Eyjafjarðarsjfslu (Rigsarkivet) segir, að i Grimsey 
• grasserer en Slags Vattersot, som corrumperer Folk ligesom Spedalsk, 
er dog ikke smitsom*. 


Digitized by Google 



310 


grepti. Stærstu hverir á Islandi segir hann séu þrír, Geysir, 
Reykjahver í Ölvesi og Uxahver, sem hann segir, sé á Kili, 
og blandar saman við Hveravelli; henn getur og um hvera- 
fugla. Höf. nefnir og þurraböðin hjá Reykjahlíð og í*jórs- 
árholti. 

Jón f’orkelsson lýsir stuttlega Iandslagi á íslandi og fjöll- 
um, helztu eldfjöll segir hann séu Hekla, Krafla, Leirhnúkur 
og Hliðarnámur. Á Norðurlandi koma sjaldan jarðskjálptar, og 
segir höf., að þegar þeir komi, standi þeir ekki lengur yfir 
en hálfa klukkustund. Á Suðurlandi eru jarðskjálptar mjög 
tíðir og gera stórtjón, eins og t. d. jarðskjálptinn 1734, þá 
hröpuðu margir bæir í Árness- og Rangárvallasýslum, kvik- 
fénaður dó undir húsum, en aðeins örfáir menn. Höf. hefir 
litla trú á því, að nytsamír málmar séu svo miklir á íslandi. 
að það borgi sig að vinna þá l ; hann talar og um brennisteins- 
námur og segir, að almenningur hafi þá trú, að brennisteinn 
drepi silunga i vötnum, og þvi hafi silungsveiðin horfið um 
tíma, er hraunin runnu í Mývatn, sökum þess, að í þeim hafi 
verið brennisteinn. Ennfremur telur höf. hinar helztu eyjar 
við strendur íslands, og segir dálítið frá hverri; hann telur 
einnig hin helztu alidýr og önnur ferfætt dýr á íslandi. Um hest- 
ana segir hann, að þeir séu stærstir á Norðurlandi, minni i 
Borgarfirði og minnstir á Rangárvöllum. Skógar og akrar, 
sem fyrrum voru á íslandi, hafa eyðzt, bæði af náttúrunnar 
völdum og af vanrækslu ibúanna. Korn það, sem fæst af 
melgresinu í Landbroti og Meðallandi, segir höf., að menn 
noti í grauta og brauð, mikið þurfi að hafa fyrir því, áður en 
það sé brúkað, og segir hann, að þeir, sem séu því vanir, 
geti borðað það, einkum ef útlent mél sé saman við, en ekki 


') í handriti einu i Kalls safni, nr. 270 fol., er dönsk útlegging 
af nokkrum hluta af riti einu eptir Jón lærða, og er þar talað um 
málma á íslandi; þar er athugasemd aptan við eptir Jón þorkelsson, 
svo hljóðandi: »De mineris et metallis in Islandia et olim et nunc 

dubitatum est, an scilicet dentur, sive an tanta eorum copia sit, ut 
operam ulterius de his inquirendi efflagitet aut aliquo modo repen- 
dani expensas. De hac quæstione ipsi inter se non conveniunt Islandi, 
quum sint ex iis nominis non obscuri, qui negent, aliis affirmantibus*. 


Digitízed by Google 



311 


segir hann, að neitt verulegt gagn sé að þvi fyrir aðra en 
þá, sem þar búa. Höf. getur um fjallagrös og söl, og talar 
um garðrækt Gísla Magnússonar; jurtagarður sá, er Gísli lét 
gjöra í Skáiholti, segir höf. sé nú algjörlega eyðilagður, og á 
Hlíðarenda vaxi ekkert af því, sem hann hafði sáð til, nema 
kúmen 1 . Á f*ingeyrum hafði Gottrup lögmaður fyrrum látið 
gjöra kálgarða, en höf. segir, að þeir hafi haft hin sömu 
forlög. 

í 33—59. grein talar Jón Þorkelsson um íslendinga, 
siði þeirra, lifnaðarhætti og atvinnuvegi, um byggingar, 
kirkjur, landstjórn, verzlun, samgöngur og vegi, og er þar 
satt og rétt sagt frá mörgu, sem gat verið fróðlegt að vita 
fyrir útlendinga, en eigi þykir hlýða, að tala um það nánar 
hér, það yrði of Iangt mál, enda er þar fárra hluta getið, 
sem verulega þýðingu hafa fyrir vora tima. Jón Þorkelsson 
hefir, með því að rita yfirlit þetta, unnið þarft verk, hann 
hefir glöggar og betur en fyrr lýst landi og þjóð, og hrakið 
með því margar skröksögur eldri höfunda, átti hann því 
mikíar þakkir skilið fyrir starf sitt. Þess má geta til gam- 
ans, að höf. segir (§ 42), að alþýða manna á íslandi hafi 
haldið, að stórabóla 1707 hafi verið syndastraff fyrir mann- 
tal það, er þeir gjörðu Árni Magnússon og Páll Vídalín. 
Aptast 1 ritgjörðinni talar höf. um íslenzkuna og um ís- 
lenzkar bókmenntir allítarlega. 

Jón Þorkelsson ritaði einnig aðra stutta landlýsingu í 
landfræðisbók, sem Gotthilf Werner hafði samið 2 . Þar er 
stutt yfirlit yfir landnám og sögu landsins, stjórnarfar og 
verzlun. Höf. segir, að íslendingar hafi göðar námsgáfur, en 
í handiðnum séu þeir stutt komnir. íslenzkir nemendur 
fara fæstir lengra en til Kaupmannahafnar, og flestir prestar 
eru ósigldir; hann segir, að landinu fari aptur af jarðeldum, 


Sbr. II., bls. 121. 

*) Ootthilf Wemer: Kiærnen af Geographien. Oversat (af Nic. 
Jonge) og foröget i de tvende nordiske Riges Geographie, hvortil des- 
uden er föyet et Anhang om Island. Kiöbenhavn 1763-8vo; (um ís- 
land bls. 326-339). 


Digitized by Google 



312 


langvarandi hvassviðrum, sandroki og brimróti, vatnagangi og 
isreki f ám. Höf. talar þar nœst um hafísinn og óáran, sem 
af honum standi, segir þó, að loptslagið sé heilnæmt, og 
þangað komi sjaldan næmir sjúkdómar; um málma og önnur 
náttúrugæði vita menn litið, en nú eiga tveir íslenzkir stú- 
dentar (Kggert Ólafsson og Bjarni Pálsson) að rannsaka það. 
Höf. getur þess, að menn á vetrum klæði af sér kuldann, 
því ofnar séu fáir, i mesta lagi 5U á öllu landinu. t*ví næst 
telur höf. sýslur, eyjar, vötn, ár og eldfjöll (Heklu, Mývatns- 
fjöll og Mýrdalsjökul); byggð er aðeins með ströndum fram, 
en upplendi allt er óbyggilegt sakir vetrarhörku. Höf. segir, 
að íslandi hafi mjög farið aptur að landgæðum siðan i forn- 
öld. og það sé miklu fólksfærra, eyðibæir séu margir og efna- 
hagur manna lakari, þó hafi konungur nú meiri tekjur af 
íslandi en fyrr, einkum, að því er snertir jarðarafgjöld af 
konungsjörðum og tekjur, sem fást af þvi að selja verzlunina 
á leigu. 

Ennfremur ritaði Jón Þorkelsson lýsingu á Gullbringu- 
sýslu í latneskum Ijóðum, og er hún því nær eingöngu lof- 
gjörð um gæði sýslunnar 1 . Færir hann Gullbringusýslu allt 
til lofs og dýrðar, segir, að konur þar séu fríðari og kurteis- 
ari en í öðrum héruðum, vegirnir séu betri(!) en annars 
staðar, og engar hættulegar ár, telur merkismenn, sem þar 
hafi verið, t. d. Þormóð Torfason, Vidalínsfeðga í Görðum, 
Odd Oddsson á Reynivöllum o. fl. í kvæði þessu getur Jón 
Þorkelsson um brennisteinsnámurnar i Krýsuvik, og hrósar 
því, hve góð jörð Krýsuvík sé og hlunnindi mörg, reki, fisk- 
veiði, selveiði og eggver; hann getur um jurtagróður i Hvit- 
skeggshvammi, segir, að Gísli Magnússon hafi fundið þar fleiri 


*) Chrysoris sive Gullbringa, id est memorabilia quædam et ad En- 
comium Provinciæ Gullbringensis sive Kjalarnesinæ in Islandia australi 
pertinentia, numerisque elegiacis exposita; quibus Provinciæ illius præ 
aliis Islandiæ tractibus Prærogativam et Præstantiam demonstrare 
voluit auctor J: Th: Chrysorinus, qui et notulas adjecit pro faciliori 
singulorum enthymematum intellectu. Gammel kgl. Samling, nr. 2874 
-4°. Einkunnarorð: >Hverjum þykir sinn fugl fagur« og >hver vill 

sinum tota fram ota«. 


Digitized by Google 



313 


læknisjurtir en á nokkrum stað öðrum; hann getur og um 
Tyrkjaránið í Grindavík 1627 og þjóðsögu þar að lútandi; í 
Grindavík þorði enginn að fara móti Tyrkjum, nema Hjálmar 
nokkur, hann tók á móti þeim með arngeir og hunda, og 
barðist þangað tii hann hrakti þá og tók föng þeirra, en þá var 
hann yfirkominn af þreytu og sárum, varð samt græddur, en 
bar ör alla tið síðan. Höf. getur þess einnig, að Grindvík- 
ingar hafi eitt sinn að óvörum ráðizt á ræningja eða útilegu- 
menn á Baðvöllum(?) og drepið þá, höfðu þeir í mörg ár 
herjað byggðina, drepið menn og rænt fé l . Jón Þorkelsson 
talar einnig um Geirfuglasker og hættuferðir þær, sem menn 
fóru þangað til geirfugladráps. Jón Þorkelsson hefir einnig 
samið nokkurskonar íslandssögu í latneskum Ijóðum*. 

Jón Ólafsson var fæddur á Stað i Grunnavik 15. ágúst 
1705, hann var sonur síra Ólafs Jónssonar (1672 — 1707) og 
Þórunnar Pálsdóttur. Arni Magnússon og Páll Vidalín voru 
báðir kunningjar síra Ólafs, og af því leiddi, að Jón fór að 
Víðidalstungu 1712, í fóstur til Páls Vidalíns, og dvaldi þar í 
7 ár og var opt sveinn hans á ferðalagi. Pált kenndi Jóni 
hin fyrstu undirstöðuatriði lærdómsins og kom honum svo í 
Hólaskóla 1721, og útskrifaðist hann þaðan eptir tvo vetur 
1723, fór svo aptur heim að Viðidalstungu og var skrif- 
ari Páls í 3 ár; 1726 bað Árni Pál að útvega sér skrif- 
ara, og varð það úr, að, Jón Ólafsson sigldi til Hafnar 
um haustið og gekk í þjónustu Arna, en var um sama leyti 
einnig ritaður i stúdentatölu við háskólann. f*egar Arni 
Magnússon dó 1730, fekk prófessor H. Gram, sem annaðist 
bú Árna, Jón Ólafsson til þess að semja skrá yfir handrit 
hans, en jafnhliða stundaði Jón nám sitt af kappi og tók 


') Ætli þessi útilegumannasaga geti ekki eitthvað staðið í sam- 
bandi við tóptir þær, er eg fann 1883 í Eldvarpahrauni fyrir ofan 
Grindavik? ( porv. Thoroddatn: Ferðir á Suðurlandi. Andvari X., bls. 46). 

*) Johannis Auromontani Snælandi Eelogarius Islandicus Metro- 
historicus, quo præcipua Gentis Islandicæ Memorabilia et Decora per- 
lustrant, cum notis breviusculis. Gammel kgl. Sarnling, nr. 2873-4°. 
Byrjun: »Ver fuit, et placidæ spirabanl molliter aurae<; 1828 vers alls. 
Einkunnarorð: >Sat eg undir fiskahiaða«. 


Digitized by Google 



314 


próf í guðfræði með bezta vitnisburði 1731. Árið eptir fékk 
hann styrk af sjóði Árna Magnússonar, en fór snöggva ferð 
til íslands 1733, fór strax utan aptur og dvaldi veturinn 
1733 — 34 í Arendal i Noregi, en kom um vorið eptir páska 
til Kaupmannahafnar. Árið 1732 kom Jón Marteinsson til 
Hafnar, og segist Jón Ólafsson hafa hjálpað honum á marga 
vegu og verið honum meðmæltur við Gram, svo hann náði að- 
göngu að háskólanum, fékk ýmsar skriptir og var settur við 
að leggja út jarðabók Árna Magnússonar. Jón Ólafsson 
segir, að nafni sinn hafi launað sér þetta svo, að hann rægði 
hann við Gram og aðra, og sjálfur segist hann þá hafa orðið 
svo leiður á lifinu i Höfn, að hann fór apturheimtil íslands f 
maf 1743. Veturinn næsta dvaldi hann í Súðavík í ísafjarð- 
arsýslu, hjá bróður sínum Erlendi sýslumanni Ólafssyni (1706 
— 1772), en næsta sumar ferðaðist hann um Suður- og Norð- 
urland og heimsótti ýmsa kunningja; um haustið kom hann 
til Bjarna sýslumanns Halldórssonar á Þingeyrum, settist þar 
að og varj þar í 4 ár, fékkst Jón þar mest við útleggingu 
skjala, er áttu að fara til hæztaréttar, og við ýmsar 
aðrar skriptir. Veturinn 1749 — 50 dvaldi Jón Ólafsson hjá 
Jóni sýslumanni Benediktssyni í Þingeyjarsýslu, og næsta 
vetur hjá ættfólki sínu í Miðfirði; móðir hans var dóttir síra 
Páls Jónssonar á Melstað. Um haustið 1751 fór Jón Ólafs- 
son utan, settist að í Kaupmannahöfn, og dvaldi þar til 
dauðadags, 17. júní 1779. Jón naut nokkurs styrks úr sjóði 
Árna Magnússonar, en var jafnan fátækur og átti f basli; 
kvartar hann opt undan áreitni Ianda sinna í Höfn, og segir 
hann, að þeir hafi á allar lundir reynt að ná frá sér styrk 
þeim, sem hann hafði 1 . 

Jón Ólafsson frá Grunnavík var einn af hinum fróðustu 
íslendingum, sem uppi voru á fyrri hluta 18. aldar, og 

') 1 bréfi einu til jústitsráðs Möllmanns 1767, kvartar Jón Ólafsson 
sáran undan rógi landa sinna, og kveðst fús á að sleppa styrknum og 
hætta við störf sín við handritasafn Árna Magnússonar, ef sér fram- 
vegis verði veittur dálítill ellistyrkur til daglegs lífsuppeldis, svo hann 
ekki deyi úr vesöid eða neyðist til að flakka, vondum mönuum til gleði 
og aöhláturs. 


Digitized by Google 



315 


liggja eptir hann fjölda mörg rit um sögu, fornfræði, mál- 
fræði og bókmenntir 1 ; þó ritgjörðirnar opt séu ruglingslegar 
og ókritískar, þá er þó í þeim fólginn hinn mesti fróðleikur 
um sögu 18. aldar, og er þar margt að finna, sem hvergi er 
annars staðar; rit Jóns Ólafssonar eru því ómissandi fyrir 
alla þá, sem vilja kynna sér sögu, bókmenntir og þjóðlíf 
þeirra tíma; í þessari bók höfum vér mjög opt vitnað til rita 
hans. Jón Ólafsson hefir einnig ritað ýmislegt, er snertir 
náttúrufræði og landfræði íslands, og má nokkuð á þvi 
græða, þó það sé í mörgu ófullkomið; segist Jón sjálfur alveg 
hafa hætt við öll ritstörf í þá átt, eptir að þeir Eggert og 
Bjarni voru sendir til íslands til rannsókna. 

Hið merkasta rit af náttúrufræðistagi eptir Jón Grunn- 
viking, er rit hans um íslenzka fiska og sjódýr*. Dýralýs- 


') Hið helzta er Jón ólafsson samdi, var íslenzk orðabók. skrá 
yfir safu Árna Magnússonar, bókmenntasaga, réttritunarreglur, hag- 
þeinkir, fiskafræði, og æfisögur ýmsra merkismanna, auk þess fjöldi af 
ritgjörðum um fornfræði, sögu og málfræði, annálabrot, dagbækur o. 
m. fl. Hér yrði allt of langt mál að telja hin einstöku rit, en til all- 
margra hefir verið vitnað hér og hvar í þessari bók. Flest rit Jóns 
Ólafssonar eru geymd á háskólabókasafninu í Kaupmannahöfn og safni 
Árna Magnússonar, en eigi allfá eru og til í Reykjavik á landsbóka- 
safninu og i handritasafni Bókmenntafélagsins. Nokkur rit Jóns Ólafs- 
sonar eru talin í P. Pjetursson: Hist. eccles. Isl., bls. 411, í H. Ein. 
Sciagr. Isl. lit.. og í Worms Lexicon Um æfi sína hefir Jón Ólafsson 
sjálfur ritað, A. M. nr. 437. fol., hdrs. J. S. 68. fol. Sbr. einnig Nord. 
Tidskr. f. Oldk. III. 1836 og Annaler f. nord. Oldk. 1863. 

*) Icthyographia Islandica eður tilraun um iýsingu á sjóar- og 
vatnadýrum á Islandi, skrifuð í Kaupmannahöfn árið 1737. Hdrs. 
Bókmf. í Reykjavík. nr. 116B. Eptirrit í hdrs. J. S. nr. 247-4°. Jón 
Ólafsson skrifaði fiskafræði sína fyrst á islenzku og 1746 fékk Guðni Sig- 
urðsson, lögsagnari í Gullbringusýslu, hana til yfirlesturs og lofaði að 
leiðrétta og auka, en gerði það ekki, síðan lagði Jón ritið út á dönsku 
og lánaði Jacob Langebek til yfirlesturs 1761, en var ei búinn að fá 
það aptur 1772. Hdrs. J. S. nr. 401-4°. Sakir þess, að rit þetta er 
að mörgu merkilegt, set eg hér efnisyfirlit þess, af því má sjá. 
hverju þar er lýst, því rilið er allt of yfirgripsmikið, til þess að hér sé 
hægt að skýra itarlega frá efninu. Fyrsti partur: Um sjófiska. I. kap. 
Um fjörukindur á landi: 1° fjörumaðkur. 2° maðkamóðir, 3° ormur, er 
finnst í þöngulrótum, 4° skeri. 6° eitrnál. II. kap. Sjóormategundir: 


Dígitized by Googlc 



316 


ingar hans eru miklu betri en í eldri ritum og sumar all- 
nákvæmar, og er auðséð, að höf. hefir skoðað sum dvrin og 
athugað þau, en flest hefir hann þó tekið eptir frásögn skyn- 


1° smákúfnngar, 2° vatnskuðungar, stórkuðungar. III. kap. Skeljar og 
skelfiskagreinir: 1° olbogaskel. 2° kúskel. 3° krákuskel, 4° báruskel, 

5° hörpudiskar. 6° gimburskel. 7° sandmígur, 8° sjáfarnyt. 9° igulker, 
10° skollakoppar, 11° hrúðurkallar. IV. kap. Um fram- eða sjófjöru- 
kindur: 1° krossfiskur. 2° flenuiskuð, 3° bagalfiskur. 4° óskabjörn, 5° 
krahbi, 6° marfló, 7° flæðarmús, 8° brimbútur, 9° kampalampi, 10° 
fræningur. 11° kögurinn, 12° smokkflskur. 13° kolkrabbi, 14° konu- 
pungur. Önnur deiling: Um iiska. er fram i sjó lifa, breisturflska. roð- 
liska, fylluflska. skrápflska og hárflska. I. kap. Smáflskar i fjöru, hreistr- 
aðir: 1° sprettfiskur, 2° marhnútur. II. kap. Hreisturfiskar. sem lifa 
nærri landi: 1° sjóreiður, 2° lax, 3° guðlax. 4° karfi, 5° hlýri. 6° lýsa, 
7° keila. 8° geirnyt. III. kap. Um síldina: 1° trönusíli, 2° sandsild. 
3° loðnusild, 4° selslld, 6° hafsíld. 6° kópsild, 7° hæringssíld. IV. kap. 
Um þorska. þorskurinn hefir ýmisleg nðfn eptir stærð og aldri: 1° 
varaseiði. 2° þyrsklingur, 3° þorskur. 4° stútungur. 6" flskakongur. 6° 
golþorskur, 7° hafþorskur. V. kap. Um aðra hreisturfiska, sem i djúpi 
lifa: 1° langa. 2° upsi, 3° steinbítur, 4° isa, 6° ísuskratti. VI. kap. 
L'm roðfiska. er skötur kallast: 1° tindabykkja, 2° skata. 3° niu hala 
skata, 4° skötumóðir. VII. kap. Um fyllufiska: 1° sandkoli, 2° koli, 
3° flúra, 4° lúða, 5° sandiúða, 6° stofnlúða, 7° gedda. 8° flyðra. 9° 
flyðrumóðir. VIII. kap. Skrápflskar: 1° hrognkelsi. 2° háfur, 3°háfrneri, 
4° hákarl. IX. kap. Hárfiskar eða selir: 1° selakongur eða skemm- 
ingur, 2° gráselur, 8° vöðuselur, 4° isaselur. 6° blöðruselur, 6° gran- 
selúr eða brimill, 7° hafselur, 8° rostuugur. þriðja deiling: Um stór- 
fiska eða hvali. Um skapnað þeirra yfir höfuð. I. kap. Um smáhveli: 
1° háhyrna. 2° háhyrningur, 3° háskerðingur, 4° höfrungur, 6° hnýð- 
ingur, 6° hnýsa. II. kap. Um reyðarkynin: 1° steypireyður, 2° síldreki 
eða fiskreki, 3° snefja (eða sandæta, er sumir kalla sandlægju), 4° 
geirreyður, 6“ hafreyður, 6° hrafnreyður. III. kap. Um aðra æta hvali : 
1° sléttbakur eða höddunefur, 2° búrlivalur eða búri, durnir. 3° hafur- 
ketti, 4° andarnefja. IV. kap. Um stökklakyn og illhveli: 1° stökkull, 
2° dettir, 3° mjallur eða mjaldur, 4* sverðtiskur (eða einbæxlingur), 6° 
flugfiskur, 6° hnúðurbaki (hnúði), 7° skeljungur, 8° beinhákarl eða 
rýnir, 9° rauðkembingur. V. kap. Um þá hvali, sem heldur eru ill- 

hvelakyns eða skrimsla, og óvíst, hvort til eru: 1° strokkhvalur. 2° 
uthveli, 3° hrosshvalur, 4° katthveli, 6° skölumóðir, 6° flyðrumóðir, 
j iigbakur. Fjórða deiling: Um skrímsli, orma og lýs í sjó. I. kap. 
skrimsli. er líkjast landkindum: 1° marmennill, 2° hafgýgja. 3" 
.iut. II. kap. Um fáséna fiska og sjáfarorma úr annálum. III. kap. 


Digitized by Google 



317 


ugra manna. Um hvalina fer hann nokkuð eptir ritum Jóns 
lærða, og svo mikið eptir munnmælum, er hann hefir heyrt, 
en rit Jóns Ólafssonar er miklu greindarlegra og hjátrúar- 
minna en nafna hans. Víða talar Jón um not þau, er megi 
hafa af dýrunum, og segir frá því, er hann hefir heyrt um 
eðli þeirra. Stundum er ekki gott að skilja lýsingarnar, og 
margt er þar náttúrlega skakkt, en þó er rit þetta góðra 
gjalda vert. Nokkra kafla set eg hér sem sýnishorn, þeir eru 
teknir af handahófi: 

> Fjörumaðktir, hann er misstór að lengd og [þykkt, si- 
valur með smáöngum út úr þykkildinu. Þriðjungur hans að 
framan er þykkastur, en halinn mjór; hefir hvorki höfuð né 
augu, svo sjáist. Innan í honum er ekki nema vatnsfeiti og 
blóðdrefjar, er sumir segja, að séu líkastar hrognum. Ýmis- 
lega er hann litur, eptir sandi, sem hann liggur í; hrafn- 
svartur er hann i svörtum sandi, en mórauður í gráum; opt 
er hann hvítur á halanum og litar fingurna gula, þá á hon- 
um er tekið. Sagt er hann sé uppi um flæði, en niðri um 
fjöru; þar eru hringlagaðir smáhnúðar yfir fjörunni, sem 
hann er undir, og eru það saurindi hans. Hann er góð 
fiskibeita*. 

» Hörjmdiskar eru bæði stórir og smáir, allir lítið íhvolfir, 
frambreiðir og sléttir innan við kaflann, hvar fiskurinn liggur, 
sem er sagður mjög sætur, en þar fyrir framan með köflum, 


Um sjófiskalj's: 1° hvaliys, 2° flyðruiys. 3° þorskaiys. Annar partur: 
Um vatnsfiska. I. kap. Um silunga yfir höfuð. II. kap. Um hinar 
ætu silungateguudir: 1° urriði, 2 ° glæsingur, 3° bleikja, 4° birtingur, 
6° riðgála, 6° reiðir eða reiðarsilungur, 7° sjóreiður, 8° maurungur, 
9° gedda. 10° silungamóðir. III. kap. Um óæta silunga: 1“ hornsíli, 
2° öfuguggi. 3° loðsilungur. IV. kap. Um laxa: 1° guðlax. 2° lax al- 
mennur. V. kap. Um ála: 1° sjáfaráll, 2° ætuáll, 3° hrokkáll. Önnur 
deiling: Um vatnaskrímsli og fleiri vatnsorma. I. kap. Um vatna- 

skrímsl: 1° vatnshestur eða nykur, 2° vatnaselur, 3° vatnagedda. 4* um 
skrímsl í Sandklettavatni, 6° díttó i þingvallavatni. II. kap. Um stærri 
vatnsorma: 1° í Hvitá, 2° i Lagarfljóti, 3° blóðsugan. 4° ormur í Hval- 
vatni. þriðji partur inniheldur þrjú fiskaskrif annara manna fyrir mig. 
þar er fiskatal Eddu með skýringum, um seli og hvali úr Konungs- 
skuggsjá; svo hefir átt að koma rit Jóns lærða, en það vantar. 


Digitized by Google 



318 


röstum og reinum eða lögum og rákum á milli; þó eru 
þessir kaflar ei svo brattir, né reinarnar djúpar, sem utan, 
þar hvortveggi er hærri og dýpri, og liggja langt fra naflan- 
um og fram að röndinni eða munninum, og stækka þvi meira 
sem fram á sækir; eru kaflarnir utan til misþykkir og rák- 
irnar misdjúpar og víðar, þó eptir skammti, svo optast eru 
jafn margir mjóir kaflar og grynnri rákir á milli. Við nafl- 
ann eru tvö flöt hök eða eyru, annað litið, annað tvöfalt 
stærra. Eins eru rákir og kaflar í hálfiiringunum, sem þvers 
um liggja, en þó ei svo djúpar, sem hinar langs eptir. Lit- 
urinn er hvítur eóa rauður optast, innan frá fiskleginu fram 
að röndinni. Hálfhringarnir utan eru hvitir, en sumar þessar 
skeljar eru aldeilis dökkleitar utan. Eystra kallast þær báru- 
skeljar*. 

» Sandmígur, aðrir kalla sandmeyrur, kallast og eitt skelja- 
kyn. f*ær stærstu eru þriðjungi lengri að breidd en lengd, 
opnar og uppbrettar í annan enda breiddarinnar, en naflinn 
nær þeim kringlótta enda; en hinar smáu eru kringlóttar, 
sléttar innan, en rákir utan þvers um, sem á öðrum skeljum 
er, hvirflast og beygjast fljótar upp að naflanum í þeim opna 
enda en í hinum, þar sem þær eru meir hringbeygðar. Þær 
eru alhvítar, munu hafa nafn af þeim opna enda*. *Sjáfar- 
nyt er sögð tvennslags, stór og smá, eins og mannshöfuð á 
skapnað, loðin utan, líkt mannshári; verður tálguð sem surt- 
arbrandur*. 

» Óskabjörn, hálf kringlótturá bakið, en að skapnaði nið- 
ur boginn litið að framan og aptan, með seigri húð, svart- 
grár og mórauður að lit, með svörtum augum og tveimur 
kömpum, átta klóm, fjórum hvoru megin. Innan í honum er 
ekki annað en steinn, likastar gummi arabico að litnum, rauð- 
gulur í sumum, en svartur i sumum, svignar undan fingri 
nýr, en harðnar við vind; er í lögun sem vaðsteinn og af 
því kalla sumir hann Pétursstein. Hann er flatur og ílangur 
með tveimur skorum, sinni í hvorjum enda, og rák langs á 
milli á flatvegunum, rétt sem á vaðsteini, optast dökkur eða 
mórauður*. Þá segir Jón Ólafsson tvær almennar þjóðsögur 
um óskabjörninn, og heldur svo áfram: »Hann dregst áþorski 


Digitized by Google 



319 


og flyðru. Óskabjörn kemur úr olbogaskelinni; aðrir segja, 
úr henni komi sjáfarsnígillinn«. 

» Smokkfiskurinn er sívalur um miðjuna; hann hefir 3 
höfuð út úr hverjum enda, er hann færir öll inn í smokkinn, 
til allra höíðanna er langur hali, með smáum og mörgum 
liðum ; hefir 2 augu i hverju höfði og kögur i kringum hvert 
höfuð, en smokkurinn nær að hverjum hálsi. Blóðið úr 
hryggæð hans segja menn sé bezta blek. Annað kyn er kol- 
krabbi, er vestfirzkir kalla líka smokkfisk og lýsa honum svo, 
að hann hafi smokk eða hýði yfir sér allt fram að höfði, hér 
urn '/* alin á lengd; svartur á baki, nokkuð rauðari á síð- 
um, hvítur á kviðnum, með eitt auga litið og tveim stórum, 
samt ellefu öngum út úr höfðinu, bezta beita einhver. Sagt 
er, hann fæðist af sandmígnum; með öngunum út úr hausn- 
um skríður hann áfram*. 

»Karfi er rauður, hefir stórt hreistur og mjög stór augu, 
flatur, þunnur og stuttur; út úr uggum hans standa hvöss 
bein og broddar, sem vígtennur í ketti, 3 á hverjum ugga. 
Dregst trauðlega utan i stormi eður undirdrætti veðurs«. 
>Síldin gengur landa á milli í stórum hópum, og optast í 
þrísettum lögum, hverju upp af öðru, sem slá sér öll saman, 
þá hvessir eða fiskar renna að, en gljá, þá gott er veður og 
stillt, stendur þá þessi torfa svo þétt sem veggur eða stafli, 
beint ofan í sjóinn; torfan er þá kringlótt eða ferköntuð, eptir 
sem veðri og fiskigangi hagar; þó slik sildarvaða hitti fiski- 
menn eða stórfisk fyrir, bregður hún sér ekkert við, heldur 
gengur beint áfram, þangað sem henni ræður við að horfa, 
hversu ákaflega sem af henni er veitt. Hugsa menn, hún 
hafi foringja, sem hafi rauðar doppur eður gulrauða bletti á 
höfði sem krans, líka út um bolinn, og kalla menn hann 
síldarkong, á norsku morild, og er það víst, að hann hefir 
marga undirsáta. Likast til er, hún Iifi við eintómt vatn, eða 
eitlhvað i sjónum óklárindalaust, þvf ekki sést óhreint i 
henni«. 

»Um hinar ætu silungategundir:, Vrríði (á dönsku ork), 
samandregið af aurriði, því hann riðar á grjóti, aur og sandi, 
er rauðdröfnóttur á lit, ei almennilega meir en ein alin á 


Digitized by Google 



320 


lengd ; í stórvötnum er hann stærri. Páll lögmaður hafði eptir 
slra Arna Porvaldssyni, er var á í’ingvöllum, að þá hann 
hafði einu sinni róið fram á J’ingvallavatn i fögru sólskini, 
hefði hann séð koma upp úr gjá nokkurri aurriða hér um 
2 álnir á lengd. Glœsingur , hann er svartur á bakinu aptur 
að möninni, sem liggur mitt langs eptir síðunni, fyrir neðan 
mönina er fegursti silfurlitur á honum, sem á nýrunninni 
hafsild, og eins á kjálkunum ; snjáldriö er litið frammjórra en 
á almennum aurriða, en aptur mjórri við sporðinn. I skapn- 
aði er hann likastur laxi að öðru, en á stærð sem meðal 
aurriði eða stór bleikja. Hann gengur fyrst af öllum vatna- 
göngum úr sjó í miðjum apríl. Bleikja er á lit sem kaffi- 
brún á baki ofan að sfðulinunni, þar fyrir neðan fagurrauð 
og eins á kjálkunum, er misstór, stærst á rek við meðal aur- 
riða. Birtingur eða sjóbirtingur er likastur glæsingi á allt 
sköpulag, nema hann er jafn fagur yfir allt og hefir svarta 
dropa hingað og þingað að framan aptur að dálki, droparnir 
eru sem lauf á spili; er á stærð sem glæsingur. Pessir 3, 
glæsingur, birtingur og bleikja, ganga allir úr sjó, en eru 
aldrei í uppsprettuvötnum. BiögáJa er stór silungur og 
þykkur, rauður á kviðnum, í steinbotnsvötnum, og hefir nafn 
af því hann riðar þar; er hvítfóðraður á öllum kviðaruggum. 
Reiður eða reiðarsilungur er nefndur við Mývatn, eg efa hvort 
hann er hið sama sem riðgála, eða hafi nafn af því hann er 
alrauður á kviðnum. Hertar silungsreiðar eru þar kallaðar 
hnakkatlattur silungur, en sá skertur, er vindþurkaður er á 
rá. Sjöreiður er, að eg meina, hinn sami silungur, sem sá 
næst er talinn, eða honum mjög likur, en veiðist í net í 
sjáfarvikum og lónum, áður en hann gengur f ósalt vatn. 
Maurungur er í vatni í Ólafsfirði, að öllu sem lftill þorskur. 
t Mývatni eður öðru vatni nálægt Möðruvöllum í Eyjafirði, 
geta sumir til, og þó með lítilli vissu, að hann muni ei ólíkur 
makril eða carper. Við Saurbæ segja inenn sé vatn, og þar 
i silur.gar, svartir að lit, litlir, jafnstórir. Gedda kallast í 
Alptaveri í Skaptafellssýslu silungur misstór, nokkuð dekkri 
yfir allt en almennur silungur og sívalari á bakið. Silunga- 
mbðir er nefndur furðu stór silungur, sem liggur i stórum 


Digitized by Google 



321 


silungsvötnum. Munnmæli eru, aö einn hafi veiözt við Ljósa- 
vatn í Þingeyjarsýslu, og verið gefinn þar kirkjunni, og hafi 
hann náð milli þrepskjaldar i kirkjudyrunum og að altaris- 
gráðum*. 

»Um óæta silunga. Hornsili er lítið, ei almennt meira 
en tveir þumlungar, hefir mörg horn út úr sér, er mest í leir- 
vötnum, tjörnum og pyttum, þykkt um kviðinn, óætt. Öfug- 
uggi, á honum iiggja allir uggar öfugt, svo þeir horfa fram, 
sem almennt horfa aptur, rennur hann á sporðinn, svo höf- 
uðið gengur eptir. Að öðru leyti er hann sem almennur sil- 
ungur og hefir það blekkt ógætið fólk, svo það hefir neytt 
hans og dáið af. Loðsiiungur er misstór sem annar silungur, 
en verður þó ekki stærri en iítil bleikja, en almennilega ekki 
lengri en mannsfingur, en apturmjórri og framþykkri en 
annar silungur, höfuðið styttra og þykkara, um heilakúpuna 
þykkast, en úr því allt aptur mjórri og mjórri: augun dálítil 
og standa inu i höfuðið, kúpan þar fyrir aptan hnöttótt sem 
á sel eða fiskakongi. Snjáldrið stutt og digurt og lengri efri 
skolturinn en sá neðri, kjapturinn breiður og kverkarnar 
víðar; tennur sem 1 þorski, samfelldar og þéttar; á lit dökk- 
svartur yfir allt. Loðnan sést ekki, utan hann sé dauður, og 
þó ekki nema í vatninu, en ei á iandi; hún er hvít, á hátt 
sem kotún eða dúnn, en þá hann er upp úr vatninu tekinn, 
leggst hún tneð roðinu og sést ekki, er hún á honum öllum 
nema sporðinum. Bakuggarnir eru lægri en á almennum 
silungi og veiðiugginn (óþólinn) sem iitil varta. Haldinn er 
hann öllum skepnum óætur<. 

»Um stórfiska eða hvali. Um skapnað þeirra yfir höfuð. 
Valnsfiskar kallast allir þeir, sem hafa spik, er mest rennur i 
fitu, og eru sökum fitunnar hægastir að vinna, svo sem steypi- 
reyður o. fl. Tannfiskar kallast þeir, sem einasta hafa rengi 
á sér, en skiðisfiskar hinir, af hverjum andarnefja er ein, því 
tennur eru á hinum, en skíði á þessum. Tennur hafa þeir 
langar, en framtennurnar stytztar, og er á tönnum sumra 
þykkt hraðberg, og eru þær snubbóttar og lengstar í munn- 
vikunum. Augu eru á engum hval stærri en í 4 vetra nauti. 
Blásturhol hafa allir þeir, sem mjög heitir eru, er það að 

21 


Digitized by Google 



322 


mynduninni ei ólíkt mannshlust með mörgum afkimum, og 
lýkst saman þá þeir hafa blásið, sem heilt sé; það stendur 
upp úr miðjum hnakkanum fyrir aptan hausamótin og tálknin. 
Er merkjandi, að sumir fiskar blása á snið fram, sumir beint 
upp; allir, eptir taldir blása. nema beinhákarl, sumir grenja 
sem nauthvalur, og er það ólikt og annað en blástur. Svo 
er mikil grenjan þeirra stóru, að land tekur undir og titrar 
i nálægð, jafnvel eru dæmi til, aó þá þeir hafa grenjað niður 
við grunn, hafa árar hrolið úr höndum manna fyrir ofan. í 
sumum er grátt skiði eða tálkn, það kalla Danir »Fiskebeen«. 
Hvelja heitir húð á öllum hvölum, hún er glæ og slétt sem 
gler og ærið þykk, skór af henni gjörðir er sagt að haldi 3 
ár, þó maður gangi jafnaðarlega á grjóti og jörð. Hið innsta, 
næst beinum hvala, er hið magra, sem kjöt kallast, og er sem 
á uxum ; þar næst er rengi og þar fyrir utan þjótta, en spikið 
yzt. En það er merkjandi, að rengið er einasta á tannfisk- 
um, af hverjum andarnefja er ein. Flestir eða allir eru hvít- 
gráir á kviðnum, jafnvel allir, sem eru heitir innan; hafa lika 
vömb og þarma eins og naut. I þeim er mör, sem er svo 
heitur, að hann verður að ausast upp í tunnur, þá hann er 
storknaður: kallast hann hvalsmjör, og er Iikur gæsafeiti. 
Pað er og merkjandi um alla fiska, sem stökkva, höfrunga 
og aðra, hvort stórir eru eða smáir, að þeir láta ætíð fallast 
aptur á hrygginn eða sporðinn; þar fyrir snýr stökkull og 
aðrir fiskar sér við í loptinu og koma niður á bakbæxlið, 
mun orsökin vera, að þeir springi, ef þeir falla á kviðinn. 
Þeir, sem hafa horn, hafa það litlu aptar en á miðju baki, 
eptir því sem sýnist. Hvalur er soðinn nýr og svo einnig 
lika súrsaður og soðinn síðan eða gjörður hanginn, og etinn 
með fiski sem hákarl. Getnaðarlimirnir etnir er haidið hleypi 
vexti og niegni í þann, sem etur. Kringum naílann á stór- 
fiskum vaxa hrúður og svo á kollinum, er menn kalla skelj- 
unga. Þau eru stór sem mannshnefi, kringlótt, en skál utan . . 

. . . . A vorin safnast allra handa hvalir í stórhópum, ein- 
hverns staðar undir landið, líka stundum á haustin, og eru þar 
saman viku og hálfan mánuð eða lengur. Þeir roakast á 
vorin. Það er kallað, að þeir séu í grindum; ekki er þá 


Digitized by Google 



323 


smábátum fært að vera í grennd Hvalambur er 

hið bezta af reyðarfiskum, vel hreinsað er það líkast smjöri, 
nokkuð gulleitara, og er sagt það bezta meðal við sjósótt, 
brjóstveikindum og fleiri kvillum. Sporður á hvölum snýr 
ei sem á þorski upp og niður, heldur þvers um, en það sem 
sumir hugsa, að hann sé á sumum apturboginn, en sumum 
réttur, halda aðrir, ei sé annað en missýni, að hann beygi 
sporðinn eða sýnist beygja, í því hann stingur sér, en standi 
þó annars beint af sér, og er það liklegra. Kálfar heita börn 
hvala, á þeim er og enn nú aðgætandi litur, vöxtur, biástur, 
rennsli eða stökk og glettur eða skaðvæni«. 

»Margir meina, að þeir hvalir, sem kallast illhveli, gjöri 
sumir af leik og rælni, að glettast við skip, en sumir af nátt- 
úrlegri vonsku. Tröllhvalurinn, sem Lucas Debes getur um, 
má vera einn af þeim. Annálar geta skiptapa nokkurs í 
Eyrarsveit 1637; þar á voru 6 menn, og er sagt, að hvalur 
hafi tekið þá alla, hvern einn, og gleypt ; þó veit eg ei dæmi 
til á vorum dögum, að þeir hafi fargað svo skipum eða 
mönnum, en opt elta þeir skip. Ráð móti illhvelum eru 
sögð þessi: Kasta út kúamykju eða sauðataði, lika vallhumli, 
eða sverfa sög við borðstokk, því hriktandi járnhljóð geta 
hvalir ekki liðið. Bifurseysta (Bævergjeld) setja skipasmiðir í 
skipsstafna, er það almannarómur, að allir illfiskar flýi það. 
Verkar þetta bezt vegna þeirrar sterku lyktar, er fiskurinn 
syndir á vatninu. Fiskar flýja og brennistein*. 

» Beinhcíkarl hefir nafn af því, að það er brjósk i öðrum 
hákörlum, en bein í honum; að öðru er hann sem hákarl, 
15 — 16 álna langur, má þó reiknast með hvölum, þvi hann 
er hveljufiskur, þó sumir segi, að hann hafi skráp, eins og 
hinn. Sagt er, að svo mikið lýsi sé í honum, að lifrártunna 
komi af alin, eður og að lifrin bræðist alltíð til helminga. 
Hann setur ávallt upp bæxlið og sporðinn, þá hann rennur, 
og þvi er hann líka kallaður Barði. í barðinu er brjósk ; 
hann hefir unga sína með sér, sem kláhonum; hvítur blettur 
er á efri skoltinum, en sjálfur er hann ýmist grár eða svartur, 
en rauðbleikur á kviðnum, er kaldur og blæs ekki. Fleiri 

21 * 


Digitized by Google 



324 


segja hann illan við skip en meinlausan, þó eltir hann skip 
í góðri fiskigengd, sækir eptir tjörulyktinni og lætur sér nægja, 
fái hann út kastaðan fisk<. 

» Rauðkembingur er yfrið stór og mesta illhveli, hefir 
nafn af rauðum lit yfir allt, er sem kaffibrúnn á bakinu, en 
bleikur á kviðnum og lítið bæxli aptan á bakinu, sem hann 
heldur kyrru; aðrir segja, hann sé langur og mjór og þess- 
vegna hinn fljótasti, og hafi nafnið af rauðum kambi eða 
burst upp úr bakinu*. 

» Strokkhvalur meina sumir hafi horn upp úr bakinu líkt 
strokki; segja þeir fiskurinn snúist í hring, þá þessi strokkur 
stendur upp úr sjónum. Aðrir meina, þessi strokkhvalur sé 
ei til, heldur sé þessi strokkur sin einhvers fiskjar eða sverðið, 
sem standi upp og sjáist, þá hvalurinn er i grindum; en sú 
meining þykir öðrum ólíkleg, þvi makinn er ætið nærri, þá 
svo ber við, ei heldur standi sverðið svo langt upp, halda 
því þetta sé sjóskrímsli og eitthvert illhveli, máske það sé 
sama kyn og Hafstrambur, sem Spec. Reg. um getur». >Skötu • 
tnóðir er nefndur stórhvalur, að öllum skapnaði sem skata; 
eru i kringum hana ótal skötur almennar, en þá þær eru 
dregnar, svo eyðast taka, er mælt, hún færist þá upp og kræki 
börðum sinum beggja megin á skipsborðin, til að draga það 
i djúp niður. Er þetta munnmæli, en enginn veit slík dæmi 
á vorum dögum«. 

Jón Ólafsson safnaði íslenzkum náttúrugripum, steinum, 
jurtum og skeljum, og ritaði skyrslur um islenzk jurta- og 
dýranöfn; hann ritaði og dálítið um grös, málma og steina, 
en ekki hefi eg séð það. Jón átti bréfaskipti við Dr. med. 
Georg Krysing í Flensborg, sendi honum náttúrugripi og ritaði 
ymislegt um þá til skýringar. I bréfi Jóns Ólafssonar til Krysings, 
16. ágúst 1741, er ýmislegt athugavert um náttúru Islands 1 . 
í>ar segir bréfritarinn, að það sé mjög undarlegt, að danskir 
menn eða af nálægum þjóðum aldrei skuli fara til íslands, 
til þess að rannsaka náttúruna þar, sem þó sé svo merkileg; 


’) Hdrs. J. S. nr. 124, fol. 


Digitized by Google 



325 


þaö kosti þó ekki mikið, að komast þangað og sé hægt um 
sumartímann. Hvergi segir hann, að dásemdarverk drottins 
i náttúrinni og aimætti sjáist betur en á íslandi, en Danir 
forsómi að skoða slíkt, þó lærðir séu, nema þeir hafi af því 
beinan hagnað. Með bréfinu fylgir skrá yfir gripi þá, sem 
Jón Ólafsson sendir, og útskýring hinna íslenzku nafna. 
Meðal annars talar Jón um surtarbrand, fjallagrös, söl o. fl., 
um Drápuhlíðarfjall og gyllta teninga, sem þar finnast, segir 
þeir séu brennisteinskís og til einskis nýtir, en áður héldu 
flestir og ekki sfzt Jón lærði, að teningar þessir væru gull og 
silfurmálmur. t*ar sem höf. talar um hrafntinnu, getur hann 
þess, að ferhyrndir hrafntinnusteinar hafi sumstaðar verið 
greyptir í altari og álitnir mjög heigir, svo brauð og vín við 
altarissakramenti var látið standa á þeim. Jón talar lika um 
muninn á jökulvatni og bergvatni, og allítarlega um hveri. 
Um Geysi segir höf., að hann með jöfnu millibili gjósi vatni 
og sogi það i sig aptur; hann gýs þrjár stundir reglulega og 
sýgur svo vatnið i sig aptur aðrar þrjár, þó gýs hann ekki 
hærra en 6 — 9 álnir, en menn verða að vara sig, að vatnið 
ekki spýtist á þá. Snorralaug lýsir Jón einnig og segist 
sjálfur opt hafa baðað sig í henni; hann talar og um hvera- 
fugla í Ölvesi og segir, að einfaldir menn haldi, að það séu 
sálir fordæmdra; ekki segist höf. mundi hafa trúað því, að 
slíkir fuglar væru til, ef ráðvandir og »trúverðugir« menn 
hefðu eigi sagt sér, og þeir jafnvel sumir lærðir; bætir svo 
við, að eflaust sé margt i náttúrunni, sem vér ekki skiljum, 
og ekki sé alltaf rétt að neita einhverju, af þvi menn hafi 
ekki séð það sjálfir. Eldgos segir hann, séu svo nátengd 
hverum, að eigi sé hægt að greina náttúru þeirra sundur. 

?ó íslendingar á fyrri hluta 18. aldar skrafi margt og 
skeggræði um viðreisn landsins, þá ber þó sjaldan mikið á 
ættjarðarást í ritum þeirra. Heit og fögur ást á landi og 
þjóð kemur fyrst verulega í ljós í kvæðum og ritum Eggerts 
Ólafssonar. Jón Grunnvfkingur talar ekki neitt sérlega vel 
um ísland og ekki ber hann hlýjan hug til landa sinna, enda 
segir hann, að sjer hafi alltaf liðið betur i úllöndum, meðal 


Digitized by Google 



326 


útlendinga, heldur en á fslandi og i útlðndum meðal íslend- 
inga'. íslandi lýsir hann svona: 

^fsland má raunar kallast einslags stórt hrúgald af grjóti, 
með grasgeirum frá sjó upp eptir skorað. Að sönnu er þar 
haglendi á sumardag fyrir naut, kvikfé og hesta, veiðistöður 
til fiskifanga víða við sjó, opt ganga þar stór harðindisár 
með löngum köfluin. Landslýður óróasamur með óþokka- 
mál og eyðir sjálfum sér; yfrið ósamþykkt og sundurlynt 
fólk, ágjarnt Iíka, óhreinlynt og illa geðjað. f'eir góðu menn 
eru miklu færri og fá engu ráðið«*. Á öðrum stað segir 
Jón: »Um þá íslenzku ósamlyndu, ágjörnu og óhreinlyndu 

nation er ei vert að tala; þeir mega þakka guði fvrir sína 
konga; þú hendir ei neitt það illt, er þeir hafi ei til unnið 
meira. Vont náttúrufar þessara norðurþjóða, Svia, Norskra og 
nationsnefnunnar íslendinga, sendir þeim sjálfum allt þeirra 
böl; þeir hirða ei að drepa það, og því kemur hefnd guðs 
þeim í koll, sem sjá má af ýmsum bendingatyptunum vorra 
tíma, en þó er efandi, að þeir nokkurn tíma skipist við það. 
en of seint að iðrast, þá yfir þá er dottinn sá þyngsti koll- 
steypir, ef svo til bæri, að þeir kæmu undir annara konga 
vald. Eg hefi ei viljað greina liklegar tilgátur fyrri manna 
skynsamra um það, fyrir hverjum forvitnum, spurulum; sé eg 
þó sumt fram komið, og ræturnar þróast til þess eptir- 
faranda« s . 

Jón Marteinsson var bláfátækur bóndasonur úr Rangár- 
vallasýslu, fæddur 1711, hann ólst upp á Krossi í Landeyjum 
og dvaldi þar þangað til hann var 17 ára. Jón var fyrst 
við kennslu hjá séra Halldóri Pálssyni á Breiðabólstað i 
Fljótshlíð og fór svo í Skálholtsskóla, en varð brátt að vikja 
þaðan og fór svo norður að Hólum 19 ára; þar útskrifaðist 
hann 1731 og varð svo smásveinn Steins biskups Jónssonar. 
í ágúst 1732 varð augljóst, að Helga dóttir Steins biskups, 
ekkja Jóns Pálssonar Vidalíns, gekk með þunga Jóns Mar- 


‘) Annaler for nordisk Oldkyndighed 1853. bls. 301. 

Orðabók Jóns Óiafssonar. A. M. 433, fol. 

3 ) B. U. H. Addit. nr. 24-4°. 


Digitized by Google 



327 


teinssonar, tók biskup sér það mjög nærri og varð út úr því 
mikil rekistefna; varð Jón fyrst að standa skriptir og var 
siðan rekinn burt, ráfaði hann svo hingað og þangað um 
Skagafjörð, unz hann sigldi með Akureyrarskipi um haustið. 
og var hann svo um veturinn, af góðvilja háskólakennaranna, 
tekinn í stúdentatölu ; árið 1734 fékk hann uppreisn á æru, 
eins og allir skólagengnir menn í þá daga þurftu að fá, ef 
þeir höfðu orðið brotlegir með barneign. Arin 1738 — 48 var 
Jón Marteinsson skrifari hjá professor Hans Gram (1685—1748), 
1742 varð hann »stipendiat« við safn Arna Magnússonar, en 
missti styrkinn aptur áður en Gram dó 1 , og upp frá því er Jón 
alltaf að rita klaganir yfir því, hve sjóður Arna Magnússonar 
sé vanbrúkaður, en fékk enga áheyrn*. Eptir dauða Grams 
varð Jón skrifari hjá v. Klevenfeld og var það i 6 ár; lifði 
hann upp frá því við mjög þröngan kost í Kaupmannahöfn 
og fékkst við ýms ritstörf, ritaði og afskrifaði ýmislegt af 
fornfræðistagi, og lifði á því hinu litla, sem honum áskotnað- 
ist fyrir það; Jón Marteinsson dó 1771. Allt þetta basl og 
armæða hefir eflaust haft áhrif á skapferli Jóns, en hann 
hefir i sjálfu sér verið einþykkur og geðstirður, L það kemur 
allstaðar Iram i ritum hans, hann talar illa um hvern mann 
og er hinn mesti orðhákur 8 . Rit Jóns Marteinssonar eru 


*) »Paa Grund af sin personlige Karakter, der efter Sagnet ikke 
gjorde ham værdig enten til sine Foresattes Tillid eller til sine Lands- 
mænds Agtelse* (Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed III., 1836, bls. 
141). 

a ) Jón Marteinsson ritaði háskólaráðinn um þetta málefni 1748, 
litla eptir andlát Grams, og segir í skjali sínu, að Gram hafi gjört sér 
ýmislegt rangt til, en eigi hefir Jón þorað að koma með klögun þessa 
meðan Gram lifði; 10. maí 1766 ritar Jón Marteinsson klögunarskjal 
til konungs um hið sama, og lastar þar bæði Gram og Klevenfelt, 
sem háðir höfðu verið honum góðir; einkum er þó Jón reiður yfir því, 
að þeir Eggert og Bjarni nutu styrks af sjóði Árna Magnússonar, »til 
at gjöre med Lystreiser paa Island, for at lede der i Asken og finde 
slet intet*, eins og Jón kemst að orði. Nord. Tidsskr. f. Oldkynd. III. 
bls. 141—47. 

s ) Jóni Ólafssyni frá Grunnavik hefir opt verið gramt 1 geði við 
nafna sinn, það sést víða á ritum hans; ber hann Jóni Marteinssyni 


Digitized by Google 



328 


mjög ruglingsleg og ókritisk, en þó er þar hér og hvar innan 
um nokkur fróðleikur um ýmislegt, er fsland snertir, og 
munum vér hér dálítið minnast á hið helzta 1 . 

Jón Marteinsson samdi 1757 ritgjörð um ástand íslands 8 ; 
ritgjörð þessi, er eins og flest sem hann hefir ritað, samtín- 
ingur af ósamkynja efni, en á þó að vera nokkurskonar 
lýsing á landinu og ástandi þess ; þó ritgjörðin sé mjög rugl- 
ingsleg, er þar þó dálitinn fróðleik að finna, einkum um 
menn, sem þá voru uppi. í fyrsta kapítula telur Jón ýmsa 
rithöfunda, sem skrifað hafa um ísland, einkum um fram- 
farir þess og viðreisn, urn sögu landsins og margt fleira, 
en flest af þessu kemur lítió við málefni þvi, sem hann ætiar 
að tala um. Sjálfur segist Jón hafa skrifað ritgjörð um við- 
reisn íslands og þar einkum haldið þvi frain, að nauðsynlegt 


á brýn marga óknytti, að hann hafi rægt sig, hnuplað frá sér bókum 
og handritum o. s. frv. í bréfi til Jóns þorkelssonar, 11. desember 
1768, segir Jón Ólafsson meðal annars: >Sá famosus þræl! og réttur 
spitzbub und gatgenvogel Jón Marteinsson hafði með lymsku tokkað 
mig til að sýna sér historiam mína literariam, vissi síðan, hvar !á, og 
snappaði burtu, en neitar nú öllu, síðan eg hefi við hann talað; eg 
stend nú sem inermis eptir og verð enn á nv að forfigta mig og fram- 
brjótast proprio marte«. (Hdrs. J. S. nr. 124, fol.) Á þetta minnist 
Jón Ólafsson hvað eptir annað ; á einum stað ritar hann á spássiu: 
»Jón Marteinsson stal minni hist lit. 26. nóv. 1768«; á öðrum stað: 
>Mér mega vera svik þeirra Jðns Marteinssonar um historiam meam 
literatam til áminningar, hvernig mín scripta muni fara eptir minn dag.« 

') Um æfi Jóns Marteinssonar hefir þvínærekkert verið ritað, þau 
fáu atriði, sem hér eru nefnd, hefi eg hitt á stangli i rilgjörðum sjálfs 
hans og í ritum Jóns Grunnvíkings. 

*) Jón Martein8son\ Islands nærværende Tilsland, kort og enfolde- 
lig, men dog sandfærdigt og usminket afmalet og forestillet. Thott, nr. 
961. fol. (144 bls., vantar aptan af); 1. Cap. Skribenter inden- oguden- 
lands om Island. 2. Cap. Om Islands Situation, Störrelse og natur- 
lige Beskadigelser. 3. Cap. Om de moralske Aarsager til Islands Ruin 
og Fordærvelse; geistlig- verdslig Husstand. Sectio secunda: 1, Nogle 
fremmede Moral- og Natur- Aarsager til Islands Beskadigelse. 2, End- 
ydermere, hvis der med al Föie kunde critiseres udi bemeldte Nations 
uvederkvemlige Moralitet og Opförsel imod fremmede igjen, og især 
den danske Nation. þennan seinasta lið vantar. 


Digitized by Google 



329 


væri að byggja framtíð landsins á þjóðlegum grundvelli, halda 
við fornum búnaðarháttum og sparsemi, en forðast allar út- 
lendar nýjungar. Jón segist hafa afhent Skúla Magnússyni 
þetta rit árið 1754, en hann hafi náttúrlega álitið sig allt of 
gáfaöan og mikinn mann, til þess að sinna slíku. Uppástungur 
og »project« Skúla Magnússonar og annara embættismanna, 
segir Jón Marteinsson, að muni verða landinu til ævarandi 
tjóns og eyðileggingar, og allstaðar úthúðar hann Skúla, þar 
sem hann getur, bæði í athugagreinum og meginmáli. 

1 bðrum kapítula lýsir Jón Marteinsson landinu, og ber 
sú lýsing mest vott um vankunnáttu hans; hann segir t. d., 
að Skálholt muni vera á 66° n. br., en Hólar á 71° n. br., 
landið telur hann 113 norskar milur á lengd. Höf. getur 
dálítið um ár og stöðuvötn á Islandi, og segir ýmsar hjá- 
trúarsögur um orminn í Lagaríljóti, vatnaskrímsli, nykra og 
öfugugga, segir hann að veturinn 1730 — 31 hafi 4 menn við 
Mývatn dáið af að eta öfugugga; hann Iýsir og allnákvæm- 
lega kláfdrætti á Jökulsá á Dal. Mest talar höf. um ýmsa 
apturför landsins af náttúrunnar völdum, um snjóflóð, skað- 
legar mýrar, roksanda, eldgos, skriður, vetrarkulda og óáran, 
hafís og örðugar samgöngur, villidýr og ránfugla, um músa- 
bit á fé, og um skaða þann, er hollenzkir duggarar gera 
landinu. 

I þriðja kapitula talar Jón Marteinsson um siðferðislegar 
orsakir til hrörnunar landsins, og talar þar mest um ókosti 
íslendinga og ýmsar misfellur á stjórnarfari ; segir hann, að 
ísland hafi á seinni tímum verið svo óheppið, að embættis- 
menn hafi allir verið ónýtir, illviljaðir, sjerplægnir og illa lærðir, 
en æðstu stjórn landsins hafi útiendir menn haft, sem hafi verið 
jafn óhæfir til þess starfa, eins og höf. til að vera stórvesír 
i Tyrklandi. Þá talar hann um skólana, kirkjustjórnina og 
bág kjör presta, og vill láta skila þeim aptur jörðum og öðru 
fé, er gekk undan kirkjunni á siðabótartimanum. Þá talar 
hann um byggingu jarða og sveitarstjórn, hvernig allt slikt 
skuli endurbæta. Höf. vill láta auka sögulestur meðal aþýðu, 
og láta senda aptur til íslands öll jarðaskjöl, sem geymd eru 
í Kaupmannahöfn. Viðreisn til hins betra segir hann, geti 


Digitized by Google 



330 


ekki orðið á skömmum tima, af því að apturförin sé mest 
að kenna leti og aumingjaskap Islendinga sjálfra; ekki séu 
þeir heldur færir um að stjórna sér, það hafi bezt sýut sig, 
er hin mikla óöld var á dögum Odds Sigurðssonar. Segir 
hann að það sé orðinn siður íslendinga, að skamma Dani fyrir 
allt, en hann segist vilja minna landa sína á, að þeir verði 
sjálfir að taka sér fram, því ókostir allir og vankvæði séu 
að kenna þeirra eigin ónáttúru, heimsku og dónaskap, 1 og 
þeir verði að bæta sjálfa sig, áður en þeir fara að álasa þjóð, 
sem er þeim i öllu fremri og vitrari. Slik stóryrði um þjóðir 
og einstaka menn eru algeng i öllum ritgjörðum Jóns Mar- 
teinssonar. 1 hinum seinni kafla'hins 3. kapitula talar höf. 
mest um, að fornfræðanáminu sé að fara aptur og um sjóð 
Arna Magnússonar, hve illa honum sé varið, og hefir höf- 
undurinn þar allt á hornum sér. 5*0 dettur botninn úr rit- 
gjörðinni allt í einu. 

Aðra ritgjörð hefir Jón Marteinsson samið um allskonar 
undur á íslandi. 2 Þar er safnað saman þjóðsögum af ýmsu 
tagi, helzt um íslenzk dýr. t*ar eru sögur um hvitabirni, 
um seli, sem verða að mönnum níundu hverja nótt, um 
bónda, sem gjörði samning við steypireyður; þar eru enn- 
-fremur sögur um Brandanus siglingabiskup, um skeljar hins 
helga Jakobs, um músarbróður, um rjúpur og álptir og fugl 
þann, er fjölmóður heitir, um orminn í Lagarfljóli og um 
nykra, ennfremur saga um skrítna veiðiaðferð í Ölvesi. Maður 
er kallaður var Gæru-Brinki, sagöi sögu þessa undir borðum 
í Skálholti: Þegar kýr vaða um flóa og keldur í Ölfusi hanga 
stundum laxar við spena þeirra og þá er hægt að ná þeim, 
laxarnir sjúga kýrnar úti í vatninu, en eru stundum ekki 
búnir að fá nægju sína og hanga við, þegar kýrin fer upp 
úr foræðinu. Höf. segir sögur um flyðrur, fjögralaufasmára, 
um fylgjur og apturgöngur; þá segir hann allítarlega frá því, 
hvernig villibý gjöri bú sin, talar um kongulær, og segir frá 
einkennilegum venjum, sem hafðar voru, er konur lágu á 

') -som allene dependere af deres egen Vanart, Dumhed og Tölper- 
agtig)ied«. 

*) De frivolis Islandorum miraculis. Thotls Samling, nr. 953, fol. 


Digitized by Google 



331 


sæng, og að endingu getur hann um glímugaldur, um tilbera 
og utn freistingar þær, er djöflar og púkar gjöra mönnum á 
langaföstu. 1 


25. tftlend rit um ísland. Anderson, Horrebow. 

Framan af 18. öld er þekking útlendinga um ísland 
svipuð því sem áður var; þó eru skröksögurnar sjaldan eins 
magnaðar, eins og á 17. öld. A Norðurlöndum hafa menn 
á þessu timabili fengið allgóða vitneskju um landsháttu á 
íslandi, en sú þekking breiddist ekki út til annara landa 
fyrr en um miðja öldina, er Horrebow gaf úl bók sína um 
ísland á ýmsum málum. Islands er á fyrri hluta 18. aldar 
getið stuttlega í ýmsum landfræðisbókum á svipaðan hátt 
sem fvrr, og hirðum vér ekki að tina það allt saman, af 
þvi þar er fátt nýlt eða merkilegt. í þessum kapítula nefn- 
um vér aðeins sum þeirra rita, er geta íslands nánar, og 
sjerstaklega munum vér skýra frá aðalefni bóka þeirra, sem 
Anderson og Horrebow skráðu. því þær einkenna timann 
bezt. Bók Andersons er hið siðasta af yfirgripsmeiri ritum, 
sem eingöngu styðja sig við sjómannasögur og annað mark- 
laust þvaður, en Horrebow rannsakar sjálfur ýmislegt, hrekur 
hinar fornu lvgar með góðum rökum og ritar landlýsingu 


') Af öðrum ritgjörðum Jóns Marteinssonar má nefna þessar: For- 
tegnelse over nogle lærde og ulærde Mænd, som iiave skrevet og digtet 
noget mærkværdigt og ere barnfödde udi Island. Ky kgl. Samling. nr. 
1274, fol. (12 bls., ekki eldri en 1740) Korte Betænkninger vedkommende 
den geistlige Stand udi Island. Ny kgl. Samling, nr. 1273, fol. (22 
bls.. skrifað c. 1766—67). Útleggingar af ritum um eldgos (Kötluhlaup 
1765. Mývatnseldar 1724-29, Öræfagos 1727). Thotts Samling, nr. 1740- 
4° og Kalls Samling, nr. 270. fol. Relation fra Island om hvis mærk- 
værdigt er passeret fra September 1768 til September 1769 inclusive. 
med sine tydelige Anmærkninger til Sagernes nærmere Oplysning og 
Forklaring. Thotts Samling, nr. 954C, fol. (18. bls.). Relation fra Island 
1768. Ny kgl, Samling, nr. 1672-4°. I þessum fréttagreinum er mest 
talað um árferði, framfaratilraunir. verzlun og um einstaka menn. og 
skammar höf. alla. sem hanu nefnir; i fréttunum 1768 álitur höf. 
hreinan óþarfa að setja lækna á lslandi og lærðar yfirsetukonur. 


Digitízeö by Google 



332 


með greind og skynsemi, þó hún sé nokkuð sundurlaus, af 
því bókin er deilurit. Litiu síðar byrjar nýtt timabil, er 
Eggert Ólafsson kemur til sögunnar. 

Rétt fyrir aldamótin kom til íslands hollenzkur skip- 
stjóri, sem hét C. G. Zorgdrager , hann hefir rilað stóra bók 
um hvalaveiðar í Norðurhöfum, 1 og i henni er alllangur 
kafli um fsiand. Mestur hluti þessarar íslandslýsingar er 
þvi nær orðrétt útlegging úr riti Isaac’s Peyrére, en þar eru 
þó kaflar innan um eptir Zorgdrager sjálfan, og lýsir hann þar 
ýmsu, sem hann hefir séð á íslandi, Árið 1699 segist 
Zorgdrager hafa komið á höfnina Goeswyk* á íslandi, þar 
hitti hann danskan kaupmann og fóru þeir við fimmta mann 
skemmtiferð til hvera þar i nánd. Þegar þeir höfðu farið 
þrjár mílur, komu þeir að hverunum, þeir eru undir brattri 
fjallshlíð; hinn nyrðsti var stærstur og sauð mjög í honum, 
hann var kringlóttur og miklu stærri en grútarpottur, í 
kringum hann voru margir aðrir smærri hverir, vatnið frá 
hverunum safnast í dálitinn læk, allir voru þeir svo heitir, 
að menn brenndu sig, ef þeir ráku fingur niður í þá; vatnið 
var betra á smekkinn en bergvatnið í kring, en þó var 

') Eg hefi haft fyrir mér þj’zka útgáfu af þessari bók: C. G. Zorg- 
dragera alte und neue grönlándische Fischerei und Wallfischfang, mit 
einer kurzen historischen Beschreibung von Grönland, Island, Spitz- 
bergen, Nova Zembla. Jan Mayen Eiiand, der Strasse Davis u. a., aus- 
gefertiget durch Abraham Moubach. Zu Eude ist allhier beigefiiget 
eine summarische Nachricht von dem Bakkeljau- und Stockfischfang 
bei Terreneuf. Aus dem Holiándischen iibersetzet und mit accuraten 
Kupfern und Land-Charten gezieret. Leipzig 1723-4°. farer i 1. Theil um 
ísland, kap. 7—11, bls. 68—110. VII, Islands Lánge und Grösse, 
Erfinder und Beschaffenheit derselben Insul. VIII, Von dem Handel 
der Istánder, und wie sie den Wind verkaufen. IX, Von der alten Ein- 
theilung und Regierung Islandes, item, wenn und wie das Christenthum 
eingefiihret worden. X, Von der Islánder ehmaliger See-Macht u. a., 
item, wer Island vor alters mit Volk besetzet etc. XI, Verschiedene 
Meynungen von der Besetzung Islandes. Framan við 7. kap. er upp- 
dráttur íslands, líklega grundvallaður á korti Guðbrandar þorlákssonar; 
margt er þar bjagað, bæði lögun strandanna og nöfnin, þó er hnatt- 
staða landsins, hvað norðlæga breidd snertir, rétt. 

2 ) Goeswyk á líklega að vera sama sem Húsavik. og hverirnir eru 
þá Uxahver og uppspretturnar í kring (sbr. kortið, sem fylgir bókinni). 


Digitized by Google 



333 


nokkur brennsteinskeimur af því. Annar hver var hérumbil 
500 fetum 1 sunnar en hinn fyrsti, hann var 5 fet á breidd 
og engir smáhverir í kringum hann, þessi hver gjrs 10 — 12 
feta hátt og sækir i sig vatnið eins og hvalur sem blæs; 
þriðji hverinn, 5 — 600 fetum sunnar, var minni og smáhverir 
í kringum hann, hann gaus 2—3 fet. Hinn fjórði hver var 
fjórðung milu suðvestur frá hinum síðasta, og var vatnið i 
honum rauðleitt. Allir þessir hverir voru eins og úthöggnar 
steinþrór, en þó ósléttir, og spýttist vatnið út úr hörðum 
kletti; grasið nærri hverunum var allt döggvað af hveraguf- 
unum, og var grænna og fegurra en annars staðar. Stærsti 
goshverinn, annar i röðinni, gaus mjög reglulega ; þegar hann 
sókti í sig veðrið, lækkaði vatnið 5 — 6 fet frá barminum, 
meðan þeir félagar töldu til 200, hækkaði vatnið um 3 fet 
og hoppaði svo dálítið upp, féll svo aptur um 1 — l 1 /* fet og 
hófst svo aptur upp á barma, meðan þeir töldu til 100, svo 
gaus hverinn 10 — 12 fet og hélt áfram gosinu, meðan þeir 
töldu 50. Allt gosið frá byrjun varaði meðan talið var til 
400. Hægt var að skoða hverinn, meðan hann var að sækja 
i sig veðrið, af því gosin fóru svo reglulega fram, en þegar 
hann gýs, spýtir hann vatninu í aliar áttir. feir Zorgdrager 
bundu snæri um kjötbita ‘og köstuðu honum i hverinn, kast- 
aðist hann 9 sinnum upp á hálfum klukkutíma og var þá 
soðinn, snæddu þeir hann síðan með góðri lyst, borðuðu 
brauð með og drukku hveravatn, síðan fengu þeir sér mjólk 
á næsta bæ. Hverar þessir eru undir hálshlið og hærri fjöll 
ofar, en sléttlendi fyrir neðan, svo hverareykirnir sáust frá 
skipunum. Skipstjórinn danski mældi dýpt hveranna og voru 
þeir (eptir röð þeirri sem áður var talin) 5, 6 og 6 l /a faðm- 
ur; þó getur verið, að þeir séu miklu dýpri, hverapípurnar 
ganga ef til vill i krókum inn undir fjöllin. Brennandi fjöll 
eru 7 — 8 mflur frá hverunum, úr þeim kemur bláleitur 
brennisteinslogi, eins og þegar kveykt er á brennivini. 2 Höf. 

') 60 Ruthen; annars er lengdarmálið Ruthe (Rode) mislangt 
ymsum löndum, í Danmörku, liaden og Schweiz 10 fet, í Preussen 12 
fet, i Nassau 10 fet (Werkruthe) og 16 fet (Feldruthe) o. s. frv. 

’) þeistareykjanámur eða Hiíðarnámur? 


Digitized by Google 



334 


ritar siðan langt mál um orsakir eldfjalla og hvera, en hér 
verðum vér að sleppa þvi. 

Zorgdrager getur þess, að íslendingar i þá daga séu 
orðnir miklu meiri snyrtimenn en fyrrum, þegar Blefken lýsti 
landinu ; hann segir og, að það sé ekki undarlegt, þó almúgi 
i svo fjarlægu Iandi sé ekki eins siðaður og ráðvandur eins 
og i suðlægari löndum ; hann getur þess og, að til séu vel 
siðaðir og menntaðir Islendingar. Sögunum um vindsölu 
Islendinga og öðru þviliku, segir hann að enginn skynsamur 
maður trúi, en þær séu samt skritnar og skemmtilegar. 
Zorgdrager lýsir nokkuö húsakynnum íslendinga, húsin eru 
byggð úr torfi og mold, en sperrur, hurðir og stoðir úr tré 
eða hvalbeinum; sperrurnar eru þaktar hrisi og torfi; sum 
hús eru byggð undir brekku og þökin flöt upp að brekkunni 
og grasivaxin, svo maður getur óvart gengið út á húsin og 
verður ekki var við, fyrr en maður sér reyk upp úr stromp- 
inum; i hús þessi gengur maður boginn eða skriður öllu 
heldur um litlar dyr, og viða er svo lágt undir lopt, þegar 
inn kemur, að menn geta náð upp í þak með hendinni. A 
þakinu er gat og í það er sumstaðar sett tunna og hún notuð 
sem reykháfur, eldur er kyntur á miðju gólfi undir stromp- 
inum, og kringum hann situr kvennfólkið og saumar og 
prjónar. Ljós fá menn iun í húsin helzt í gegnum stromp- 
inn, en sumstaðar eru þó 2 eða 3 göt með glerrúðum eða 
skjágluggum. A vetrum ganga kindur og hestar úti, en kýr 
og geitur eru hýstar og fóðraðar á þurkuðum þorskhausum 
og heyi. Sjálfir lifa Islendingar mest á fiski, kjöti og mjólk; 
harðfisk eta þeir f stað brauðs. Þeir Zorgdrager sáu smáblöð 
lik viðiblöðum, sem íslendingar hafa til matar, blöð þessi 
merja þeir sundur í potti með steini, eða mala þau og baka 
svo úr þeim brauð, gras þetta er lika látið saman við mjólk 
og gerður graulur úr. 1 Af brauði þessu segist Zorgdrager 
hafa fengið dálitla ögn og eins bita af harðfiski, og segist enn 
gevma hvorttveggja. A vetrum hafa íslendingar hris, kúa- 
mykju og tað til eldsneytis; þeir hafa gnægð mjólkur, fisks 

*) þetta hafa liklega verið fjallagrös, þó höf. segi, að þau hafi verið 
lík víðiblöðum. 


Digitized by Google 



335 


og kjöts, en hvorki korn né tréávexti og heldur ekki garö- 
ávexti, en þeir nota súrutegund, sem vex á víðavangi. ís- 
land er mjög viðáttumikið og grýtt og óvíða grösugt, þar 
eru lyngmóar og smárunnar, en engin tré, þó getur fjöldi 
kvikljár lifað i landinu sakir stærðar þess. í beztu dölunum 
vex gras, en gisið, gisnara en á Hollandi, svo af stórum 
engjutn fæst aðeins lítið hey. 

Hinn nafnfrægi rithöfundur Ludvig Holberg (1684 — 1754) 
gaf út lýsingu Danmerkur og Noregs 1729 og lýsir þar líka 
nokkuð Tslandi. 1 ísland er fjöllótt og grýtt eins og Noregur, 
byggó er aðeins með sjó, en upplendið eintóm öræfi, korn 
vex þar ekkert, en mjöl er flutt til landsins, er aðeins hinir 
efnuðu geta keypt, menn eta kjöt og harðfisk og söl i brauðs 
stað. Hafisinn flytur rekavið, birni, úlfa 2 og refi til landsins; 
þar eru engir málmar, en nógur brennisteinn, sem kemur út 
úr eldfjallinu Heklu, og er hann fluttur þaðan til útlanda frá 
næstu höfnum.* Fálkar eru veiddir á íslandi og kaupir 
>fálkafangari« konungs þá fyrir 5 — 15 dali, fyrir alhvíta fálka 
eru borgaðir 15 dalir; á fálkaskipinu eru stundum fluttir 120 
fálkar i einu; fálka þessa gefur Danakonungur Þýzkalands- 
keisara, Frakkakonungi og öðrum stórhöfðingjum, og þykja 
þeir hin mesta gersemi. Holberg segir að sigling sé á 24 
hafnir á íslandi, 17 fiskhafnir og 7 kjöthafnir,.og eru þær 
leigðar kaupmönnum; telur hann stjórnina hafa góðar lekjur 
af Islandi, og segir hverjar þær séu; höf. getur þess enn- 
fremur, að ísland og Vestmannaeyjar séu opt nefnd hvort 
fyrir sig, en það sé jafn undarlegt, eins og að nefna í sömu 
andránni Sjælland og Amager. Holberg segir, að íslendingar 
séu, eins og Norðmenn, mjög ákafir og geðmiklir; helzti sjúk- 
dómur á íslandi er skyrbjúgur, og holdsveiki er og mjög tið; 
segir höf., að holdsveikin sé bæði á Islandi og i Noregi al- 
gengust þar sem fiskmeti er aðalfæða, þó segir hann að sótt- 


') L. Holberg: Dannemarks og Norges Beskrivelse. Kjöbenhavn 

1729 4°. (Islands Beskaílenhed bls. 63 — 66. Islændernes Natur og 

Egenskab bls. 29 — 32). 

’) Úlfar liafa aldrei komið til íslands; hvergi er brennisteinn til 
muna kringum Heklu, svo allt þetta er skakkt. 


Digitized by Google 



336 


næmi holdsveikinnar sé ekki eins mikil í köldum löndum, 
eins og í hinum heitari. Um ísland ganga svo margar skrök- 
sögur, segir hann, aö margir imynda sér erlendis »að þar sé 
hvorki kristni, skírn né menntun, og að íslendingar hafi 
nærri ekkert mannamót á sér, nema þeir séu skapaðir 
í kross, en í þvi skjátlast þeim hraparlega, því nú eru þar 
i landi margir skynsamir og Iærðir menn«. Holberg lelur 
íslendinga ágætlega vel gáfaða, og hælir þeim fyrir sagnaritun 
þeirra. Við biskupsstólana eru tveir latinuskólar, en þar er 
engin kennsla frá jónsmessu til mikaelsmessu, því þá fara 
piltar heim til sin. Handiðnir eru á lágu stigi, en þó eru 
nauösynlegustu hlutir búnir til í landinu sjálfu; enginn 
skraddari er þar I landi, en konur sauma allan fatnað; aðal- 
störf karlmanna eru fiskiveiðar, kvenna ullarvinna. Norð- 
lendingar eru snyrtilegastir í framgöngu, en þeir eru líka 
dramblálastir og montnastir. Mysa er þar aðaldrykkur, öl fá 
íslendingar frá Danmörku og brennivín, sem þeir eru mjög 
hneigðir fyrir. Holberg nefnir hinar verstu skröksögur um 
Island og hrekur þær: »Menn, er koma af löngum ferðum, 

fyrirverða sig ekki að segja hinar ótrúlegustu skröksögur, og 
ef menn hafa á móti þeim, sanna þeir þær með eiði; einu 
sinni sagði kaupmaður, sem verzlaði á Islandi, mér, að hann 
hefði séð íslending taka af sér skóna og stýfa þá úr linefa 
eins og pönnukökur. Eg hrisli höfuðið til merkis um að eg 
tryði þessu ekki, en hann lagði eið út á það, að sagan væri 
sönn, og þá varð eg að þagna«. 

Þriðja útgáfan af Danmerkurlýsingu Holbergs 1 var prent- 
uð 1762, þeir Olrik og Jón Eiríksson sáu um prentunina; 
þessi útgáfa er mjög aukin, að því er ísland snertir, þar er 
drepið á sögu landsins og talað allmikið um islenzka verzlun 
og verzlunarsögu, þar er einnig allangur kafli um íslenzka 
lagasetningu og lagasögu, og er allt greinilega og vel fram 
sett, þó það sé stutt. 

Gcorg Krysing , sá, er átti bréfaskipti við Jón Ólafsson 
frá Grunnavik, hefir einnig ritað nokkurskonar íslandslýsingu, 

') L. Holberg: Dannemarks og Norges geistlige og verdslige Staat 

eller Beskrivelse. 3. Oplag. Kjöbenhavn 1762-4°. 


Digitized by Google 



337 


sem þó er fremur ómerkileg, að eins samsafn af ýmsu úr 
ritum annara manna. 1 Krysing hefir notað rit eptir Blefken, 
Arngrím lærða, Þorkel Vidalin, Zorgdrager og Jón Ólafsson 
frá Grunnavík. Lang mest talar höf. um dýrafræði íslands, 
en fátt um landfræði; hann getur um skoðanir manna um 
Thule, um loptslag, hafís, snjó, ölkeldur, hveri, eldfjöll, steina, 
málma og grös, svo um skeljategundir, óskabjörn, helsingja- 
nef, um hvali, fugla og villidýr, og dálítið um klæðnað ís- 
lendinga og siði. Flestöll íslenzk nöfn eru mjög bjöguð, og 
allt ritið mj"ög ókrítiskt. 

Hugmyndir útlendinga um Island sjást einkar vel á al- 
gengum kennslubókum og alþýðubókum, sýna þær að þekk- 
ingin var ennþá ekki beisin framan af öldinni. í mörgum 
kennslubókum er ísland að eins nefnt. og getið um Hóla, 
Skálholt og Bessastaði, 2 og nöfnin þó vanalega afbökuð. í 
sænskri landafræði* stendur t. d. að eins þetta: »Á íslandi 

er Skálholt helzti bærinn ; á Hólum er biskup, skóli og prent- 
smiðja, á Bessastöðum er amtmannssetur, og Hekla er eld- 
gjósandi fjall*. 1 hinum smærri kennslubókum er þetta 
vanalega allur vísdómurinn um Tsland. I hinum stærri 
kennslubókum eru sumstaðar lengri kaflar um Island, og er 
þá optast ýmsu safnað saman úr Blefken, Peyrére og öðrum 
eldri ritum. Landfræðisbækurnar á öndverðri 18. öld eru 
að þvi leyti skárri en hinar fyrri, að þær eru ekki nærri 
eins gagndrepa af hjátrú, þó margar gamlar kerlingabækur 
haldist enn og lengur, jafnvel fram á vora daga. Til dæmis 
set eg hér kafla úr þýzkri og enskri landfræðisbók; í hinum 
frönsku bókum er efnið hérumbil hið sama. 

í hinni þýzku landafræði eptir J. Hubner * sem mikið 

*) Kryasing: Gesammette Nachricliten von der tnsul Island. Kalls 
Samling, nr. 626-4° (176 bls.). Sbr. Ny kgl. Samling. nr. 1839-4°. 
Sumstaðar er höf. kallaður Georg Krysing, sumstaðar að eins Kryssing. 

*) Bessastaðir eru sumstaðar kallaðir Kronningsgaard, og er það 
líklega afbökun af Kongens Gaard (Konungsgarður). 

*) Anvisning til hela nyare geographien. Stockholm och Upsala 
1756, bls. 91. 

4 ) J. Hiibner: Yollstandige Geographie. 3. Auflage. Hamburg 
1736. 3 bindi í 8vo. Um ísland í 2. bindi, bls. 89—100. 

22 


Digitized by Google 



338 


var notuð á þeim timum, er alllangur kafli um ísland, og 
er þar fátt rétt, en margt skakkt. Hiibner segir, að heim- 
skautsbaugur skeri landið milt, það sé 80 mílur á lengd og 
60 á breidd; hann segir að landsstjóri bi'ii á »sloti« einu 
sunnan til á íslandi, og kallar hann það ýmist Bellastædt, 
Ballenstædt eða Bollastædt (Bessastaðir). Hiibner segir, að 
íslendingum þyki mjög vænt um hesta sína, enda séu þeir, 
þó þeir séu smáir, þolgóðir og vanir að klöngrast yfir ár og 
fjöll; þegar íslendingar ferðast eitthvað hafa þeir að minnsta 
kosti 10 hesta í ferðinni og tjöld meðferðis, því þeir verða 
að setjast þar að, sem bezt er fyrir hestana. Á sumrum 
eta hestarnir sæt sjóargrös (söl), á vetrum hey, en þegar 
það þrýtur eru þeir fóðraðir með harðfiski. Nautgripir á ís- 
landi hafa opt 5 horn, og eins sauðkindur. íslendingar stappa 
fiskinn, og baka svo brauð úr stöppunni, þeir búa i jarðhús- 
um, opt 10, 20 eða 40 í sama húsi, og má geta því nærri, 
að lifnaðarhættirnir eru skrítnir í slikum húsakynnum; hús- 
búnað sinn smiða íslendingar allan úr hvalbeinum ; lífréttur 
þeirra er harðsoðin bjargfuglsegg, þau eta þeir með beztu 
lyst, saltlaus og brauólaus. Refar á Islandi eru svo grimmir, 
að þeir evða heilum sauðahjörðum; isbirnir koma til íslands 
frá Grænlandi og eru sumir svartir og sumir öskulitir. 
Hiibner segir ennfremur, að á íslandi sé mesta mergð af 
höggormum og allskonar eitruðum skriðkvikindum. Helzti 
verzlunarstaðurinn heitir Hanselfort (Hafnarfjörður), þangað 
koma margir Danir, Norðmenn og Þjóðverjar; einkum þykja 
Þjóðverjar kærir gestir, sérstaklega hjá kvennfólkinu, þó 
segir höf., að ekki sé rétt að trúa öllum þeim sögum, sem 
sagðar eru íslendingum til minnkunar. Hekla er svo ógurleg, 
að ekki er hægt að komast nær henni en svo, að 6 mílur 
verða eptir að (jallinu; eldur brennur í rótum hennar, en að 
ofan er hún þakin snjó og ís. Dönsk útlegging af þessari 
bók 1 kom út í Kaupmannahöfn 1743, þar er kaflinn um ís- 
land allt öðru vísi og nokkurn veginn réttur, og hefir útgef- 
andinn líklega notið tilsagnar einhvers Islendings; nöfnin eru 

‘) J. Hiibners Geographie fordansket, rettet og formeeret (ved J. 
P. Anchersen). Kjöbenhavn 1743-8vo, bls. 479 — 483. 


Digítized by Google 



339 


víðast hvar rétt skrifuð; þar er stutt staðalýsing og getið 
helztu merkisstaða í ýmsum sýslum landsins. 1 

I enskri landafræði eptir PascoucP er kafli um ísland, 
og er þetta aðalefni hans. Nafn sitt dregur ísland af ísnum, 
sem girðir landið mestan hluta ársins; helztu bæirnir heita 
Hola, Skalhot og Kurbar; 8 kastali er þar einn, sem heitir 
Bested og tvær beztu hafnirnar heita Hanar og Keplarwick. 4 
Sumstaðar á íslandi skín sólin á sumrum samfleytt nætur 
og daga í 3 mánuði, en á vetrum er aptur 3 mánaða nótt. 
Loptslagið er kalt og heilnæmt, og járn ryðgar fljótt. ísland 
er mestallt fjöllótt, og í jarðvegi er víðast leir, en sumstaðar 
sandur; þar er hvorki korn né skógar, nema litlir runnar af 
birki og eini. Fátæklingar á íslandi gjöra brauð úr möluð- 
um fiskbeinum, en sunnan til á Iandinu er mikið til af dökk- 
um nautgripum, kollóttu sauðfé og hestum ; hrossin lifa á 
vetrum á þurkuðum fiski eða mosa og grasi, sem þau krafsa 
undan snjónum. Helztu útflutnings vörur eru harðfiskur, 
smjör, tólg, vaðmál, brennisteinn og dýraskinn af refum, 
björnum, hjörtum, úlfum og selum. A íslandi eru þrjú eld- 
fjöll Hecla, Helga og la Croix (Krossfjall), þau fjöll eru öll 


') í Tindastóli segir höf. að finnist margir agatar og sjaldgæfir 
gimsteinar, einkum i Glerhallavik og Ódáðahrauni(I) (Oodahraun, en 
uveysom Klint), bls. 480. Um Geysir segir hann (bls. 482) »hvor af 
en stor Klippe eller Steen udspringer en Aare med koldt Vand, og en 
Alen nedenfor paa samme Klippe en anden Aare med varmt Vand, og 
har derhos dette besynderligste, at hver 3je Time efterfölger dette 
Spring eller Veld Havets Ebbe og Flod«. 

s ) M. Pascoud: Historico political geography. London 1726-8vo. 
2 Voll. Um Island I. bls. 189-191. 

3 ) Lenglet Dufresnoy (Methode pour etudier la géographie, Paris 
1736), telur líka þorpin Kurdar og Sirda (á líklega að vera Kirkjubær 
og Síða) á Austurlandi, og Gils á Vesturlandi. Nicolle de la Croix 
(Géographie moderne, Paris 1769,) segir að Gils sé lítið þorp við 
botninn á samnefndum firði (Gilsfirði). Lengi haldast vitleysurnar; í 
danskri kennslubók, sem ætluð er alþýðuskólum (L. Nnrreslet: Stette- 
punkter for Jordbeskrivelse, Sproglære og Regning. Slagelse 1892. bls, 
3) er sagt, að Skálholt sé enn biskupssetur. 

4 ) Bested = Bessastaðir; Hanar = Hafnarfjörður; Keplarwick = 
Keflavík. 

22 * 


Digitized by Google 



340 


mjög há og snævi þakin og spúa eldi, sjöðandi vatni, fossum 
af brennisteinsvökva, sem brennur eins og vínandi, svartri 
ösku og stórum vikrum, og það með svo miklum hvellum, 
að mestu þrumur eru ekki eins ægilegar. fslendingar halda, 
að þar sé mynni vítis, og þykjast sjá þar hersveitir púka, sem 
flytja þangað sálir fordæmdra, einkum þegar orustur eru 
háðar. Vestan til á eynni er vatn, sem alltaf ry : kur, og er 
þó svo kalt, að allt verður að steini, sem i það er látið; úr 
öðru vatni á miðri eynni rjúka banvænar gufur, svo fuglar 
deyja, er yfir fljúga. A vissum tímum ársins reka, af sér- 
stakri náð forsjónarinnar, frá norðri að ströndum landsins 
á ísjökum stórir trédrumbar, og með þeim hirtir, refir, birnir, 
úlfar og einhyrningar; þá standa ibúarnir i hópum niður við 
sjóinn og bíða eptir björginni; timbrið nota þeir í byggingar 
og til eldiviðar, en dýrin til matar sér. f*ar eru margar 
tærar og heilnæmar uppsprettur, og sumar eru álitnar eins 
nærandi eins og bjór; á íslandi eru líka margar tjarnir, vötn, 
lækir og skipgengar ár, fullar af allskonar fiskum, þar eru 
firðir margir, en fátt um liafnir og víggirta bæi. íslendingar 
eru smáir vexti, en sterkir og langlifir; þeir eru fávísir og 
hjátrúarfullir, og vanalega mjög fátækir; kofar þeirra eru 
byggðir úr timbri og hálfir í jörðu sakir hvassviðra og til 
þess menn geti haldið á sér hita. íslendingar voru í forn- 
öld skynsamastir allra á Norðurlöndum, og geymdu fornsögur 
sínar í jjóðum og rituðu þær á eigin tungu, en það er 
gotneska, sem þeir tala enn. 1 A Norðurlandi er þéttbýlast, 
en annars er landið fámennt og strjálbyggt. Lýsingin endar 
með sömu klausunni eins og hjá P. Gordon (II., bls. 221), 
þar sem hann talar um villimenn og skurðgoðadýrkendur, er 
búi i hellum uppi í landinu. 

t ýmsum frönskum landfræðisbókum frá þeim tíma eru 
alllangir kaflar um ísland, t. d. í bókum eptir Nicolle de la 
Croix, Lenglet Dufresnoy, Noblot, Abraham du Bois, J. Palairet, 

') Sumir fræðimenn hafa sagt, að mikil líking sé milli tungu 
íslendinga og Japansbúa(!), og því hafi víst fyrrum verið samgöngur 
þar á milli landa, sbr. Duret: Tresor des Langues, bls. 922. er 

Adelung: Geschichte der Schiffahrten, Halle 1768, vitnar í, bls. 440. 


Digitized by Google 



341 


J. Vaissete 1 o. fl., en allt er það af sama tagi, gömlu lýsing- 
arnar og gömlu kerlingabækurnar teknar upp aptur og fáar 
nýjar vitleysur; Dufresnoy segir þó, að alþing hafi aðsetur 
sitt í Skálholti og íslendingum þyki slæmt nauta- og kinda- 
kjöt, Palairet og A. du Bois segja, að á Hólum sé ágæt höfn, 
og Palairet, að Noregskonungur hafi fundið ísland árið 890 o. s. 
frv. í ýmsum þýzkum störum landfræðisbókum eru Iika 
orðrnargar lýsingar á Islandi, sem ekkert er á að græða. 
Rappélhis * fer eingöngu eptir bók Martinieres og gerir mikið 
úr göldrum og fjölkyngi íslendinga, sem eru svo skyggnir, 
að þeir heiman að frá sér sjá glögglega hvað gerist inni í 
húsum annara manna í fjarlægum löndum. Melissantes 8 segir, 
að Norðmenn hafi tvisvar numið land á íslandi, en í fyrra 
skiptið fluttu þeir sig aptur burt til heitari landa; hann segir 
ennfremur, að borgin Keplawick hafi beðið mikið tjón í jarð- 
skjálfta 1653, sem enginn fótur er fyrir. Chr. B. Háckhel 
segir meðal annars um Heklu: ‘Þegar hin eldfimu efni eigi 

geta fengið útrás, þá framleiða þau allskonar hljóð, sem ekki 
eru ósvipuð ýlfri, þess vegna halda ýmsir auðtrúa menn, að 
þar sé helviti, og að sálir fordæmdra kveljist þar«. Höf. þessi 
segir ennfremur, að Skálholt sé aðselursstaður stjórnarinnar 
á íslandi, og á Hólum sé góð höfn, en sú borg sé lítil og 
engir múrar í kringum hana. 4 

') Nicolle de la Croix: Géographie moderne, Paris 1769-8vo (um 
ísland II., bls. 62—63). Lenglet Dufresnoy: Methode pour etudier la 
géographie. Paris 1736-8vo (II., bls. 22 — 26). Noblnt: Géographie 
universelle. Paris 1726-8vo (I., bls. 147—48). Abraham du Bois: La 
géographie moderne. Leide 1729-4“ (I., bls. 439-440). J. Palairet : 
Nouvelle introduction á la géographie moderne. Londres 1766-8vo (I., 
bls. 216 — 217). J. Yaissete: Géographie historique, ecclesiastique et 

civile. Paris 1766, 4 bindi í 4°, og 12 bindi í 8vo. (Um ísland í 4“ 
útgáfunni I., bls. 101 — 104). 

*) E. Q. Happclii Mundus mirabilis tripartitus oder wunderbare 
Welt in einer kurzen Cosmographia furgestellet. Ulm 1708-4°. (Um 
ísland II., bls. 363 - 64, og III., bls. 902—906). 

8 ) Melis8antes: Cosmographia novissima oder allerneueste und 
aecurate Beschreibung der gantzen wunderbaren Welt. Frankfurt 
und Leipzig 1716-4°, bls. 968 — 959. 

4 ) Chr. B Háckhel: Allgemeine und neueste Welt-Beschreibung. 

Ulm 1739—40-4-“. (Um ísland I., bls. 860, og II., bls. 3102-3104). 


Digitized by Google 



342 


A fyrri hluta 18. aldar hafa víst mjög fáir ferðast til 
íslands sér til fróðleiks og skemmtunar. Baron Eggers getur 
um handrit af ferðasögu einhvers ókunnugs manns (N. L.), 
sem á að hafa ferðast á íslandi og ritað bók um ferðina 
1717. en hvað orðið er af þvi handriti vitum vér ekki. 1 1 
Vatnsfjarðarannál stendur: »1756: Hér kom inn danskur 

hofjunker von Brandt upp á forlysting«,* en hvaða 
frægðarverk hann hefir unnið vitum vér heldur ekki. Nicolai 
Mohr getur þess í náttúrusögu sinni, að 69 spurningar haO 
1742 verið lagðar fyrir lærða menn á íslandi, og 34. spurn- 
ingin hafi verið um það, »hvort íslendingar auk mós einnig 
brenndu gömlum íshnausum, sem orðnir væru steingjörvir 
og harðir af elli?« Segir Mohr að skólastjóri á Hólum hafi 
svarað spurningunum, og tilfærir svar hans uppá fyrrnefnda 
spurningu.® Eg hefi fundið spurningar þessar í ríkisskjala- 
safninu á íslenzku,* en ekki veit eg með fullri vissu 


') Reise-Beskrivelse til Island, hvorudi omstændig forklares Landets 
Egenskab og Naturens Virkning i Landet, saa og tndbyggernes Sæder, 
Skikker, Waner, Forhold. Handel, Negotie, 0fIrighed, Lærde Mænd og 
Sprog etc.; altsammen med historiske Anmærkninger og naturlige 
Aarsagers Betragtning beskrevet af en curieus Liebhaber, som har 
paaiaget sig denne Reise. Kjöbenhavn 1717, 192 bls. 8vo. Bókin var 
tileinkuð >sira Teiter* á ísafirði (liklega síra Teiti Pálssyni f 1728) og 
undir tileinkunnarorðunum stóðu upphafsstafirnir N. L. (C. U. D. Eggers: 
Beschreibung von Island. Kopenhagen 1786. I., bls. 63 — 64). Eggers 
segir, að aðalefni ritsins hafi verið: almenn lýsing íslands, frjósemi 
landsins, um vilt og tamin dýr, um fugla og fiska, um vatnið, um flóð 
og fjöru, um Heklugos, um loplið, um uppkomu sólar og sólsetur. 
skipting dags og nætur og ársins, um íbúana, siði þeirra, klæðnað. 
hýbj’li og búskap, um verzlun, um yfirvöldin, um lærða menn og um 
islenzka tungu. 

’) Vatnsfjarðarannáll yngri. Hrs. J. S. nr. 39. fol. 

s ) N. Moltr: Forseg til en islandsk Naturhistorie. Kjebenhavn 
1786. bls. 324-326. 

4 ) Titill hinna íslenzku spurninga er þessi: »Eptergrenslan um 

margt og mikeð, sem áhrærer ísland, útlögð epter danskri for- 
skrift eins secretera í Kaupmannahöfn, hvered afhendte þetta 
til úrlausnar og andsvars nokkrum íslenzkum, sem var sendur 
af Dana konungi til íslands Anno 1741«-4°. »Secreteri« þessi er lik- 
lega E. J. Jessen. 


Digitized by Google 



343 


hver hefir í fyrstu skrásett þær. Um það leyti var í Dan- 
mörku töluverður áhugi á því, að fá vitneskju um ísland, 
og hagi íslendinga, þá var Harboe sendur til íslands, þá var 
sýslumönnum boðið að semja sýslulýsingar, og 1742 var 
danska visindafélagið stofnað. Hin kynlega spurning um 
ísinn, er ekki svo óeðlileg, sem sýnist í fyrstu; í fornum 
bókum var þess opt getið, eins og fyrr hefir verið áminnst, 
að þegar hafisjakar rækjust saman, þá kviknaði í þeim, þetta 
hafði um langan aldur gengið bók úr bók i útlöndum, og 
var því ekki undarlegt, þó menn spurðu hvort nokkur tilhæfa 
væri í sögu þessari. Það mun hafa verið Gunnar Pálsson, 
sem svaraði spurningunum ; hann var skólameistari á Hólum 
1742—1753. 

Spurningar þær, sem hér um ræðir, eru eiginlega 70 að 
tölu, og eru þær svo nákvæmar og yfirgripsmiklar, að það 
var með öllu ómögulegt að svara þeim í þá daga til fullnustu, 
og hver sem það vildi gera, hefði orðið að^'skrifa stóra bók. 
Náttúrufræði íslands var þá svo litt kunn, að ekkert viðlit 
var til, að viðunanlegar skýrslur fengizt um þær greinar, er 
snertu náttúru íslands; höf. vill t. d. fá skýrslu um öll dýr, 
smá og stór, sem til eru á íslandi, jafnvel nú á vorum dög- 
um væri ekki hlaupið að því, að gjöra slika skýrslu. Þar 
er víða spurt um ýmsar gamlar skröksögur, hvort þær séu 
sannar, t. d. hvort íslendingar selji hagstæðan byr, hvort 
vötn séu svo eitruð, að fuglar deyi, er yfir fljúga, hvort upp- 
sprettur breyti svartri ull í hvíta, hvort jarðeldar brenni alla 
hluti nema hör o. m. fl. í*ar er spurt um lögun íslands og 
hnattstöðu og fjarlægðir milli ýmsra staða, margt um lopts- 
lag, hafis og sævardýpið kringum ísland, sem enginn þá vissi 
neitt um; þar er spurt um sjúkdóma, dýr, jurtir, steina og 
málma, um landslag, eldfjöll, hveri, um alla siði og hætti 
íslendinga, gáfur þeirra og eðli, um mannfjölda, um sögu 
íslendinga og bókmennlir að fornu og nýju, um landsstjórn 
og kirkjustjórn, um verzlun, lög og réttarfar og ótal fleiri 
hluti, sem hér yrði of langt að telja, þar er jafnvel spurt 
um það, hvernig íslendingum líki stjórn Danakonungs. 
Spurningar þessar eru eflaust settar saman af einhverjum 


Digitized by Google 



344 


forvitnum fræðimanni, en ekki af neinu vísindafélagi, eins 
og sumir hafa haldið, 1 * 3 * * * Einhver íslendingur hefir reynt að 
svara spurningum þessum stuttlega; svör hans eru lika 
geymd í ríkisskjalasafninu.® Ritgjörð þessi er þó í alla staði 
ómerkileg, þvínær eingöngu samliningur úr eldri bókum, fátt 
frá eigin brjósti, og það fremur lélegt. Um sama leyti sem 
spurningar þessar voru sendar fslendingum, hafði danskur 
embættismaður E. J. Jesscn-Schardeböll (1705 — 1783) í hvggju 
að semja nákvæma lýsingu Danaveldis; hann varð 1737 ritari 
i stjórnarráði kirkjumála og siðan i kanselliinu, að lokum 
varð hann aðalumsjónarmaður kirkna f Danmörku (1754). 
Jessen þessi var riðinn við þau mál, er snertu sendiför 
Harboes til íslands, og öll likindi eru til þess, að hann hafi 
samið spurningar þær, sem hér um ræðir (1741), og hefir 
ætlað sér að nota tækifærið, er Harboe var sendur, til þess 
að fá sem bezta vitneskju um ísland; það er líka sennilegt, 
að hann hafi átt einhvern þátt í þvi, að sýslumönnum á ís- 
landi var boðið að semja sýslulýsingar. Greifarnir Carl og 
Johan v. Holstein hvöttu Jessen til að koma í verk ríkis- 
lýsingunni, og mæltu fram með honum við stjórnina; voru 
þá frá kansellíinu sendar spurningar í allar áttir, og líklega 
til íslands Iika, var fáum þeirra svarað í Danmörku sjálfri, 
en mörgum í Noregi, og varð það til þess, að Jessen tók að 
semja lýsingu Noregs, 8 eða sá um að hún var samin, átti 
bók þessi að verða mjög stór og yfirgripsmikil (8 bindi í 4°), 
en aldrei kom út nema fyrsta bindið. Eitt bindið átti að 
vera um ísland, Grænland og Færeyjar. Rit þetta hefði 
eflaust orðið hin mesta fróðleiksbók, ef það hefði allt komið út. 

1 það getur ekki verið rétt, sem Sigurður Jónasson segir (Annaler 
for nordisk Oldkyndighed 1868, bls. 298) að danskt vísindafélag hafi 
samið þessar spurningar. 

s ) Nogle Remarquer samlede i Anledning af forelagte Quæstioner 
om Island. Rigsarkivet. Ritgjörð þessi er ef til vill eptir Jón Mar- 
teinsson? 

3 ) Erich Johan Jessen-Schardeböll : Det Kongerige Norge frem- 

stillet efter dets naturlige og borgerlige Tilstand. Tom. I. Kjöbenhavn 

1763-4° (668 bls.). Norðmaður einn, Hans Steenbuch að nafni, hefir 

með aðstoð Jessens samið þetta bindi. 


Digitized by Googfe 



345 


Eins og alkunnugt er, og vér fyrr höfum getið, var 
Ludvig Harboe (1709 — 83) sendur til íslands 1741 til þess að 
líta eptir ástandi kirkna og kennidóms, dvaldi hann hér á 
landi 1741 — 45, og gjörði margar þýðingarmiklar breytingar 
og umbælur á kirkjustjórn landsins, skólum og öðru. 1 Harboe 
ritaði ýmislegt um Island, einkum um sögu siðbótarinnar. Til eru 
ennþá bréf nokkur, 3 er Harboe skrifaði kunningjum sinum 
fyrstu árin, er hann dvaldi á íslandi, þau eru rituð á þýzku. 
í þeim er ýmislegt fróðlegt um ástandið á fslandi i þá daga, 
en ekki er þar nein eiginleg landlýsing. 8 

Arið 1746 kom út i Hamborg bók um ísland eptir 
Johann Anderson borgmeistara (1674 — 1743), höfundurinn var 
þá dáinn, og bókin var gefin út eptir handritum hans, og er 
æfisaga hans framan við. 4 Anderson var lærður maður og 
vandaður og í miklum metum; hann segist i formálanum 
ætla að gefa drottni dýrðina og lýsa dásemdarverkum hans, 
er lýsi sér jafn dýrðlega í náttúru og mannlífi hinna norð- 
lægu landa eins og í suðurlöndum. Höf. hefir viljað gjöra 

') P. Pjeturason: Historia ecclesiastica Islandiæ. Hauniæ 1841-4°, 
bls. 465—471. 

s ) Ny kgl. Samling nr. 1670-4° og hdrs. J. S. 666-4°. 

°) Sökum þess að aðalinntak bréfa L. Harboe’s er nú n)'prentað 
í »Eimreiðinni« III., bls. 183-193, felli eg hér burt ágrip það af bréf- 
unum, sem eg hafði samið, þvi óþarfi er að prenta þau tvisvar, Eg 
leyfi mér að eins að geta eins atviks, sem ekki stendur í »Eimreiðinni«. 
í bréfi til Jessens 2. sept. 1741 lýsir Harboe ferðinni til íslands og 
segir þar sögu um hvali, er þeir sáu, og lýsir sagan því, að athugunar- 
greind skynugra manna annaðhvort hefir þá verið ófullkomin, eða þeir 
blygðuðust sin ekki að ýkja, ef svo bauð við að horfa. 12. ágúst voru 
3 hvalir 26—30 álna langir að leika sér hjá skipinu, lagði af þeim 
hinn megnasta óþef og þeir hneggjuðu eins og hestar, þrisvar var 
skotið á þá rennikúlum, en það hafði engin önnur áhrif en þau. að 
þeir stungu sér snöggvast. f>essi hvalaleikur héldu sjómenn væri fyrir- 
boði fyrir illviðri, enda brá svo við um kvöldið, að það gerði ofsa rok, 
sjór braut glugga í lyptingu og gerði Harboe rennvotann í rekkjunni. 

4 ) Johann Anderaon: Nachrichten von Island, Grönland und der 
Strasse Davis zum wahren Nulzen der Wissenschaften und der Hand- 
lung. Hamburg 1746, 8vo. (Um ísland bls. 1 — 144). Á dönsku: 
Efterretninger om Island, Grönland og Strat Davis. Kjöbenhavn 1748, 
8vo. (Um ísland bls. 1—136). 


Digitized by Google 



346 


rit sitt sem bezt úr garði, og segist ætia að hrekja hinar 
mörgu lygasögur, sem gangi uin fsland; til þess að koma 
þessari fyrirætlun fram, segist hann hafa leitað uppiýsinga 
hjú skipstjórum og undirkaupmönnum, sem flytja vörur frú 
íslandi til Glúckstadt og Hamborgar. Margt fer öðru vísi en 
ætiað er. Anderson trúði sögumönnuin sinum of vel, og af 
því leiddi, að bók sú, sem hann ætlaði aó gjöra sem vand- 
aðasta og sannorðasta, varð einliver hin vitlausasta og ill- 
orðasta, sem nokkurn tiina hefir verið skrifuð um ísland. 
f’etta er auðsjáanlega mest að kenna sögumönnum hans. 

Fyrri hluti ritsins, um náttúru landsins, er miklu skyn- 
samari en hinn seinni, um þjóðina; í náttúrusögu þeirra tíma 
hefir Anderson verið allfróður, hann hefir í þessari bók ritað 
nokkurskonar yfirlit yfir náttúrusögu ísiands, og þó margt 
sé þar skakkt, þá er þar þó allmörgu safnað saman, sem 
fróðleikur var í fyrir lesendur þeirra tíma. 011 skynsemi 
fer út um þúfur þegar höf. fer að tala um ísiendinga, siði 
þeirra og háttalag, og er furða, að hann skuli hafa verið svo 
barnalegur, að láta telja sér trú um margt af því, sem þar 
er borið á borð fyrir lesendurna ; hann hefði þó að minnsta 
kosti átt að skilja, aó ekkert þjóðfélag gat staðizt, ef einstak- 
lingarnir voru jafn siðferðislega spiltir, latir og heimskir eins 
og hann segir að Islendingar séu. Sjómenn þeir, er Ander- 
son hefir haft tal af, hafa varla þekkt aðra íslendinga en 
hinn lélegasta sjóþorpalýð, þó fært allt á verra veg, og logið 
sögum inn í til smekkbætis. Ef bornar eru saman sögur 
þeirra Andersons og Blefkens, er auðséð, að þær eru af 
sama toga spunnar, soðnar saman úr sjómannaþvaðri. Til 
allrar hamingju er bók Andersons hin seinasta skröksögubók 
um ísland, sem nokkuð kveður að, margar vitleysur eru 
náttúrlega í miklu nýrri bókum, og það jafnvel á vorum 
dögum, en bækur í sama gerfi og Biefken, Martiniere og 
Anderson hafa ekki birzt síðan. í’vættingur Anderson’s 
um lifnaðarhætti íslendinga var þegar rekinn öfugur aptur á 
bak af Jóni Þorkelssyni og nokkru síðar dyggilega af Horre- 
bow, þess vegna urðu áhrif bókar Anderson’s miklu minni 
en hinna f'yrri bóka; nú var líka farið að birta yfir, og brátt 


Digitized by Google 



347 


kom Eggert Ólafsson fram á sjónarsviðið, og þá komst þekk- 
ingin um ísland i allt annað horf en áður hafði verið. 

Aðalinntak bókar Anderson’s er hérumbil á þá leið, 
sem hér segir, en eðlilega verður rúmsins vegna að sleppa 
mörgu. Anderson byrjar bók sína með þvi að lýsa landinu, 
sem hann heldur að liklega hafi myndast um það leyti, sem 
syndaflóðið gekk yfir jörðina. Island er mjög hrjóstrugt, 
fullt af háum fjöllum, klettum og jöklum ; á hálendi íslands 
búa engir nema nokkrir afbrotamenn, sem í örvæntingu hafa 
flúið þangað. Vegir eru engir á íslandi, flest fara menn fót- 
gangandi, en þar sem bezt er yfirferðar má klöngrast á 
hesti. Jarðskjálftar eru þar mjög tíðir, enda er það eðlilegt, 
því fjöll og jarðvegur er allur holóttur og bergtegundirnar 
mjög eldfimar. Arið 1726 kom svo mikill jarðskjálfti á 
Skagaströnd, að hátt fjall hvarf á einni nóttu og þar mynd- 
aðist djúpt vatn, er fjallið hafði áður verið; annað hyldýpis- 
vatn þornaði upp, og botn þess hófst hauxa en landið i 
kring. 1 Jarðvegur á íslandi er allur fullur af brennisteini 
og saltpétri, og stendur það öllum jurtagróðri fyrir þrifum. 
Opt kemur gerð i jarðveginn og jarðeldar brjótast út og gera 
mikinn skaða. Árið 1729 kom upp eldur i héraðinu Huus- 
wich og brenndi þorpið Myconfu, 2 svo allur grasvegur, kirkj- 
ur, hús, kindur, kýr og hestar brunnu til ösku; logarnir fóru 
svo hart um jörðina, að menn urðu að hlaupa allt hvað af tók 
til þess að komast undan. Eldur þessi eyddi þrjár kirkju- 
sóknir, og lá við sjálft, að aðrar þrjár yrðu fyrir sömu af- 


‘) Hér er eflaust blandað málum, þá var enginn jarðskjálfti á 
Skagaströnd eða þar í kring, en árið 1720 féll ógurleg skriða úr fjalli 
i Vatnsdal og gerði mikið jarðrask, og hefir sögumaður Anderson’s 
líklega haft fyrir sér einhverja sögu um þetta. Jón Espólín segir svo 
frá atburði þessum (Árb. IX., bls. 68): »Nóttina eptir hinn 10. okto- 

bris féll grjótskriða ógurleg úr fjallinu upp undan Bjarnastöðum í Vatns- 
dal ok tók af bæinn ok 6 menn, var þar með bóndinn ok kona hans, 
hljóp hún síðan í ána, ok stíflaði hana, svo ei mátti framkomast; náði 
sú skriða suður til Mársstaða, og tók þar nokkuð af velli, en spillti 
sumu, varð af henni og svo stiflum þeim, er áin gjðrði, mikill skaði á 
jörðum beggja vegna í dalnum, allt fram að Hvammi og Kornsá«. 

*) Hér er átt við jarðeldana við Mývatn 1724—1729. 


Digitized by Google 



343 


drifam, en þá sendi drottinn svarta þoku og hellirigningu, 
er slökkti eldinn. Öll fjöll eru eldbrunnin á íslandi; þegar 
minnst varir, springa þau f sundur með ógurlegum hvelli, 
og st'eypa ösku og hrauni yfir bygðirnar. Fjall eitt við 
Portlands Bay, sem aldrei hafði áður gosið, gaus ógurlega 
1721, 1 og eyddust stór héruð af grjóti og loga, þá varð einnig 
sá atburður, að stór hluti fjallsins losnaði og rann fram í 
sjó; í þrjá daga var loptið svo fullt af ösku, að aldrei sást 
til sólar, og hin tvö næstu ár varð kvikfénaði illt i munni 
af ösku og grjótmylsnu, sem fallið hafði á beitarlöndin. 
Þegar eldurinn var kominn frá fjallinu niður á jafnsléttu, 
rann hann 18 mílur neðanjarðar. 

Hekla gýs ekki nema við og við, en það er ómögulegt 
að komast upp á hana fyrir gjám og klungrum. Hálfa mílu 
frá Heklu er heitt stöðuvatn, sem þó er heitara á vetrum, 
i því kviknar af sjálfu sér þrisvar á ári, og brennur vatnið 
með smáum björtum Iogum hvert sinn í 14 daga, en er log- 
arnir slokkna, rjúka úr vatninu miklar gufur i nokkra daga. 
Nálægt Húsavík er heit uppspretta, er sýður þrisvar sinnurn á 
hverjum stundarfjórðungi, fyrst lítið, svo meir, og seinast 
alveg upp úr, á milli lækkar i henni og þetta skiptist alltaf 
á dag og nótt. Höf. lýsir heitum uppsprettum og laugum 
itarlega, og talar um hverafugla. 

I fjöllum á íslandi segir Anderson að sé mikill marmari, 
hann lýsir og silfurbergi, vikri og öðrum steinum. Af bjarg- 
harpeis og jarðbiki er mikil gnægð á íslandi, en mórinn er 
víðast hvar mjög slæmur, af þvi svo mikið er í honum af 
brennisteini, þessvegna fuðrar hann allt í einu upp með 
miklum ódaun; þó er góður mór hjá Hafnarfirði. Af agölum 
og hrafntinnu er mikil gnægð á íslandi; úr íslenzkri hrafn- 
tinnu lét Friðrik 4. gjöra skál með loki og vann smiðurinn 
í 4 ár að smiðinni, svo örðugt var að vinna steininn af því 
hann var svo stökkur. Eins og fyrr var getið, segir höf. að 
brennisteinn sé ákaflega mikill í jörðu á íslandi, einkum í 
votlendum dölum og mýrum; sumstaðar smitar svo mikill 

‘) Kötluhlaupifl 1721; Katla hafði, sem alkunnugt er, opt gosið iður. 


Digitized by Google 



349 


brennisteinn út úr klettunuin, að það má skafa af þeim 
breiinisteinsskófina annað og þriðja hvert ár. Fyrrum 
höfðu Danakonungar mikinn hagnað af því að láta safna 
brennisteini á Islandi, en nú er brennisteinsverzlunin hætt, 
sökum þess að bændum er illa við brennisteininn, þvi ef 
hann er þveginn og hreinsaður í fjörumáli, fælist allur fisk- 
ur burtu. 

Þó jarðvegur sé þunnur á Islandi, þá er þó grasvöxtur 
víða allgóður, einkum á Norðurlandi, grasið er svo kjarngott, 
að fénaður fitnar fljótt af þvi. Það er mjög örðugt að heyja 
á íslandi, af þvi jarðvegur er svo þýfður og grýttur, og því 
er ekki hægt að koma við ljáum, menn verða að skera grasið 
upp úr lautunum milli steinanna með smáum, bognum sigð- 
um. Höf lofar mjög skarfakál og islenzkar súrur, og segir 
jurtir þessar séu mjög hollar, einkum fyrir þá, sem skyrbjúg 
hafa. Kál og rófur geta ekki vaxið á Islandi, af þvi jarðvegur 
er svo ófrjór og kuldinn svo mikill, og þó hefir þetta opt 
verið reynt; korn getur heldur ekki þroskast, og því sér al- 
þýða manna aldrei brauð. Söl gefa menn stundum peningi; 
skepnurnar fitna reyndar af þeim, en kjötið verður viðbjóðs- 
legt á bragðið. I haróindum eta menn lika stundum steikt 
söl, en fá af þeim vinda og niðurgang. Hvítabirnir koma 
stundum á vorin til Islands með hafisnum, þá hafa menn 
verði úti lil þess að njósna um komu þeirra, safnast bændur 
svo að þeim og drepa þá. Refar eru mjög algengir og veiða 
íslendingar þá í net og dýraboga og með eitri, en skjóta þá 
ekki, af því íslendingar hafa skömm á öllum skotvopnum. 

Hestar og kindur eru smávaxnar og verða að ganga úti 
á vetrum og bjarga sjer sjálfar; á vetrum elta kindurnar 
alltaf hestana, þvi þeir brjóta skarann af snjónum fyrir þær 
með hófum sínum, sjálfar geta þær ekki með hinum veiku 
fótum sínum krafsað snjóinn burtu, en með því að ganga f 
slóð hestanna geta þær náð i mosann, sem er undir snjón- 
um ; þegar hart er, naga þær stundum töglin af hestunum. 
í snjó og hríðum hlaupa kindurnar jafnan undan vindi og 
þá opt út í sjó, svo þær drukkna. Islenzkar kindur, bæði 
ær og hrútar, hafa vanalega fleiri en 4 stór og snúin horn 


Digitized by Google 



350 


og allt upp að 8, stendur eitt hornið vanalega beint 
fram úr enninu; nautgripir hafa aptur á móti engin horn; 
þessu er svo visdómslega fvrir komið af þvi að féð þarf 
horna þessara til þess að verja sig gegn stórum ránfuglum, 
en nautgripirnir þurfa ekki að óttast þá. Að öðru leyti segir 
höf. allskynsamlega frá fjárræktinni á Tslandi. Höf. getur 
meðal annars myla þeirra, sem stundum finnast i kindar- 
mögum og segir hvernig þeir myndast. Mjólk er hið helzta 
læknismeðal á íslandi ; nýmjólk drekka engir nema sjúklingar, 
aðrir dekka áir, og þegar þær eru orðnar gamlar og súrar, 
blanda menn vatni saman við. íslenzka smjörið er ákaflega 
hárugt, af þvi það er ekki saltað verður það brátt grænt eða 
svart, þrátt, þefillt og viðbjóðslegt, svo það er varla hægt að 
gera það ætt fyrir háseta á dönskum skipum, þó það sé 
brætt upp aptur. 

Arnir á íslandi eru mjög stórar og grimmar og gjöra 
mikinn skaða með því að drepa ungan fénað, ekki ráðast 
þær á menn, nema þegar þær einhverntfma af hendingu hafa 
smakkað mannshold af sjóreknu líki, þá verða þær svo 
sólgnar í það, að þær gripa 4 og 5 ára börn og fljúga með 
þau i hreiður sfn. Anderson talar líka um fálka og segir 
frá fálkaveiðum, hvernig þær eru framkvæmdar á íslandi, og 
frá fálkaskipinu, sem flutti fálkana árlega til Danmerkur. 
Stórir máfar (svartbakar) veiða hrognkelsi (Runmave) og 
draga þau f land, bændur láta krakka sína passa upp á þegar 
máfarnir koma með fiskana í land, svo reka börnin þá burtu, 
taka fiskinn, og færa hann foreldrum sinum. Helsingjar koma 
að Austurlandi í stórhópum, og eru þá svo þreyttir af að fljúga 
yfir hafið, að þá má drepa svo þúsundum skiptir. Af mörg- 
um íslenzkum sjófuglum er hið megnasta Iýsisbragð, en um 
slíkt kæra íslendingar sig ekki; alla fugla, sem þeir ná í, 
annaðhvort með þvi að klifra eptir þeim í björgum, eða þeir 
grafa þá upp úr sandinum, láta þeir í pottinn, sjóða á sinn 
hátt, og láta það svo í sina ágætu maga, án þess þeim bjóði 
nokkuð við því. Frá æðarfugli og æðardún segir höf. nokk- 
uð og meðal annars þessa sögu. Ef menn reka staf, sem 
er hálf alin á lengd, niður i mitt æðarfuglshreiður, heldur 


Digitized by Google 



351 


æðarkollan áfram að verpa þangað til eggjahrúgan nær upp 
fyrir enda stafsins, svo fuglinn getur setið ofan á, en hann 
tekur þá svo nærri sér, að hann deyr á eptir. Anderson 
segir, að íslendingar fmyndi sér, að lómar eigi hvergi hreiður, 
en geymi egg sin undir vængjunum. Geirfuglar segir Ander- 
son að séu mjög sjaldgæfir, og séu hvergi til nema á Geir- 
fuglaskerjum. íslendingar halda, að það viti á einhver stór- 
tiðindi, ef geirfuglar sjást, enda sáust nokkrir geirfuglar árið 
áður en Friðrik konungur 4. dó. 1 

Anderson segir allitarlega frá fiskum og hvölum í höf- 
unum við ísland; hann segir, að það sé ógurleg mergð af 
sild, sem gengur inn í voga og víkur, en íslendingar hafa 
ekki nærri þau not af þessari auðsuppsprettu sem vera ætti. 
Sumar sildir eru 3 kvartil á lengd og 3 fingra digrar, og 
kalla fiskimenn þær síldarkónga af því þær eru foringjar 
fyrir stórum síldartorfum. Ennfremur talar höf. um þorsk- 
veiðar við ísland og fiskverkun, hann nefnir og margar aðrar 
fiskitegundir og lýsir þeim nokkuð. Flyðrurnar eru svo stórar 
við ísland, að þær vega 400 pund; höf. getur og um rikling, 
og segir frá hvernig hann sé verkaður; riklingur var í þá 
daga tilbúinn og notaður ekki að eins á Islandi, heldur lika í 
Noregi og Norðurþýzkalandi. f*egar íslendingar sjá til hvala 
þeirra, sem elta síldartorfurnar, hlaupa þeir í báta sina og 
taka með sér skutla, spjót og hnífa, og róa út fyrir hvalina 
þegar vindur stendur á land, síðan ausa þeir úr bátum sin- 
um í sjóinn blóði, sem þeir hafa með sér, en þá hræðast 
hvalirnir og hlaupa á land; þegar vindur stendur af landi 
hræða þeir hvalina með grjótkasti, skarkala, ópum og hávaða. 
Marsvin reka íslendingar líka á land i júnimánuði, því á þeim 
tíma árs vex blaðka fyrir augu þeirra, svo þau verða blind 
um stund, og verða þvi ekki vör við land, fyrr enn þau reka 
sig á það. Anderson gelur þess meðal annars, að rnýs deyi 
i Viðey, ef þær koma þar inn i kirkjugarðinn.* 

') J>etta er eintóm vitleysa; geirfuglar voru í þá daga algengir og 
voru árlega drepnir hundruðum sarnan við Suðurnes. 

s ) Til samanburðar má hér setja kafla úr jarðteiknabók porláks 
biskups helga: »Á þeim bæ, sem í Viðcy heitir, spilltu mýs kornum 


Digitized by Google 



352 


Anderson segir, að íslendingar marki veður af norður- 
ljósum; þegar norðurljós eru gul og bleik, veit það á þurrt 
veður með frosti, en ef þau eru rauðleit, kemur regn eða 
vindur; að minnsta kosti er það vist, að þegar norðurljós 
eru mjög fögur og hoppandi, þá má búast við áköfum stortni 
eða miklu frosti. Islendingar segja, að norðurljós séu nú á 
timum orðin algengari en fyrrum. Anderson heldur að 
norðurljós komi af því að kviknar í brennisteinsgufum hátt 
uppi í loptinu, og það er því eðlilegt að mikið sé af norður- 
Ijósum á íslandi, þar sem brennisteinsgufur stíga upp frá 
ótal eldfjöllum ; i heitum löndum kviknar strax í slíkum guf- 
um niðri við jörðina og þær verða að hrævareldi, þrumum 
og eldingum, en i heimskautslöndum stíga þær hærra upp í 
loptið og sakir kuldans kviknar ekki í þeim fyrr en þær efst 
í lopthvolfinu hrúgast og þjappast saman. Hrævarelaar eru 
algengir á fslandi og leika þeir um stafi, járnnagla, möstur 
skipa og jafnvel um hatta og húfur manna. »Hinir fávísu 
og huglausu lslendingar eru (eins og hinn heimski almúgi 
annarsstaðar) mjög hræddir við hrævarelda, þó þeir ekki 
kveiki í neinu; þegar þeir verða varir við þá loka þeir öllum 
hurðum, svo að hrævareldurinn sameinist ekki arineldinum, 
því þá getur kviknað í öllu*. A íslandi eru að eins tvær 
árstíðir, sumar og vetur, sem allt í einu skiptast á, þar er 
hvorki vor né haust, þó er veturinn mikiu lengri en sumarið 
og opt snjóar á sumrum, þó kemur stundum ákafur hiti, svo 
menn verða að fara úr öllum fötum, og svo kemur vanalega 
næstu nótt grimmdarfrost og morguninn eptir er allt hulið í 
snjó. Sjórinn er miklu saltari við ísland en annarsstaðar. 
Loptslagið er heilnæmt fyrir þá sem eru vanir því frá blautu 
barnsbeini, en óhollt fyrir útlendinga. 


ok ökrum, svá at varla mátti við búa. Ok er porlákur biskup gisti 
|iar. báðu menn bann þar sem annarsslaðar fulltingis í slíkum vand- 
ræðum. Hann vígði þá vatn ok stökkti ifir eyna, utan um eitt nes, 
þat firirbauð hann at erja; varð ok eigi at músunum mein í eyjunni 
meðan þvi var baldit. Löngum tíma siðarr örðu menn hlut af nesinu; 
hlupu þá mj's um alla eyna; var þar viða jörð hol ok full af músum«. 
Bisknpasögur I., bls. 293. 


Digitized by Google 



353 


íslendingar eru heilsugóðir og kraptamiklir, svo þeir þola 
allt, af þvi þeir líka jafnan hafa verið illu vanir, vondum mat, 
slæmum atbúnaði og örðugri vinnu. íslendingar verða mjög 
gamlir, margir nærri tíræðir, og eru jafnan hraustir og heilsu- 
góðir fram á elliár; þeir eru vel vaxnir, og hafa fagrar, hvítar 
og heilbrigðar tennur. Konur eru engu óstyrkari en karlar. 
>t'ær fæða börn sín hæglega, baða sig strax á eptir, 
og hlaupa svo burtu*. Sjúkdómar eru sjaldgæfir á Is- 
landi og læknast fljótt þó læknar séu þar engir; til heilsu- 
bótar drekka menn nýmjólk, tyggja tóbak eða fá sér 
vænan sopa af brennivíni til þess að koma maganum 
aptur i lag. Mæður hafa sjaldan börn sfn iengur á brjósti 
en í 8 daga og lengst 14 daga, ef þau eru veikbyggð, síðan 
eru börnin sett á gólfið, og lokað ker með volgri mysu sett 
hjá þeim, upp úr kerinu er fjöðurstafur og svgur barnið 
mysuna gegn um hann eins og það þarf. Þegar þarf að 
flytja barnið til skírnar eða aðra langa leið, er látin upp i 
það dúsa, sem dyfið hefir verið f áir eða mysu. Eptir 8 
mánuði verður barnið að borða sama mat og foreldrarnir; reifar 
og ruggur þekkja menn ekki; þegar barnið er 14 daga gamalt, 
er það fært i brækur og Ireyju og lagt á gólfið, og þar verður 
það að skriða og velta sér eins og það getur bezt, þangað 
til það stendur upp af sjálfu sér og fer að ganga. 

Matur íslendinga er slæmur, matarilát óhreinleg og matar- 
tilbúningur allur mjög viðbjóðslegur. Aðalfæða íslendinga 
eru fiskagnir utan af þorskliausum, og stundum fiskbitar; 
þessu snara þeir öllu i pottinn, hella sjó á það, gefa sér 
ekki tima til að láta það soðna, en rifa það í sig hálfhrátt 
með mestu græðgi. Allt eta þeir saltlaust, bæði fisk og kjöt, 
og ekkert leggja þeir sér til munns, nema það sé orðið úldið 
og skemmt. Til eldsneytis nota flestir fiskdálka og bein, og 
hella grút yfir, í öskunni af þessu eldsneyti steikja þeir svið, 
sem er uppáhaldsmatur þeirra. Allt feitmeti þykir þeim gott, 
ekki að eins smjör, heldur og lýsi úr hákörlum, þorskum og 
hvölum. Af því koi nyrkja er engin á íslandi smakkar alþýða 
aldrei brauð, 1 en hefir harðan fisk i brauðs stað, þeir eta 

‘) Eins og opt hefir verið getið hér að framan, segja fiestar 

23 


Digitized by Google 



354 


við honum smjör sem hafa það, en aðrir spik, lýsi og tólg. 
Sumir gjöra brauð úr villikorni, sem þar vex, en það er 
óætt fvrir útlendinga. íslendingar drekka vatn, helzt jökul- 
vatn(!), og þessutan mysu. Ö1 og franskt vín flytzt til lands- 
ins, en af þvi menn láta það i óhreinar kyrnur, sem áður 
hafa verið notaðar undir mysu eða jafnvel lýsi, þá skemmist 
vinið fljótt. Brennivin er uppáhaldsdrykkur Islendinga, ungir 
og gamlir, konur og karlar blindfylla sig þegar þeir geta. 
Þegar íslendingar fást við hin liættulegu og örðugu störf sín 
á sjó og landi, er það aðalaugnamið þeirra og tilhlökkun, að 
þeir geti aflað sem bezt, svo þeir, er dönsku skipin koma, 
geti keypt sér sem mest af brennivini. Þegar þeir nú loks 
eru búnir að ná sér i brennivin, hætta þeir ekki fyrr en allt 
er búið, og taka heldur ekki handarvik fyrr en brennivinið 
er þrotið. 

Klæðnaður Islendinga er úr vaðmálum og skinnum mök- 
uðum i lýsi. Nærbrækur karla og kvenna eru áfastar við 
sokkana, og ná á körlum upp fyrir nafla, en á kvennmönnum 
að eins upp að nafla; yfirföt karlmanna eru brækur og 
treyjur úr vaðmáli eða sauðskinni, en konur ganga í siðum 
vaðmálshempum með litla svuntu og strýtu á höfði úr sam- 
undnu lérepti og klútum, og er hún l 1 /* alin á hæð; faldur 
þessi er hjá ógiptu kvennfólki festur að neðan með silkiborða. 
Flest kvennfólk er i rauðum sokkum. Húsakynnin eru smá, 
húsin vanalega grafin nokkuð niður í jörðina og svo mjó, að 
hár maður, sem stendur i miðju húsi og breiðir út 
handleggina, nær til beggja veggjanna. 1 Ræfrið er spónlagt 

fornar útlendar bœkur, að íslendingar aldrei smakki brauð. Satt er 
það. að brauð var á fyrri öldum fremur óalgeng fæða, þó má óhætt 
segja. að allir íslendingar hafa daglega smakkað og etið brauð nú i 
Ivær aldir, og nú á dögum er brauð og kornmatur ein aðalfæða ís- 
lendinga, þó haldast fornar skröksögur enn svo fast í útlendum bókum, 
að í 14. útg. af Brockhaus’ Konversations Lexicon 1894 stendur: »Brot 
ist ausserhalb der Hafenorte ein Leckerbissen« (IX., bls. 716); í sömu 
bók er ginklofi (Maulsperre) ennþá talinn algengur sjúkdómur á íslandi(!) 

') Til samanburðar og gamans set eg hér spinnýja klausu um ís- 
lendinga úr þ>'zku blaði: »Die heutigen Einwohner sind kleine ver- 

kommene Menschen, die so aussehen, als hátten sie noch nie im Leben 


Digitized by Google 



355 


og þakið torfi að utan, veggirnir úr grjóti og torfi. A þakinu 
eru 6 eða 7 holur í stað glugga, og í þeim eru tunnugjarðir, 
sem liknabelgur er þaninn yfir (skjáir); þó hefir efnafólk 
smáa glerglugga. Undir pallinum eru rúmstæðin og í þeim 
hey, þar sefur heimilisfólkið allsbert, margir saman andfætis, 
og breiðir yfir sig vaðmálsábreiður, sem stundum eru fóðr- 
aðar með sauðskinni. ^Það má geta því nærri«, segir Ander- 
son, »hvernig húsbúnaðurinn er í þessum hýbýlum, og hver 
ógurlegur óþefur þar er«. 

Ekki batnar þegar Anderson fer að segja frá skaplyndi 
og háttum Islendinga. Þeir eru svo ragir, segir hann, að 
þeir þora ekki að skjóta úr byssu; konungur hefir reynt að 
nota þá i flotanum og landhernum, en þar hafa þeir verið 
til alls ónýtir, svo það hefir orðið að reka þá heim aptur, 
enda eru þeir svo beimfúsir, að það ber við erlendis, að þeir 
sýkjast og deyja af óyndi. Auk þess eru íslendingar ákaflega 
latir, svo þeir gera ekkert verk nema neyðin knýi þá til 
þess, og svo þráir, að þeir vilja ekki breyta neinum gömlum 
vana, og ekki læra hentugri vinnubrögð. eða nota betri verk- 
læri. íslendingar hafa enga löngun til að nema listir og 
vísindi, þó eru þeir hvorki heimskir né skilningslausir; hann 


eine Freude gehabt oder je was Warmes zu essen bekommen. 
Gemutskummerlinge, die alle práchtige Modelle fiir Ibsensche Stöcke 
wáren. Die Mánner sind schweigsam, eigensinnig, jáhzornig, die 
Frauen unglaublich fruchtbar. Das harte Klima aber lásst nicht viel 
Kinder gross werden. Sehr alte Leute sieht man iibrigens auch nicht, 
aber viel Lungenkranke und Gichtbriichige. Die Háuser werden aus 
Torf und Moos gebaut in Verháltnissen, als seien sie fur Maulwiirfe 
bestimmt; die Thur so klein, dass man kaum hindurchgehen kann, das 
Fenster aber so gross wie ein Briefbogen. Geheizt wird mit Allem, was zu 
finden ist. der Rauch kaum herausgelassen, geluftet nie. Es riecht im Haus 
recht iibel, und dieser Dunst teilt sich einschmeichelnd den Bewohnern mit. 
Tote Fische und noch tötere Fuchse muffen vertraut dazwischen. so dass 
man begreift, wenn ein Islánder stirbt, dass er zu Tode gestunken ist. Im 
Sommer geht es nicht öber zwölf Grad hinaus, und die Kálte zwingt 
die Bewohner zu einer nicht beneidenswerten Eskimo-Exislenz*. 
Deutsche Warte, Unterhaltungs Beilage. Berlin 14. April 1897, nr. 88. 
Ótrúlegt er það, að blað á vorum dögum skuli bjóða lesendum sínum 
annað eins. Seint sigrast ofurmagn heimskunnar. 

‘ 23 * 


Digitized by Google 



356 

segir, aö hver maður læri svo mikið af liandiðnum, að hann 
getur gert allt, sem þarf á heimilinu, smiðað tré, járn og 
báta, og allt kvennfólk kann að sauma og gera skó. Hið 
vanalegasla starf Islendinga eru fiskiveiðar; báta sina smiða 
þeir úr þunnum eikarborðum, og draga þá á land hvert sinn 
er þeir róa; atkeri hafa þeir engin, en i stað þeirra nota þeir 
þunga steina með gali, í gegnum gatið er rekin digur spíta. 
sem rekst i sævarbotninn, og slöðvar þannig bátinn. 

Anderson þykir mjög einkennilegt hvernig íslendingar 
verka skinn, þeir leggja nýja gæru á hné sér, og raka af 
henni hárin svo íljótt og fimlega með beittum hnífi, að undur 
er á að horfa, siðan spila þeir skinnin á vegg til þerris. Skinn- 
peysur sinar smyrja íslendingar með lysi 4. eöa 5. hvern dag ; eng- 
inn danskur kaupinaður getur því haft þá nærri sér vegna grút- 
arbrækju og óþrifa; kaupmenn tala þvi ávallt við íslendinga 
undir beru lopti,og standa þá undan vindi. Þetta sýnir hvað van- 
inn er ríkur, aö Islendingar skuli geta lifað og þrifist í ann- 
ari eins slækju og svínslegum óþrifum, vel upp aldir menn 
mundu sýkjast og deyja. Allt þæfa þeir og þvo úr hlandi, og 
brúka aldrei sápu. 

Um verzlunina skrafar Anderson allmikið. A Islandi 
eru 14 »fiskhafnir« á Suður- og Vesturlandi, og 8 >kjöthafnir« 
á Norður- og Austurlandi. Engir aðrir en kaupmenn frá 
Kaupmannahöfn mega reka verzlun á íslandi, og leigir kon- 
ungur þeim ýmsar hafnir, en af því kjötverzlunin gefur af 
sér litinn eða engan arð, verður hver kaupmaður, sem leigir 
tvær fiskhafnir, að taka eina kjöthöfn í ofanálag. Danskar 
speciur og krónur eru hinir einu gjaldgengu peningar á Is- 
landi, en í stað smápeninga nota menn fiska, og í öllum 
samningum um kaup og sölu er farið eptir fiskareikningi. 

Kirkjurnar á íslandi eru mjög litlar og litilfjörlegar, 
svipaðar íbúðarhúsum íslendinga, hálfgrafnar i jörðu, enda 
er ekki hægt að byggja þar háar kirkjur sakir hvassviðra. 
Danir byggðu einu sinni háa kirkju úr ligulsteini, en hún 
fauk. f*eir sem hafa umsjón með kirkjunum geyma f þeim 
kistur sínar og rusl, og á þessu situr fólkið, þegar embættað 
er. Prestarnir eru mjög ómenntaðir, þeir eru líka mjög 


Digitized by Google 



357 


saurlífir, og svo ólmir i brennivín, aö fram úr öllu hófi og 
blygðun gengur. Opt fer presturinn svo fullur upp í stólinn, 
aö hann verður strax að fara niður aptur, en meðhjálparinn 
les þá eitthvað upp úr postillu fyrir söfnuðinum. Opt er 
bæði prestur og söfnuður svo drukkinn, að messufall verður. 
Sakir hinna hættulegu sjósókna eru unglingar þar á 8. og 9. 
ári látnir vera til altaris, en hve vel þeir eru undirbúnir má 
geta nærri. Fullorðna fólkið er mjög hjátrúarfullt og léttúð- 
ugt í svardögum, svo margir gera sér enga samvizku af því 
að sverja ranga eiða gegn nánustu ættingjum, auk þess eru 
Islendingar deilugjarnir og grályndir, heiptugir. prettvísir, 
falskir, óhófsamir, lostafullir, saurlífir, svikulir og þjófgefnir 
(bls. 136), enda má búast við öllum vömmum og skömmum 
af þeim mönnum, er lifa i ótakmörkuðu frelsi á eyðimörkum 
og sjó, án þess nokkur hemill sé hafður á þeim, svo þeir 
geta taumlaust satt fýsnir sínar, sér i lagi þegar þeir eru svo 
hræðilega drykkfeldir, því drykkjuskapurinn er móðir allra 
lasta. 1 Fyrir nokkru siðan gekk hættuieg bólusótt á lslandi, 
svo fólkið hrundi niður. E*á var það tekið til bragðs, til þess 
að flýta fyrir mannfjölguninni, að það var Ieyft, að ógipt 
kvennfólk rnætti eiga allt að því 6 lausaleiksbörn að óskertum 
heiðri og jómfrúdómi, en þetta lagaboð varð að taka aptur, 
þvi stúlkurnar notuðu sér réttindin svo freklega. Giptingar 
ganga fljótt og viðhafnarlitið; þegar presturinn er búinn að 
gefa saman hjónin, gengur hann með þeim upp að kirkju- 
veggnum, og ættingjar raða sér út frá þeim á báða vegu; 
brúðurin réttir hinum næsta kvennmanni brennivinsbikar og 
hún sýpur úr honum, brúðguminn sýnir sömu kurteisi sin 
megin, réttir bikar næsta karlmanni; síðan ganga brennivins- 


') ÖJruvisi talar Englendingurinn IV. Quthrie nokkru seinna um 
Islendinga. hann segir: >The Icelanders are in general middle-sized 

and well-made, though not very strong. They are an honest. well 
intentioned people, moderatcly industrious and very faithful and 
obliging. Theft is seldom heard of among them. They are much 
inclined to hospitality and exercise it as far as tlieir poverly will 
permit*. (A new system of modern geography. London 1782-4°, 
bls. 69) 


Digitized by Google 



358 


bikararnir ótt og títt, mann frá manni, meðan nokkur getur 
haldið á staupi, eða staðið á fótunum. 

Anderson segir, að íslendingar séu mjög gefnir fyrir spil 
og tafl, einkum skáktafl, þeim þykir lika gaman að dansa, 
»karl og kona standa hvort á móti öðru og hoppa og falla 
á víxl frá einum fæti á annan, annaðhvort eptir söng gamla 
fólksins, eða eptir argi úr hljóðfæri með fjórum strengjum. 
sem þeir þrýsta á með annari hendi, en slá með hinni*. 1 
Þvi næst talar Anderson um stjórnarfarið og dómgæzlu, segir 
hann þar meðal annars, að undirdómarar sjálfir verði að 
fremja öll böðulsverk, sumir óbótamenn eru afhöfðaðir með 
öxi, og sumir hengdir á járnkarl, sem er rekinn inn í kletta- 
rifu, og verða þeir optast að sprikla lengi áður en öndin 
skreppur úr þeim; konur eru alltaf settar í poka (og drekkt). 

Þegar Anderson er búinn að ryðja úr sér öllum hinum 
löngu óþverra-romsum um skapferþ og lifnaðarhætti Jslend- 
inga, klykkir hann út með sögu um islenzkan ungling, 14 — 15 
ára, sem kom til Hamborgar. fegar skipið, sem Islending- 
urinn var á, fór fram hjá Helgolandi, hélt hann að kirkjan 
og húsin væru klettar, og var ómögulegt að gera honum 
skiljanlegt, að það væru hús gerð af mannahöndum. Þegar 
hann kom til Glúckstadt, var hann alveg ráðalaus með húsin 
og alla gluggana; þegar hann kom til Hamborgar varð hann 
alveg ruglaður og mállaus, gekk fram og til baka, og glápti á 
hin slóru hús. Húsbóndi hans fór með hann á sönglistahús 
(Opera) til þess að sjá hvernig hann þar mundi hegða sér, 
og hvað hann segði um það sem fram fór. í’egar íslending- 
urinn heyrði hljóðfærasláttinn, gretti hann sig og skældi alla- 
vega, en þegar tjaldið var dregið upp, sat hann steinhissa. 
starði inn á leiksviðið, hreifði ekki legg né lið og mælti ekki 
orð. í leiknum kom dreki fram á sjónarsviðið og úr opnu 
gini hans stukku púkar, sem fóru að dansa; þá stökk íslend- 
ingurinn eins og elding inn undir bekkinn, sem hann sat 
á. og var ómögulegt að fá hann þaðan út aptur, hann hélt 
að púkarnir mundu grípa sig, og var ekki hægt að sannfæra 


S Hér er líklega átt við •langspil*. 


Digitized by Google 



359 


hann um, aö þetta væri að eins leikur. Siðar varð hann skyn- 
samari, lærði fljótt að skrifa og reikna, og hegðaði sér vel i 
verziunarstörfum. Húsbóndi hans ætlaði að styrkja hann til 
þess að stofna verzlun í Holstein eða Danmörku, en allt þetta 
varð til einskis, hann fékk svo mikið óyndi, að það varð að 
senda hann aptur til Isiands, svo hann yrði ekki veikur; þar 
lifir hann enn heilbrigður í öllum óþrifunum og honum 
gengur vel 1 . 

f*ess hefir fyrr verið getið, að stutt íslandslýsing og at- 
hugasemdir voru settar aptan við hina dönsku útgáfu af bók 
Andersons 1748, og gat hún þvi ekki gjört neinn verulegan 
skaða á Norðurlöndum. Fjórum árum seinna kom út bók 
eptir Horrebow, sem rækilega hrekur vitleysur Andersons og 
Iýsir landinu miklu betur og nákvæmar en áður hafði verið 
gjört i prentuðum bókum. Niels Horrebwc var fæddur í 
Kaupmannahöfn 17. sept. 1712, hann var af mjög lærðri ætt, 
og var snemrna settur til mennta, faðir hans Peder Horrebow 
var ágætur stærðfræðingur og stjörnufræðingur, lærisveinn 
Ola Römers, bræður hans Christian og Peder voru einnig 
stærðfræðingar og háskólakenuarar. Niels Horrebow stund- 
aði bæði stærðfræði, stjörnufræði og lögfræði við háskólann, 
varð doctor i lögum 1740, og assessor í hæztarétti 1744, en 
missti það embætti sakir sjóðþurðar 1747, og var gerður út- 
lægur til Bornholm, en fékk 1749 leyfi til þess að fara til 
íslands til þess að gjöra þar athuganir um véðráttufar og 
hnattstöðu landsins, og inun það hafa verið að fyrirlagi vís- 
indafélagsins danska, sem þá var nýstofnað (1742); Horrebow 
flutti þá búferlum til Islands með konu og börn, og var þar 
i 2 ár, en átti eiginlega, eptir þvi sem fyrst var ákveðið, að 
dvelja 3 ár á íslandi, liklega hefir hann verið kallaður til- 
baka af því þeir Eggert og Bjarni voru sendir til íslands 
litlu síðar en hann. Horrebow fór aptur til Kaupmannahafnar 
1751, og dó þar 1760. Horrebow ritaði ýmislegt um stjörnu- 

') íslendingur |>essi hét lvar Gislason, hann varð »fultmektugur* 
landfógeta. fór svo til Hafnar og dó þar sem ráðstofuþjóiiu. Horrebow: 
Tilforladelige Efterretninger bls. 389. 


Digitized by Google 



fræði og stærðfræði, og bók sina um ísland 1752; hún kom 
út á þýzku 1753, á ensku 1758 og frönsku 1764. 

Bók Horrebow’s* er fyrst og fremst deiiurit gegn Ander- 
son, og stíluð svo, að hún hrekur rit Anderson’s grein fyrir 
grein, er hún þvi fremur leiðinleg aflestrar. Athuganir Horre- 
bows eru fléttaðar saman við aðfmningarnar. Það er óhætt 
að segja, að bók þessi er, þrátt fyrir nokkra galla, hið lang- 
bezta og yfirgripsmesta rit, sem skrifað var um ísland á 18. 
öld, áður en Eggert Olafssou kom til sögunnar. Horrebow 
fór lika til Islands beinlínis til þess að rannsaka náttúru 
þess, einkum Ioptslagið, og til þess að mæla legu landsins á 
hnetlinum, og hafði með sér góð verkfæri eptir þeirra tima 
sniði. Horrebow fór reyndar ekki viða um landið, en hann 
safnaði saman mörgum góðum upplysingum um landið hjá 
nákunnugum mönnum. Bók Horrebows gjörði mikið gagn, 
hrakti fornar skröksögur og útbreiddi fróðleik um landið 
meðal fjarlægra þjóða. Hér þurfum vér ekki að fjölyrða uin 
aðfinningar Horrebows við Anderson, vitleysur Andersons 
hrekja sig sjálfar; vér getum hér að eins nefnt fátt eitt af þvi, 
sem Horrebow lysir, bókin er svo stór, að það yrði allt of 
Iangt mál að fara nákvæmlega út í hvert atriði; vér verðum 
því að vísa til bókarinnar sjálfrar, af henni má ennþá 
margt læra. 

Horrebow mældi hnattstöðu Bessastaða, og fann 64° 6' 
n. br., og 25° v. 1. frá London; lengdina mældi hann með 
tunglmyrkva; hann getur þess til, að landið muni vera 120 
milur á lengd og 50 mílur á breidd, en játar þó, að menn 
þekki landið allt of litið til þess að geta sagt stærð þess með 
vissu. Um jöklana segir hann, að það sé merkilegt, að þeir 
opt liggja lægra enn snjólaus fjöll.* en það komi líklega 


') Niels Horreboio: Tilforladelige Efterretninger om Island med et 
nyt Landkort og 2 Aars meteorlogiske Observationer. Kjöbenhavn 
1762 8vo (114 kap., 478 bls.). í Mercure danoise 1764 eru nákvæmar 
athugasemdir við rit Horrebow’s eptir Mr. P. (Joh. Pingel amtmann). 
(Remarques sur l’histoire naturelle d'lslande. Mercure danoise 1764, 
mars bls. 34 — 60, apríl bls. 169 — 178, mai bls. 294 — 311). 

’) Horrebow á hér líklega við skriðjökla. 


Dígitized by Googlc 



361 


af saltpétri i jaröveginum 1 ; hann getur þess einnig, að jöklar 
i Skaptafellssýslu breytist daglega, svo þar sem menn nylega 
hafa farið yfir beran sand, er jökullinn genginn yfir brautina 
þegar menn koma aptur, og liggja sporin þá að jöklinum 
beggja megin, þetta sýnir, að jökullinn hefir gengið fram; 
hestar, sem hafa dottið niður í djúpar jökulholur, finnast 
seinna uppi á sjálfum jöklinum, en þar sem holan var, er 
allt slétt. Horrebow neitar því sem Anderson segir, að menn 
verði að fára flest fótgangandi á Islandi, hann segir, að ferða- 
lög milli fjarlægra héraða séu mjög tið og menn fari allt rið- 
andi; lögmenn og sýslumenn koma til alþingis með 10 — 12 
áburðarhesta, og frá Hólum eru árlega sendir yfir hundrað 
heslar til Suðurlands til að sækja skreiö, bændur nyrðra 
senda og margar lestir suður með smjör og prjónles, og taka 
skreið i staðinn. Um jarðskjálfla og eldgos talar Horrebow 
allftarlega, segir að jarðskjálftum fvlgi mjög sjaldan eldgos 
eða vatnsflóð, en gjár myndist i jörðu; hann lýsir eldgosun- 
um við Mývatn, Kötluhlaupinu 1721, Öræfagosinu 1727 2 og 
Heklu, segir hann að Hekla sé byggð eins og hvert annað 
fjall, og megi vel komast upp á hana, það hafi nýlega tveir 
islenzkir stúdentar gert (Eggert og Bjarni); bæði Anderson og 
aðrir eldri rithöfundar lýsa Heklu hræðilega, eins og opt hefir 
verið á minnzt, og telja þangað ófært hverri skepnu. 

Frá hverum segir höf. ýmislegt, hann segir meðal ann- 
ars að reynzlan sýni, að búast megi við regni þegar mikil 
gufa er úr þeim, en þegar gufan er lítil, er von á þurrviðri; 
heitar uppsprettur segir hánn séu þrennskonar, laugar, sjóð- 
andi hverir og goshverir; sumir goshverir gjósa reglulega á 
vissum timum, aðrir óreglulega. Hjá Reykjum nálægt Húsa- 
vik segir hann að séu þrír hverir merkilegir, og 30 faðma 
millibil milli þeirra; hinn yzti gýs fyrst, svo miðhverinn og 
svo hinn innsti, svo byrjar hinn yzti aptur, og svo koll af 
kolli; hinir þrír hverir gjósa allir á fjórðung stundar, hinn 


') Sbr. rit pórðar Vídalin. 

‘) Horrebow setur hér ártalið 1728, sem er ónákvæmt; gosið byrj- 
aði 8. ágúst 1727, en endaði 25. maí 1728. 


Digitized by Google 



362 


innsti gys mest og dregur sig 2 álnir niður i jörðina eptir 
gosin, við hvert gos syður vatnið þrisvar, fyrst lyptist það 
hálfa leið að banninum, svo upp að barminum, og seinast 
gvs það 5 — 6 álnir upp i loptið. Ennfremur segir Horrebow, 
að sé vatnið úr stærsta hvernum látið á flösku, þá sýður 
það upp úr 2. eða 3. sinnum á sama tíma eins og hverinn 
sjálfur; ef tappi er settur i flöskuna, springur hún 1 . I Krysu- 
vik segir höf. að menn noti hverahitann til að beygja girði ; 
sögunum um hverafuglana trúir hann ekki. 

Horrebow heldur að nóg sé af málmum á íslandi, hann 
segir að bændur hafi fundið málm, er þeir steyptu úr hnappa, 
og sást það siðan, að þeir voru úr hreinu silfri. Nóg segir 
hann sé af koparmálmum og af járni, og heldur að það 
muni vel borga sig að hefja námugröpt og málmbræðslu á 
Islandi. Hann segir og, að svo mikið sé lil af brennisteini, 
að menn geli, þar sem bezt er, á klukkustundu fengið nógan 
burð fyrir 80 hesta, hver heslur ber 12 lýsipund; hann iýsir 
einnig brennisteinsnámunum allvel og rækilega. Salt segir 
hann að hægl sé að fá úr sjónum, enda hafi saltbrennsla 
tíðkazt á íslandi til forna; Horrebow segistlika hafa talað við 
tvo sýslumenn, sem nýlega með góðum árangri suðu salt úr 
sjó, annar þeirra hafði brætt tunnu af frönsku salti i sjó, 
sauð svo sjóinn þangað til hann gufaði upp og varð þá eptir 
1 */< lunna af ágælu hvftu salti*. Horrebow getur þess, að 
grasið þjóli fljótar upp á Norðurlandi en á Suðurlandi; 
nyrðra þiðnar stundum ekki snjór af jörðu fyrr en um jóns- 
messu, en 12 — 14 dögum seinna er grasið orðið álnar hátt 
og ágætlega kjarngott, snjórinn hefir um veturinn varið jörð- 
ina fyrir frostum, um mitt sumar er sólin mjög lengi á lopti, 
og þá þýtur grasið upp, en syðra er jörð opt auð á vetrum, 
svo frostið skemmir jarðveginn. 

Eptir því sem Horrebow segir, hefir garðrækt þegar á 


') Hér er átt við Uxahver. Sagan um hveravatnið á flöskunni er 
náttúrlega bábylja. 

4 ) þessi sj'slumaður var Skúli Magnússon. Sbr. Thotts Samling nr. 
956. fol. 


Digitized by Google 



363 


hans dögum verið orðin nokkur á fslandi. Á Bessastöðum 
var 1749 ágætur kálgarður með matjurtum, petersille, silleri. 
káli, næpum, báunum o. fl. ; eina næpu segist hann hafa 
vegiö, sem var 2 1 /* pund; stikkelsber höfðu líka borið þrosk- 
aða ávexti á Bessastöðum. Miklu víðar segir hann séu kál- 
garðar bæði á biskupssetrunum og hjá lögmönnum og sýslu- 
mönnum, og í Skálholti segir hann, að hvít kálhöfuð hafi 
þroskast vel. Horrebow heldur, að korntegundir muni eins 
vel þróast á íslandi nú eins og til forna, og heldur, að villi- 
kornið (melgresið) í Skaptafellssýslu muni vera leyfar af 
korni fornmanna, sem hafi haldizt og sáð sér sjálft. Hvíta- 
birnir segir höfundurinn, að komi eigi ósjaldan á ísi til fs- 
lands, en þeir séu jafnóðum drepnir; nýlega var þá dáinn 
gamall maður á Langanesi, sem einn hafði drepið 20 bimi. 
gekk hann ávallt einn móti þeim með spjóti, og lagði þá 
svo að velli. Ef björn kemur að manni óvörum, er bezt að 
kasta einhverju til hans, helzt fingravetlingi, þvi björninn 
staðnæmist þá og dutlar við að umhverfa vetlingnum og það 
tekur tima að snúa við öllum þumlunum, því bangsi er ekki 
sérlega lipur 1 , á meðan getur maðurinn komizt undan. 

Horrebow ritar vel og ítarlega um fjárrækt á íslandi og 
um íslenzkan búskap vfir höfuð, um islenzka fugla og fiska, 
fiskiveiðar og fiskverkun, hann segir frá selveiði og silungs- 
veiði og lýsir laxakistum, sem þá tíðkuðust á Islandi; höf. 
segir vel og réttilega frá flestöllu og má enn sækja þangað 
ýmsan fróðleik, en hér yrði of langt að skýra nánar frá frá- 
sögu hans. Vér setjum hér aðeins lítið sýnishorn um fálka- 
veiðar. 

Fálkarnir á íslandi eru gráir, hvitleitir og hvitir, og 
karlfuglinn nokkuð minni en kvennfuglinn; í sama hreiðri 
getur litur unganna stundum verið mismunandi. Frá Græn- 
landi koma stundum á vetrum fálkar og eru þeir flestir hvítir, 
íslendingar kalla þá »flugfálka«, af því þeir verpa ekki á ís- 
landi. íslenzku fálkarnir eru beztir og kraptamestir allra 
fálka, norska fálka er ekki hægt að brúka til veiða nema tvö 

>) þjóðsaga þessi er enn algeng á íslandi. 


Digitized by Google 



364 


ár. en íslenzka 1 12 ár eða lengur, auk þess eru islenzku 
fálkarnir stærri. Meö Hólmsskipi kemur »fálkafangari« kon- 
ungs til Bessastaða, þvf þar er fálkahúsið, og tveir þjónustu- 
menn með honum ; hann veiðir sjálfur aldrei fálka, en tekur 
á móti þeim, sem íslendingar veiða. í hverju héraði á ís- 
landi er fálkaveiðari, og hefir liann leyfisbréf amtmanns til 
þess starfa. Hm jónsmessu eru fálkarnir fluttir til Bessa- 
staða og eru flutningsmennirnir alltaf riðandi, einn maður 
getur reitt 10 — 12 fálka, þeir hafa allir hettur niður fvrir 
augu og sitja á þverspítu á krosstré, sem fálkamaðurlnn 
iieldur með hægri hendi og lætur neðri enda stangarinnar 
standa í ístaðinu. Fálkamaður konungs velur úr þá fálka, 
sem brúklegir eru, og fá veiðimennirnir 7 dali fyrir gráan 
fálka, 10 fyrir hálfhvitan, 15 dali fyrir alhvitan, og 2 — 4 dala 
þóknun að auk. Fálkaveiðin fer fram á þenna hátt. 

Tveir staurar eru reknir niður i jörðina hvor skammt 
frá öðrum. Við annan þeirra er optast bundin lifandi rjúpa, 
stundum dúfa eða hæna með 3 — 4 álna löngu snæri, sem er 
fest við fót fuglsins, svo hann geti flögrað dálítið upp, því þá 
tekur fálkinn fljótar eptir honum. Annað snærr- 80 faðma 
langt er lika bundið við fót fuglsins, og gengur það í gegnurn 
gat á hinum staurnum, svo veiðimaður getur dregið rjúpuna 
þangað. Hja þessum staur er sett upp net, Iagað eins og 
laxaháfur, þanið út á stóran sviga, sem er 3 álnir að þver- 
máli, sviginn stendur beint upp og niður, og ef hann dettur, 
þá fellur háfurinn yfir staurinn, til þess að koma þessu til 
leiðar, er snæri fest ofan til í svigann, og gengur það gegnum 
hinn staurinn til veiðimanns, og getur hann með því dregið 
háfinn yfir fálkann. f*enna viðbúnað hafa veiðimenn þar sem 
þeir eiga von á fálkum, nálægt fálkahreiðrum eða þegar þeir 
sjá til »flugfálka«. f*egar nú fálkinn sér rjúpuna flögra með 
jörðu, hringsólar hann nokkra stund í loptinu til þess að gá 
að hvort nokkur hætta sé á ferðum ; síðan rennir hann sér 
niður á rjúpuna, slær hana og heggur vanalega höfuðið af i 
fyrsta höggi; síðan flýgur hann upp aptur (nema hann sé 
mjög soltinn) til þess að grennslast eptir, hvort hann muni 
geta matast i friði. Á meðan dregur veiöimaður rjúpuna að 


Digitized by Google 



365 


hinum staurnum undir háfmn, fálkinn verður ekki var við 
það og sezt að bráðinni, en þá tekur veiðimaður í hitt snærið 
og steypir háfnum yfir valinn, er hann þá sem í búri og 
kemst ekki burt; veiðimaður tekur síðan fálkann með liægð 
undan háfnum svo ekki brotni eða skeminist fjaðrir í stéli 
eða vængjum, en annar maður, sem hefir falið sig í nánd, 
dregur hettu yfir höfuð fálkanum, svo hann sér eigi. Meðan 
á veiðinni stendur, fela veiðimenn sig bak við stóra steina 
eða liggja grafkyrrir á flötum velii. 

Þegar fálkaskipið er ferðbúið, er slútrað nautum, seni 
nægir til 14 daga, og svo flytja metin á skip út svo mikið af 
lifandi peningi, kindum og nautum eins og þurfa þykir; vana- 
lega er skipið nestað til 7 vikna. Kjöti því, sein fálkarnir eta, 
er dyfið i mjólk, en olíu og eggjum er blandað saman við ef 
fuglarnir sýkjast. A skipinu sitja fálkarnir undir þilfari i 
tveim röðum á stöngum, sem klæddar eru vaðmáli, en heyi 
troðið undir. 1 

Frá loptslagi á Islandi segir Horrebow nánar en áður 
hafði verið gjört, og sýnir fyrstur fram á, að kuldinn sé þar 
miklu minni en flestir héldu ; hann sýnir, að á íslandi er 
eyjalopt, tillölulega lítið frost á vetrum, og lítill sumarhiti. A 
Bessastöðum gjörði Horrebow veðurathuganir 2 frá 1. ágúst 
1749 til 31. júli 1751, hann rannsakaði hita, loptþyngd, vind- 
stöðu, almennt veðurlag, norðurljós og fleira. I þá daga voru 
athuganir þessar mjög fróðlegar af þvi ekkert hafði fyrr verið 
rannsakað i þá átt, en nú hafa þær litið vísindalegt gildi, af 
þvi þær fullnægja ekki þeim kröfum, sem menn nú gjöra til 
veðurathugana. Meðan Horrebow var á íslandi, segist hann 
að eins eitt sinn hafa heyrt þrumur, 3 eða 4 mjög smáar uin 
miðjan dag i júlímánuði, og dregur af því og öðru þá réllu 
ályktun, að þrumur muni vera mjög óalgengar á íslandi. 


') Sveinn Pálsson sigldi til Kaupmannahafnar í ágúst 1787 med 
fálkaskipinu. |iá voru |>ar innanborðs 23 menn. 6 naut, 8 kindur, 6 
hænsni, 3 kettir. 3 USuyrlingar. einn hundur og 46 fálkar. Almanök 
Sveins Pálssonar. Hdrs. Bókmf. í Kaupmannahöfn, nr. 2— 4-8vo. 

s ) Veðurathuganirnar eru prentaðar í bók Horrebow’s bls. 3(11 — 478. 


Digitized by Google 



366 


Hrævareldur segir hann líka sé mjög sjaldgæfur og stjörnu- 
hröp(!), sól i úlfakreppu og rosabauga um sólu segist hann 
að eins hafa séð tvisvar. Horrebow neitar þeirri staðhæfingu 
Andersons að hvorki sé vor né haust á íslandi, heldur að 
eins vetur og sumar. Vorin voru svo góð 1750 og 1751 að 
gras fór að gróa i miðjum aprílmánuði; um haustið 1749 var 
fyrsta næturfrost 29. október, og 1751 9. október, sýnir hann 
með þessu og öðru, að fjórar árstiðir skiptast á hér á landi, 
eins og í öðrum löndum. t*á tvo vetur, sem Horrebow var 
á Suðurlandi, snjóaði mjög iitið, og aldrei meira en tvo daga 
í senn 1 , einstöku sinnum var frost i 2 eða 3 vikur, en svo 
kom alltaf þiðviðris kafli á eptir; höf. játar þó, að miklu 
meira snjói á Norðurlandi. Horrebow mældi mismun flóðs 
og fjöru, og segir að stórstraumsflóð sé 16 fet, en vanalegt 
flóð 12 fet. 

í seinni hluta bókar sinnar talar Horrebow uni íslend- 
inga, skapferli þeirra, hegðun og háttalag, og hrekur með góð- 
um rökum og græskulausuháðiöll illmæli Andersons,semhonum 
þykja i alla staði röng og ósæmileg, og furðar sig á, að Ander- 
son skuli hafa trúað og haft eptir svo heimskulegar álygar á 
heila þjóð. Bók Horrebows fylgir uppdráttur íslands gjörður 
eptir korti Knopfs. 

Horrebow samdi ritgjörð um viðreisn og framfarir íslands, 
hennar höfum vér áður getið; þá er einnig til eptir hann 
ferðaskýrsla*, er hann sendi vísindafélaginu danska 1750. Þar 
getur Horrebow þess, að konungur hafi allranáðugast leyft, 
að hann fengi til láns mælingarverkfæri (quadrant) frá stjörnu- 
turninum í Kaupmannahöfn, en til þess að koma verkfærinu 
fyrir, segist hann hafa orðið að láta byggja sérstakt hús, 5 
álna langt og 3 álna breitt, með rifu á þakinu í stefnu há- 
degisbaugsins. Höf. getur um ferð sína til Krýsuvíkur og 
lýsir brennisteinsnámunum þar og leirpyttunum, og talar um 

*) Sbr. Th. Thoroddeen-. Islands Jökler i Fortid og Nutid. Geo- 
grafisk Tidskrift XI. Lls. 1 13. 

*) Niels Horrcbuw: Relation og Efterretning om Island, indsendt til 
Videnskabernes Academie i Kjöbenhavn Anno 1760. Thotts Samling, 
nr. 056. fol. (13 bls. þétt skrifaðar). 


Digitized by Google 



367 


allskonar mislitar leirtegundir, sölt og brennistein. í*á segir 
hann frá ferð sinni upp á Esju, þangað fór hann með lopt- 
þyngdarmæli til þess að mæla hæð fjallsins og reiknaðist hún 
1135 álnir; í Esju segist hann hafa fundið allavega litt grjót og 
jafnvel silfurmálm að hann heidur 1 . Ennfremur talar Horrebow 
um saltgjörð á íslandi og tilraunir, sem hann hefir gjört til 
þess að mæla saltmegni sjóarins hjá Bessastöðum; höf. talar 
og nokkuð um veðráttufar og kemur með ýmsar uppástungur 
landinu til viðreisnar svipaðar þeim, sem getið er um i hinu 
stærra handriti hans sem fyrr hefir verið getið. Hann segir 
að bæði sé landið sjálft og loptslag þess gott. 

Bók Horrebows hafði mikil áhrif til hins betra, einkum 
sakir þess, að hún var lögð út á önnur mál, svo útlendir 
landfræðingar gátu þar fengið nákvæmar og réttorðar frá- 
sagnir um Island, enda bera landfræðisbækur þær, sem seinna 
kotnu út, þess merki. Landfræði eptir J. G. Hager 2 fer eptir 
Horrebow, og eins stór landafræði 3 , sem kom út í Leipzig á 
árunum 1750 — 70; þar er í 14. bindi lýsing Danmerkur og 
Noregs, og er Islands þar viða getið, en frásagnirnar um 
landið eru á strjálingi innan um alla bókina. I öðru ritsafni 
um heimskautslöndin 4 , er kom út nokkru seinna, er mjög 
löng og nákvæm lýsing íslands tekin úr bók Horrebows, þar 
er landlýsingunni vel fyrir komið, og hinum einstöku frásögn- 
um raðað skipulega niður í 17 kafla. Frakknesk rit eptir 
Roger og Mallet 5 fara lika eptir bók Horrebows, og enn nota 
margir aðrir rit hans, sem hér væri óþarft að telja. Þegar 


') Horrebow hefir líklega farið upp fjallið hjá Svinaskarði og fram 
hjá Móskarðshnúkum, þar er aðalefnið liparit og því margir mislitir 
steinar, og agnir af brennisteinskís, er svo opt fylgja liparitinu. 
a ) J. O. Hager: Ausfuhrliche Geographie. Chemniz 1766-8vo. 

*) Neue europáische Stats-und Reisegeographie. I— XVI. Leipzig 
1750— 1770-8vo. í 14. bindi, sem gelið er út í Dresden og Leipzig 
1767, er ljfsing Danmerkur, Noregs og íslands bls. 1 — 344. 

4 ) Neuere Geschichte der Polarlánder. Berlin 1778— 1779-8vo. 
5 bindi; þar er um Island i I. bls. 146—283, 17 §§. 

’) Roger : Lettres sur le Dannemarc. Geneve 1757 — 1764-8vo (13. bréf, 
I. bls. 190—201 >sur la compagnie d’Islande en particulier«). Mallct: 
Introduction a l’histoire de Dannemarc. Copenhague 1755-4 0 bls. 9— 10. 


Digitized by Google 



368 


Eggert Ólnfsson kemur fram á sjónarsviðið, er sem Ijós 
Horrebows blikni fyrir upprennandi sól, því upp frá þvi fara 
flestir þeir, sern réttorðir vilja vera, mest eptir ferðabók 
þeirra Eggerts og Bjarna, þó þeir sumir bverjir líka noti rit 
Horrebow’s. Upp frá þi'ssu taka landfræðisbækur að segja 
miklu betur frá Islandi en áður hafði verið, og má þá sér- 
staklega nefna hina stóru landafræði eptir A. Fr. Buscliing *, 
hún kom út i mörgum útgáfum og hefir sjálfsagt töluvert út- 
breitt rélta þekkingu um Island. í bók þessari er allgóð og 
itarleg lýsing Islauds, enda áttu íslendingar þátt í samningu 
bókar þessarar* ; þar er fyrst almennt yfirlit yfir landfræði ís- 
lands, og siðast staðalysing og upptalning fjórðunga, sýslna og 
merkisstaða. I enskum landfræðisbókum sjást nú einnig 
miklu betri lýsingar íslands en áður, t. d. í bókum eptir W. 
Guthrie, W. Er. Martvn* o. fl. Nú tekur eptir miðja öldina 
að birta yfir landinu, og skröksögurnar fornu hverfa úr bók- 
um lærðra manna. þó eru kerlingabækurnar furðu lífseigar, 
og hafa sumar hverjar á vorum dögum athvarfí lélegum tima- 
ritum og dagblöðum, og i ritum lítt menntaðra ferðalanga, sem 
endilega þykjast þurfa að skrifa eitthvað, þegar þeir koma heim 
úr fjarlægum löndum, þó þá vauti alla hæfilegleika til þess og 
þekkingu, og lýsa rilsmíðin að eins andlegu volæði höfundanna. 
Slikar bækur gjöra nú á dögum sjaldan verulegan skaða, af 
því fræðimenn leggja nú engan trúnað á slikt, og ganga þegj- 
andi fram hjá þesskonar rilum. 

') A. Fr. Biisching: Neue Erdbeschreibung. Hamburg 1754-8vo. 

s j Jón Marteiusson segir (Thott nr. 961. fol. bls. 37), að Biisching 
hafi fengið kaflann um ísland frá etatsráði E. Jessen, en Jessen bafði 
allt sitt vit úr Joni forkelssyni og Þorsteini Magnússyni. Jessen ætlaði, 
seni fyrr var getið, sjálfur að rita stóra íslandslifsingu, en ekkert varð 
af því (s. st. bls. 44 — 46.). 

3 ) W. Guthrie: A new system of modern geography or a geo- 
graphical, hislorical and commercial grammar. London 1782-4°. (Um 
ísland bls. 58— 63). IV. Fr. Martyn: Tbe geographical Magazine. 

London 1782- 83-4°. (Um ísland Vol. II. bls. 436 — 38). 


Digitized by Google 



Dígitized by Google 



Digitized by Google 






flTDioibHeað 


b890 I 0 1 62238 


, <' ' r 

Jj,.: 1 

Py' • '’^ív ■' ‘í'Tr' 


i DATE DUE 

ÍS 


yo 





► 
















S 




1 




^vr 







■rcij 





á'l 

L 








4 




X 


/ 


i 



?f\ — 








'• ' '••'" t , .ý» i 


Digitized by Google 



a^aioitiS23a 


b 8 9 0 1 0 1 62238a 



